CYFRE8  0  P.KEGETHAU, 


PARCH.  W.  REBS, 


t  1 1  i^  j\  i^  i  íiOCî  , 


ROHELETH: 


SEF 


Cyfres  0  Bregethau. 


GAN    Y 

PARCH.     W.     REES, 

(HIRAETHOG.)  CAERLLEÔN, 
(Gynt  0  LansanaH.) 


"CHWILIODD   Y   I'REGETHWR   (ROHELETH)  AM    F.IRIAü    CYMERAUWYj 

A'R    IIYN    üEÜI)    YSCRIFENEDIG    OEDO    UNIAWN,    SEF 

GEIRIAU   GWIRIONEDD." — Prtgtthwr  X\\,    lO. 


LLUNDAIN: 
ARORAFFWYIJ  OAN  R.  SAMUEL,  CITY  BUILDINGS,  CATTLE  MARRET,   N. 

M.DCCCLXXXI. 


RöHELETH: 


CYFRES    0    BREGETHAU 


Digitized  by  tiie  Internet  Arcliive 
in  2009  witii  funding  from 
Ontario  Council  of  University  Lit 


http://www.archive.org/details/koheiethsefcyfreO 


AT    Y    DERBYNWYR. 


Anerch. — Yr  oedd  yn  ddefod  gan  ein  hên  dadau,  y 
Puritaniaid,  i  wneyd  cyflwyniad  o  bob  Uyfr  a  gyhoeddent 
i  ryw  noddwr  galluog  a  fuasai  yn  gynorthwyol  iddynt  i 
ddwyn  y  gwaith  allan  drwy  y  wasg.  Y  mae  enwau  eu 
cymwynaswyr  caredig  hyny  yn  cael  eu  cadw  felly  mewn 
parchus  goffadwriaeth,  o  genhedlaeth  i  genhedlaeth,  i  ddar- 
Uenwyr  a  hoffwyr  gweithiau  yr  hên  awdwyr;  pe  amgen, 
buasai  enwau  amryw  o  honynt  wedi  eu  claddu  mewn 
ebargofiant  yn  hir  cyn  hyn.  Felly  y  digwyddasai  i  enw 
a  choffadwriaeth  yr  "Ardderchog  Theophilus"  hwnw,  oni 
buasai  ddarfod  i  Luc  gyflwyno  ei  Efengyl  a'r  Actau  iddo, 
canys  nid  oes  crybwylliad  arall  am  ei  enw  yn  un  man. 

Pe  gwnaethwn  i  ryw  gyflwyniad  ffurfiol  felly  o'r  gyfrol 
hon,  dyledus  arnaf,  yn  bendifaddeu,  fuasai  ei  chyflwyno  i'r 
cyfaill  caredig  a  rhyddfrydig,  Mr.  Thomas  Thomas,  Ty'ny- 
wern,  Groeswen,  ger  Pontypridd,  yr  hwn  a  f u  y  prif  anogwr 


vî,  At  y  Deibymvyr. 

a  chefnogydd  i'w  thynu  oddiwrthyf,  a'i  dwyn  allan  fel  y 
gwelir  hi  yn  awr  o  flaen  y  cyhoedd.  Dylwn  hefyd  ddiolchus 
gydnabod  caredigrwydd  parod  Mr.  H.  Lewis,  Llewelyn 
Lodge,  Bodedeyrn,  Mon,  yr  hwn,  yn  gyntaf  o  bawb,  pan 
ymddangosodd  yr  hysbyslen,  a  anfonodd  ei  enw  fel  tanys- 
grifiwr  am  ddeg  o  gopiau.  Y  mae  yn  bleser  genyf  fi 
gyflwyno  fel  hyn  ddiolchus  gydnabyddiaeth  i'r  ddau  gyfaiU 
cymwynasgarol,  a  hyderaf  nad  blin  iddynt  hwythau  fydd  ei 
derbyn;  buont  yn  fwy  o  nerth  a  chynorthwy  i'r  awdwr,  yn 
ei  berthynas  â'r  anturiaeth  hon,  na'r  holl  filoedd  Cymry  yn 
y  dref  fawr  y  bu  ef  yn  llafurio  yn  eu  mysg  drwy  ystod 
deuddeg  ar  hugain  o  flynyddoedd  goreu  ei  fywyd  gyda'u 
gilydd.  Taerineb  y  cyntaf  o'r  ddau  a  enwyd  —  taerineb 
hafal  i'r  eiddo  y  weddw  daer  yn  y  ddameg — a  orthrechodd 
yr  anhueddgarwch  cryf  oedd  ynof  i  ymgymeryd  â  chyhoeddi 
cyfrol  o'm  pregethau.  Cawswn  lawer  o  anogaethau  o'r 
blaen;  a  thua  deuddeg  mlynedd  yn  ol,  copîais  ddeg  neu 
neu  ddeuddeg  o'm  pregethau  gyda'r  bwriad  o'u  cyhoeddi  y 
pryd  hwnw ;  ond  wedi  ail  fwrw  golwg  drostynt,  rhoddais  y 
bwriad  o'u  cyhoeddi  i  fyny,  am  nad  oeddynt  wrth  fy  modd, 
ac  nid  ydynt  felly  eto  chwaith ;  a  gwaith  anhawdd  oedd 
ail  ymgymeryd  â'r  gorchwyl.  Am  y  rhan  fwyaf  o'r  pethau 
a  gyhoeddaswn  o'r  blaen,  er  boddlonrwydd  fy  ewyllys  fy 
hun,  yn  benaf,  y  bu  hyny ;  ond  daeth  y  Koheleth  hwn 
allan,  fel  y  Uô  aur  a  wnaeth  Aaron,  ar  gais  ereill ;  ond 
hyderaf  ei  fod,  er  ei  holl  ddiffygion,  yn  amgenach  article 


At  y  Derbynwyr.  vü. 


na'r  Uô  hwnw.  Ymdeimlaf  yn  dawel  yn  hyn,  beth  bynag^ 
nas  gall  hyn  o  bregethau  ddim  yn  erbyn  y  gwirionedd,  ond 
dros  y  gwirionedd,  hyd  eithaf  fy  ngwybodaeth  i  âr  gwirion- 
edd ;  felly  gobeithiaf  y  gallant  fod,  i  ry w  fesur,  yn  gynorth- 
wyol  Vr  gwirionedd. 

Drwg  oedd  genyf  orfod  gadael  allan  amryw  o  bregethau 
yr  amlygodd  rhai  cyfeiUion  eu  dymuniadau  am  eu  cael  yn  y 
gyfrol  hon ;  hyny  fu,  "  Am  nad  oedd  iddynt  le  yn  y  Uety." 
Wedi  dyfod  o  honof  i'r  penderfyniad  i  ddwyn  y  gyfrol  allan, 
teimlwn  yn  awyddus  ar  fod  i  gyfran  arbenig  o  honi  gyfarfod, 
i  ryw  raddau,  âg  amgylchiadau  neillduol  yr  amser  presenol 
hwn,  pan  y  mae  Uifeiriant  Annuwiaeth,  Anffyddiaeth,  a 
Defodaeth,  yn  dyrchafu  eu  twrf  a'u  tonau  mor  uchel  o'n 
hamgylch. 

"Mi  a  heneiddiais,  ac  nis  gwn  ddydd  fy  marwolaeth," 
ebai  y  tad  Isaac  pan  y  teimlai  frys  i  gyflawni  gorchwyl  olaf 
ei  fywyd,  fel  y  tybiai  ef.  Felly,  bellach,  rhaid  i  minau 
ddwedyd,  "Mi  a  heneiddiais,"  er  yn  rhagor  na  thriugain 
mlynedd  ieuengach  nag  oedd  y  Patriarch  hwnw  pan  lefar- 
odd  efe  y  geiriau  hyny.  Petr  apostol,  hefyd,  yn  ei  hen- 
aint,  a  ddywedai,  "Gan  wybod  y  bydd  i  mi  ar  frys  roddi  fy 
nhabemacl  hwn  heibio;"  oblegid  hyny,  teimlai  yntau  yn 
awyddus  i  gwblhau  tystiolaeth  ei  fywyd  dros  yr  efengyl  drwy 
ysgrifenu  ei  epistol  olaf  hwnw  i  fod  er  gwasanaeth  i'r  eglwys, 
i'w  sefydlu  a'i  chadarnhau  hi  yn  y  ffydd  wedi  ei  ymadawiad 
ef.     Yn  gyffelyb  i'r  apostol,  yn  hyn  o  beth,  gwn  inau  y  bydd 


vîìì.  At  y  Derhynwyr, 


i  mi  cyn  hir  bellach,  ddodi  y  pin  ysgrifenu  hwn  heibio;  ac  y 
mae  y  wybodaeth  o  hyny,  yn  un  peth,  yn  peri  i  mi  deimlo 
yn  awyddus  ar  fod  iddo  adael  ei  dystiolaeth  hon,  yr  olaf  fe 
ddichon,  i  sefyll  ac  aros  yn  dystiolaeth  o  blaid  "  y  ffydd  a 
roddwyd  unwaith  i'r  saint,"  wedi  i  mi  fyned  o'r  golwg.  Eto, 
y  mae  yn  chwith  genyf  y  meddwl  am  ddodi  hên  gydymaith 
fy  neheulaw  am  yspaid  mwy  na  haner  can'  mlynedd  heibio; 
ond  "myned  heibio"  yw  dull  a  defod  y  byd  hwn  erioed,  yn 
ei  dda  a'i  ddrwg,  ei  waith  a'i  ddychymyg,  "ac  nid  oes  ym- 
aros"  na  "dinas  barhaus"  i'w  chael  yma. 

O  herwydd  y  rhesymau  a  grybwyllwyd,  bu  raid  cadw 
allan  y  pregethau  y  cyfeiriwyd  atynt,  i  roddi  lle  i'r  rhai  ar 
Rhaglunìaeth,  Llyfr,  ac  Efengyl  Duw,  &.C.,  Ue  y  cyfeirir  at 
rai  o'r  profìon  o'u  ddwyfolrwydd.  Ni  cheisid,  ac  ni  ellid,  o 
fewn  cylch  cyfyng  tair  neu  bedair  o  bregethau,  ragor  nac 
arwain  y  darllenydd  megis  i  gẁr  maes  toreithiog  y  profion 
hyny.  Buasai  yn  ofynol  cael  rhywun  Ilawer  galluocach  nag 
Awdwr  y  Koheleth  hwn  at  y  gorchwyl  o  Iwyr  fedi  a  chy- 
nhauafu  cynyrch  y  maes  hwnw ;  ond  "  Yr  hyn  a  allodd  hwn, 
efe  a'i  gwnaeth,"  yn  y  gobaith  y  gallai  fod  yn  ofîerynol  i 
dueddu  meddyliau  rhai  darllenwyr — darllenwyr  ieuainc  yn 
neillduol — i  ymofyn  yn  mhellach,  a  chwilio  yn  fanylach  i'r 
mater  pwysig,  er  meddu  "Ilawn  sicrwydd  deall"  yn  ngwir- 
ioneddau  y  gair  a'r  efengyl,  fel  gair  ac  efengyl  Duw. 

Wrth  derfynu  hyn  o  anerch,  dymunaf  gyflwyno  fy 
nghydnabyddiaeth  ddiolchus  i  weinidogion  yr  efengyl,  yn 


At  y  Derbynwyr.  ix. 

Eglwyswyr  ac  Ymneillduwyr,  a  anfonasant  eu  henwau  fel 
Tanysgrifwyr  am  y  gyfrol  hon,  ac  i  bawb  oll,  a  phob  un  a 
wnaeth  hyny. 

Fy  nymuniad  yw,  ar  fod  i'r  Koheleth  hwn  ddwyn  Ues 
a  bendith  i  bob  tŷ  y  cafFo  dderbyniad  i  mewn. 

Byddwch  Wych. 


C'^'asr^WYSi^iD. 


PREGETH   I. 

YR    HANFOD     DRAGWYDDOL. 

"A  dywedodJ  Moses  wrth  Dduw,  Wele,  pan  ddelwyf  ù  at  feibion 
Israel,  a  dywedyd  wrthynt,  Duw  eich  tadau  a'm  hanfonodd  atoch; 
os  dywedant  wrthyf,  Beth  yw  ei  enw  Ef ?  beth  a  ddywedaf  fi  wrthynt  ? 
A  Duw  a  ddywedodd  wrth  Moses,  Ydwyf  yr  Hwn  Ydwyf.  Dy- 
wedodd  hefyd,  fel  hyn  yr  adroddi  wrth  feibion  Israel,  Ydwyf  a'm 
hanfonodd  atoch." — £xo<íus  in.  13,  14. 


PREGETH   n. 

ANNIBYNIAETH     DUW. 

Y  Duw  a  wnaeth  y  byd,  a  phob  peth  sydd  ynddo,  gan  ei  fod  yn 
Arglwydd  nef  a  daear,  nid  yw  yn  trigo  mewn  temlau  o  waith  dwylaw ; 
ac  nid  â  dwylaw  dynion  y  gwasanaethir  Ef,  fel  pe  byddai  arno  eisieu 
dim ;  gan  ei  fod  Ef  yn  rhoddi  i  bawb  fywyd,  ac  anadl,  a  phob  peth 
olL" — Aitiiu  xvii.  24,  25. 


PREGETH   ni. 
MAWREDD     DUW. 

"O'r  goglcddwynt  y  daw  hindda:  y  mae  yn  Nuw  ogoniant  mwy 
ofnadwy.  Am  yr  Hollalluog,  ni  allwn  ni  mo'i  gael  Ef:  ardderchog 
yw  o  ncrth,  a  barn,  a  hclaelhrwydd  cyfiawnder :  ni  chystuddia  Efe. 
Am  hyny  yr  oína  dynion  Ef;  nid  cdrych  Efe  ar  ncb  doclh  cu  calon, " 
— yob  xxxvii.  22-24, 


xìi.  Cymoysîad. 

PREGETH    IV. 
GWIRIONEDD   DUW— Y   LLWON   DWYFOL. 

"Fel  mai  byw  fi,  medd  y  Brenin,  enw  yr  hwn  yw  Arglwydd  y 
Uuoedd,  cyn  sicred  a  bod  Tabor  yn  y  mynyddocdd,  a  Charmel  yn 
y  môr,  efe  a  ddaw." — Jeremia  xlvi.  i8. 


PREGETH    V. 

CARIAD     DUW. 

"Anwylyd,  carwn  ein  gilydd;  oblegid  cariad,  o  Dduw  y  mae;  a 
phob  un  a'r  sydd  yn  caru,  o  Dduw  y  ganwyd  ef,  ac  y  mae  efe  yn 
adnabod  Duw.  Yr  hwn  nid  yw  yn  caru,  nid  adnabu  Dduw ;  oblegid 
Duw,  cariad  yw.  Yn  hyn  yr  eglurwyd  cariad  Duw  tuag  atom  ni, 
oblegid  danfon  o  Dduw  ei  unig-ancdig  Fab  i'r  byd,  fel  y  byddem  fyw 
trwyddo  Ef." — l  loan  iv.  7-9. 


PREGETH   VL 
AMYNEDD     DUW. 

"A  Duw  yr  amynedd  a  dyddanwch  a  roddo  i  chwi  synied  yr  un 
peth  tuag  at  eich  gilydd  yn  ol  Crist  lesu. " — Rhufeiniaid  xv.  5. 


PREGETH   Vn. 
TRUGAREDD     DUW. 

"Mor  werthfawr  yw  dy  drugaredd,  O  Dduw  !     Am  hyny  yr  ym- 
ddiried  meibion  dynion  dan  gysgod  dy  adenydd. " — Salin  xxxvi.  7. 


PREGETH   Vni. 
DOETHINEB     DUW. 

"Eithr  yr  ydym  ni  yn  llefaru  doethineb  Duw  mewn  dirgelwch,  sef 
y  ddoethineb  guddiedig,  yr  hon  a  ragordciniodd  Duw  cyn  yr  oesoedd 
i'n  gogoniant  ni. " — i  Corinthiaid  ii.  7. 


Cynwysiad.  xiii. 

PREGETH    IX. 

LLYWODRAETH     DUW. 

"Yr  Arglwydd   a   barotodd   ei   orseddfainc    yn    y   nefoedd,    a'i 
freniniaeth  Ef  sydd  yn  llywodraethu  ar  bob  peth. " — Salm  ciiL  19. 


PREGETH    X. 

HOLLWYBODAETH  A  HOLLBRESENOLDEB  DUW. 

"Arglwyud,  chwiliaist,   ac  adnabuost  fì,"  &c,,  &c. 
Salm  cxxxix.  I-I2. 


PREGETH    XI. 

LLYFR      DUW. 

"Ceisiwch  allan  o  Lyfr  yr  Arglwydd,  a  darllenwch  ;  ni  phalla  un  o 
hyn,  ac  ni  bydd  un  heb  ei  gymliar ;  canys  fy  ngenau,  Efe  a  orchymyn- 
odd,  a'i  Yspryd,  Efe  a'u  casglodd  hwynt." — F.saia  x.\xiv.  16. 


PREGETH    XII. 
LLYFR      DUW  —  ETO. 

PREGETH    XIII. 
CYSEGR     DUW. 

"Gor.scdd  ogoneddus  ;  ddyrchafedig  o'r  dechreuad  yw  Ile  ein  cysegr 
ni.  O  ArglwydI),  gobaith  Israel,  y  rhai  oU  a'lh  wrthodant  a  warad- 
wyddir ;  ysgrifcnir  yn  y  ddaear  y  rhai  a  giliant  oddiwrthyt,  am  iddynt 
adacl  yr  Arglwyud,  ffynon  y  dyfroedd  \>YN."—Jeremia  xvii.  12,  13, 


PREGETH    XIV. 
BARNEDIGAETHAU     DUW. 

"Fel  hyn  y  dangosodd  yr  Arglwydd  i  mi,  ac  wclc  cf  yn  ffurfio 
cciliogod  rhcdyn,"  &c.,  &c. — /íwc  '"    f-/^. 


xîv.  Cynwysîad. 

PREGETH    XV. 

EFENGYL     DUW. 

"Eithr  yr  ydwyf  yn  hysbysu  i  chwi,  frodyr,  am  yr  efengyl  a 
bregethais  i  chwi,  nad  yw  hi  ddynol ;  canys  nid  gan  ddyn  y  derbyn- 
iais  i  hi,  nac  y'm  dysgwyd,  eithr  trwy  ddadguddiad  lesu  Grist."— 
Gíilatiaidì.  II,  12. 

PREGETH    XVI. 
EFENGYL     DUW  — ETO. 


PREGETH   XVn. 
GWAITH      DUW. 

"Gweddi  Habaccuc  y  profFwyd,  ar  Sigionoth,  Clywais,  O  Ar- 
glwydd,  dy  air,  ac  ofnais :  Ò  Arglwydd,  bywha  dy  waith  yn  nghanol 
y  blynyddoedd,  par  wybod  yn  nghanol  y  blynyddoedd;  yn  dy  lid 
cofia  drugaredd. " — Habaccuc  \\\.  i,  2. 


PREGETH   XVni. 
GWAITH      DUW— ETO. 


PREGETH   XIX. 

DYN   DUW. 

'Ac  ymarfer  dy  hun  i  dduwioldeb. " — l  Timotheus  iv.  7. 


PREGETH    XX. 

GWAS  DUW. 

"Ac  ni  chododd  profìfwyd  eto  yn  Israel  megis  Moses,  yr  hwn  a 
adnabu  yr  Arglwydd  wyneb  yn  wyneb.  Yn  mhob  rhyw  arwyddion  a 
rhyfeddodau,  y  rhai  yr  anfonodd  yr  Arglwydd  ef  i'w  gwneuthur  yn 
nhir  yr  AifTt,  ar  Pharao,  ac  ar  ei  holl  weision,  ac  ar  ei  holl  dir  ef. 
Ar  yr  holl  law  gadarn,  ac  yn  yr  holl  ofn  mawr,  y  rhai  a  wnaeth 
Moses  yn  ngoîwg  hoU  Israel." — Deuteronoinium  xxxvi.  10-12. 


Cynwyùaâ.  xV. 

PREGETH    XXI. 

GWEINIDOGAETH   YSPRYD    AC    EGLWYS    DDUW. 

"Acymae  yr  Yspryd  a'r  briodasferch  yn  dywedyd,  Tyred,  A'r 
hwn  sydd  yn  clywed,  dj-weded  Tyred.  A'r  hwn  sydd  a  syched  arno, 
deued.  A'r  hwn  sydd  jti  ewyllysio,  cymered  ddwfr  y  bywyd  yn 
rhad. " — Datgtiddiad  xxü.  1 7. 

PREGETH    XXn. 

ANGELION      DÜW. 

"Bendithiwch  yr  Arglwj'dd,  ei  angelion  Ef,  cedyrn  o  nerth,  yn 
gwneuthur  ei  air  ef ;  gan  wrando  ar  leferydd  ei  air  Ef.  Fy  enaid, 
bendithia  yr  Arglwydd. " — Siilm  ciii.  20. 


TR AETHODAU. 


L— GWEINIDOGAETH   GAIR   DUW. 

II.— .\WDURDOD    Y  SWYDD   WEINIDOGAETHOL. 

III.— TW\'LL  OFFEIRIADAETH. 


PREGETH     I. 


YDWYF."— VR    HANFOD   DDWYFOL. 


"A  Duw  a  ddywedodd  wrth  Moses,  YinWF  yr  Hwn  Yowyf  ;  dy- 
wedodd  hefyd,  fcl  hyn  yr  adroddi  wrth  feibion  Israel,  Ydwyf  a'm 
hanfonodd  atoch. " — £xoJi/s  iü.  14. 

Ni  feddyliasai  neb  llai  na  Diiw  byth  dystioliaethu  fel  hyn 
am  dano  ei  hun.  Ni  fu  dyn  erioed  ar  y  ddaear,  nac  angel 
yn  y  nefoedd  chwaith,  a  ddychymygasai  am  ateb  y  cwestiwn, 
"  Beth  yw  dy  enw  di?"  yn  y  fath  ymadrodd  â  hwn;  a  phe 
gallasai  creadur  gynyrchu  y  cyfryw  feddwl,  ynfydrwydd, 
cabledd,  a  rhyfyg  ynddo  fuasai  iddo  osod  y  meddwl  hwnw 
allan  mewn  ymadrodd  o'r  fath  yma  am  dano  ef  ei  hunan. 
Saif  yr  ymadrodd,  gan  hyny,  yn  golofn  dystiolaeth  drwy 
hoU  oesau'r  ddaear  o  hanfodiad  personol  un  Duw  byw  tra- 
gwyddol  ac  anfeidrol,  yn  erbyn  syniadau'r  annuwiaid  o  bob 
rhyw  a  math.  Cyhoeddiad  o'r  Enw  Mawr  am  unwaith 
i'w  gadw  a'i  gofio  byth  yw  hwn.     Sylwer  yn 

I.  Ar  gytm'ysiad  yr  Emv.  Beth  a  fynai  yr  anfeidrol 
drosglwyddo  i'n  meddyliau  ni  am  dano  Ef  drwy  yr  enw  hwn 
a  ddyry  arno  ei  Hun — Ydwyf  yr  Hwn  Ydwyf?  Ydwyf, 
am  neu  o  herwydd  fy  mod,  fel  yr  aralleiría  rhai  yr  ymad- 
rodd,  yn  arwyddo 

I 


•  fCoheîeth. 

"I.  Bôd  nad  oes  un  rheswm  am  eî  fodolîaeth  Ef,  ond  ei 
hanfodaeth  yu  unig.  Cawn  y  rheswm  am  fodoliaeth  pawb 
a  phob  ^îeth  arall  yn  nghân  y  pedwar  henuriad  ar  hugain 
ger  bron  yr  orseddfainc  (Dat.  iv.  ii),  " Canys  Ti  a  grëaist 
bob  peth;  ac  o  her^yydd  dy  ewyllys  Di  y  maent,  ac  y 
crëwyd  hwynt."  Dyna  y  rheswm,  yr  unig  reswm,  am  eu 
hanfodiad  hwy  oll.  Ewyllys  y  Bôd  digreuedig  yw  ffynon- 
ell  wreiddiol  bodoliaeth  y  nefoedd  a'r  ddaear  a'u  hoU  luoedd 
hwynt;  o'r  ffynon  dragwyddol  hon  y  Uifodd  hi  allan  yn  ei 
hamrywiaethau  diderfyn  o  fydoedd,  a'u  helfenau,  a'u  creadur- 
iaid,  yn  weledig  ac  anweledig,  yn  anianol  ac  yn  ysprydol, 
yn  anifeilaidd  a  rhesymol,  yn  farwolion  ac  anfarwolion. 
Ond  nid  oes  un  rheswm  i'w  roddi  am  ei  fodoliaeth  Ef  ei 
hun;  îe,  ni  fedd  Efe  ei  hunan  un  rheswm  i'w  roddi  am  ei 
hanfodaeth,  ond  "Ydwyf"  am  fy  mod,  nid  am  ddarfod  i 
mi  ewyllysio  hyny;  ynfydrwydd  fyddai  y  cyfryw  dybiaeth. 
Y  Bôd  sydd  yn  hanfodi  o  angenrheidrwydd  ei  natur,  y  mae 
yn  bodoli  erioed  heb  ddechreuad  iddo.  Nid  oes  a  wnelo 
yr  ewyllys  ddwyfol  ddim  oll  â'r  mater  hwn.  Nid  oes  a 
wnelo  yr  ewyllys  ddwyfol  ychwaith  â  hanfodiad  y  priodol- 
eddau  h}'ny  yn  ei  natur  a  alwn  Ei  briodoleddau  naturiol, 
megis  HoUalluowgrwydd,  Hollwybodaeth,  HoUbresenoldeb, 
Annibynolrwydd,  &c.,  y  maent  oU  ynddo  Ef  o  angenrheid- 
rwydd  ei  natur,  yn  gystal  ag  y  mae  ei  fodoliaeth  felly;  yn 
y  pethau  hyn  nid  oes  ganddo  ewyllys.  Ond  am  y  rhai  a 
alwn  ei  Briodoleddau  Moesol,  y  maent  yn  wahanol,  Yr 
ewyllys  ddwyfol  sydd  yn  rheoli  gweithrediadau  y  priodol- 
eddau  naturiol — ei  HoUalIuowgrwydd,  ei  Hollwybodaeth, 
&c.,  yn  holl  oruchwyliaethau  creadigaeth,  rhagluniaeth,  a 
gras.  Nid  o  angenrheidrwydd  ei  natur  y  creodd  Efe  un 
byd  nac  un  creadur  erioed,  ond  "  ö  herwydd  dy  ewyllys  Di 
y  maent,  ac  y  crewyd  hwynt.^^  Ewyllysio  creu;  ewyllysio 
cynal  a  Uywodraethu;  ac  ewyllysio  trugarhau  ac  achub. 


Ÿ/  Hanfod  Ddwyfoî. 


2.  "Ydwyf."  Y  Bôd  sydd  yn  hanfodi  erioed  o  angen- 
rheidrwydd  ei  natur,  ac  yn  parhau  yr  un  yn  ddigyfnewid 
byth  oddiar  yr  un  angenrheidrwydd.  Y  íFaith — y  gwirion- 
edd  mawr — y  datguddiad  a  wnaeth  Efe  o  hono  ei  Hun  a 
gynwysir  yn  yr  enw  gogoneddus  hwn  a  ddygodd  y  syniadau 
am  Fôd  Tragwyddol,  Hunanhanfodol,  Hollbresenol,  An- 
nghyfnewidiol,  &c.,  i  gyraedd  meddwl  creadur.  Ni  chen- 
hedlodd  meddwl  y  creadur  erioed,  ac  ni  chenhedlasai  byth, 
y  cyfryw  syniadau  o  hono  ei  hun.  "Nid  adnabu  y  byd 
trwy  ei  ddoethineb"  a'i  athroniaeth  mo  Dduw;  yn  ol  y 
syniad  hwn  am  dano,  ni  allodd,  er  chwiHo  ac  ymbalfalu  am 
dano,  "ei  gael  Ef."  Nid  oes  dim  tebyg  iddo  i'w  gael  yn 
holl  hanes  ei  ymchwilio  a'i  ymbalfalu  am  dano  Ef ;  yn  yr 
Ysgrythyrau  Hebreig  yn  unig  y  ceir  y  syniad  hwn  am 
Dduw;  ac  nid  fîrwyth  ymchwiliadau  y  genedl  hono  ei  hun 
ydyw;  yr  oedd  llawer  cenedl  fwy  craff  ac  ymchwilgar  yn  y 
byd  na  hi  pan  y  daeth  hi  i  feddiant  o'r  syniad  goruchel; 
nid  cig  a  gwaed  a'i  dadguddiodd  iddi,  felly  rhaid  ddarfod 
iddi  hi  ei  gael  oddiuchod  drwy  ddadguddiad  o  hono  ei  Hun 
iddi  gan  Dduw ;  "  fel  y  mae  y  nefoedd  yn  uwch  na'r  ddaear," 
felly  uwch  yw  y  meddwl  hwn  na  meddwl  creadur. 

3.  Ydwyf.  Y  Bôd  sydd  yn  meddu  perffaith  adnabydd- 
iaeth  o  hono  ei  Hun  yn  holl  gyflawnder  anfeidrol  ei  hanfod. 
Tybiwn  nad  oes  gan  yr  anifail  un  ymwybyddiaeth  o  hono 
ei  hun  ar  wahan  oddiwrth  arall;  y  mae  yn  greadur  byw,  yn 
gweled,  yn  clywed,  yn  arogli,  yn  teimlo,  ac  yn  symud ; 
medda  ar  reddfau  sydd  yn  ei  ysgogi  i  weithredu  yn  ol  an- 
sawdd  ei  natur.  Ond  y  Myfi  nid  yw  ynddo.  Ni  cheir  y 
Myfi  yn  un  creadur  ar  y  ddaear  ond  yn  y  dyn,  a'r  Myfiaeth 
hwn  sydd  yn  ei  wneyd  yn  anesmwyth  ynddo  ei  hun,  ac  yn 
anfoddlawn  arno  ei  hun,  nes  y  mae  yn  troi  i  chwilio  am 
dano  ei  hun  a'i  gael  allan.  Y  mae  wedi  bod  wrthi  yn  mhob 
cenhedlaeth  ac  oes  yn  chwilio  ac  yn  ymbalfalu  am  dano 


4  kohektk. 

ei  hun,  heb  ei  gael  ei  hunan  eto.  Beth  yw  y  meddwl  sydd 
yn  ymweithio  o'i  fewn — yn  dyfahi  ac  yn  dyfeisio,  yn  ofni, 
yn  gobeithio,  yn  ad-o\yg\x  ac  yn  r^a^-olygu ;  yn  mha  le  y 
mae  y  gwreiddiau,  a  beth  yw  achosion  y  meddylddrychau  a 
ymgodant  ynddo — a  mil  a  mwy  o  gyffelyb  ymholion  a  ym- 
gyfodant  o'i  flaen,  megis  o  ddyfnderau  ei  natur;  ymholion 
y  Uafuriodd  lawer  i  geisio  eu  hateb,  ond  erioed  nis  gallodd 
wneyd  i  foddlonrwydd.  Pan  megis  yn  ceisio  ymsuddo  i 
waelod  cyfrinion  cuddiedig  ei  natur,  torodd  y  Salmydd 
duwiol  allan  un  tro  gan  ddywedyd,  "Ofnadwy  a  rhyfedd 
y'm  gwnaed,"  ac  yn  y  fan  yna  y  gadawodd  efe  ei  hun, 
ac  yn  y  fan  yna  hefyd  rhaid  i  bob  hunan-ymchwilydd  adael 
ei  hunan  yn  y  diwedd.  Pe  caffem  gyfleusdra  i  ymofyn  â 
phob  angel  yn  y  nefoedd  am  eu  profiad  a'u  gwybodaeth 
hwythau  am  danynt  eu  hunain,  diau  mai  yr  un  stori  a  gaem 
ganddynt,  "  Yn  erbyn  ei  angelion  y  gosododd  Efe  ynfyd- 
rwydd,"  neu  anmherffeithrwydd.  Efe  yw  yr  unig  Ydwyf 
perffaith,  am  ei  fod  yn  ei  adnabod,  yn  dimad,  ac  yn  am- 
gyffred  ei  Hun  yn  berffaith,  a  hyny  nid  trwy  chwilio  a 
myfyrio  arno  ei  Hun,  fel  y  gwna  y  creadur,  ond  y  mae  ei 
hunan-adnabyddiaeth  Ef  ynddo  yn  wreiddiol  a  gogyhyd 
dragwyddol  â'i  Hanfod,  a  "  hysbys  i  Dduw  (gan  hyny)  ei 
weithredoedd  oll  erioed."  Iddo  Ef  nid  oes  dim  wedi  myned 
heibio,  dim  yn  ddyfodol,  pob  peth  yn  gyd-bresenol  ger  ei 
fron  bob  amser — "Cofiwch  y  pethau  gynt  erioed,  canys 
Myfi  ydwyf  Dduw  ac  nid  neb  arall;  Duw  ydwyf,  ac  heb 
fy  math ;  yn  mynegi  y  diwedd  o'r  dechreuad,  ac  er  cynt  yr 
hyn  ni  wnaed  eto ;  yn  dywedyd,  Fy  nghyngor  a  saif,  a'm 
hoU  ewyllys  a  wnaf."  (Esa.  lxvi.  9,  10.)  "Wele,  mawr 
ydyw  Duw,"  ac  Efe  yn  unig  a  all  ddywedyd  Ydwyf  am 
dano  ei  Hun. 

n.  Achlysur  y  Dadgiiddiad  hwn  0  hono  ei  Hun  a  wnaeth 
jDuw  î  Moses,     Galwasai  yr  Arglwydd  ar  Moses  o'r  berth 


Yr  Hanfoä  Ddwyfol. 


oedd  yn  llosgi  gan  dân,  ond  heb  ei  diFa,  gan  orchymyn 
iddo  fyned  at  Pharaoh  yn  ei  enw  a'i  awdurdod  Ef,  a  dwyn 
plant  Israel  o  gaethiwed  yr  Aifft,  &c.  Ceisiai  Moses  yn 
mhob  modd  ymesgusodi,  "  A  dy wedodd  Moses,  Wele,  pan 
ddelwyf  fì  at  feibion  Israel,  a  dywedyd  wrthynt,  Duw  eich 
tadau  a'm  hanfonodd  atoch;  os  dywedant  wrthyf,  Beth  yw 
ei  enw  ef?  beth  a  ddywedaf  fi  wrthynt?"  Y  mae  rhywbeth 
yn  ddieithr  yn  ngofyniad  Moses;  canys  yr  oedd  efe  newydd 
gael  enw  o  enau  yr  Hwn  oedd  yn  llefaru  wrtho  o'r  berth — 
yn  dywedyd,  "  Myfi  yw  Duw  dy  dadau,  Duw  Abraham,  a 
Duw  Isaac,  a  Duw  Jacob."  Er  hyny  y  mae  Moses  am  gael 
enw  yr  Hwn  oedd  yn  ei  alw,  ac  yn  ei  anfon  i  waredu  ei 
bobl  o'r  AifFt.  Yr  oedd  yr  enw  a  roddasai  angel  y  berth 
amo  ei  Hun  yr  un  mwyaf  pwrpasol  i  lefaru  ynddo  wrth 
feibion  Israel,  dybiasem  ni.  Arglwydd  Dduw  eich  tadau; 
pa  enw  arall  a  allasent  hwy  ddymuno  gael !  Pan  lefarai 
Moses  ac  Aaron  wrth  Pharaoh,  yr  enw  "Arglwydd  Dduw 
Israel,"  neu  "Duw'r  Hebreaid,"  a  ddefnyddient,  ond  pan 
lefarent  wrth  feibion  Israel,  "Arglwydd  Dduw  eich  tadau, 
Duw  Abraham,  Duw  Isaac,  a  Duw  Jacob  "  oedd  yr  enw, 
yr  enw  gwerthfawrocaf  ac  anwylaf  ganddynt  o  bob  enw  a 
allesid  ei  swnio  yn  eu  clustiau,  gallem  feddwl.  Pa  beth, 
gan  hyny,  a  barai  i  Moses  ofyn  y  cwestiwn  hwn? 

I.  Dichon  ei  fod  yn  petruso  wrth  edrych  ar  fawredd  y 
gwaith  yr  oedd  efe  yn  cael  ei  anfon  i'w  gyflawni,  nes  yr 
ymddangosai  iddo  fel  peth  anhygoel,  os  nad  anmhosibl  i'w 
ddwyn  i  ben.  Yr  oedd  yn  beth  newydd,  ac  yn  beth  nad 
oedd  sôn  am  ei  gyíîelyb  o'r  blaen  er  pan  oedd  dynion  ar  y 
ddaear;  gan  hyny,  ewyllysiai  Moses  gael  enw  newydd,  an- 
adnabyddus  o'r  blaen,  ar  yr  Hwn  oedd  yn  ei  anfon  ef  fel 
ofTcryn  yn  ei  law  i  wneyd  y  gwaith  newydd  a  rhyfeddol 
hwn.  Ymsyniai  ynddo  ei  hun,  fe  ddichon,  nad  oedd  yr 
holl  amlygiadau  o   Dduw   yn  hanes  eu  tadau  Abraham, 


6  Roheleth. 

Isaac,  a  Jacob,  a'u  gwaredigaethau  hwy,  i'w  cydmaru  â 
mawredd  y  gwaith  o  waredu  Israel  o  gaethiwed  yr  Aifft. 
Galwasai  Duw  Abraham  allan  o  wlad  ei  enedigaeth,  ac  ar- 
weiniasai  ef  bob  cam  o'r  wlad  hono  i'r  wlad  a  addawasai 
Efe  ei  roddi  yn  etifeddiaeth  iddo  ef  ac  i'w  hâd,  ond  nid 
oedd  neb  ond  Abraham  a  Sarah  ei  wraig,  a'u  gweision,  a'u 
morwynion,  a  golud  Abraham  mewn  anifeiHaid  ac  ysgrub- 
liaid,  yn  perthyn  i'r  ymfudiad  hwnw;  a  beth  oedd  hyny 
wrth  symud  cenedl  gyfan  o  bobl  o'r  naiU  wlad  i'r  llall,  yn 
chwe'  chan  mil  o  nifer,  heblaw  y  plant;  Uawer  yn  eu  mysg 
yn  hên  bobl;  llawer  yn  llesg  a  gweiniaid;  llawer  o  wrag- 
edd  tyner  â'u  babanod  ar  eu  bronau.  Heblaw  hyny,  yr 
oedd  Abraham  yn  ẃr  rhydd  i  fyned  lle  y  mynai  pan  y 
mynai;  nid  oedd  llywodraeth  ei  wlad  yn  ymyraeth  dim  oU 
â'i  symudiadau  ef;  ond  yr  oedd  plant  Israel  yn  gaethion  yn 
yr  Aifft;  a  Uywodraeth  yr  Aifft,  y  Uywodraeth  gryfaf  ar  y 
ddaear  y  pryd  hwnw,  yn  eu  dàl  yn  ei  gafaelion  tynion,  ac 
yn  penderfynu  na  ollyngai  hi  mo  honynt  o'i  gwasanaeth  ar 
un  cyfrif.  Nid  rhyfedd  os  ymddangosai  eu  gwaredigaeth  i 
Moses  y  pryd  hwn  fel  yn  anmhosibl;  ac  mai  ofn  mai  yn 
fethiant  y  troisai  yr  anturiaeth  a  barai  iddo  ymbil  mor  daer 
am  gael  ei  esgusodi  rhag  cynyg  ymaflyd  ynddi;  ond  gan 
fod  y  gẃr  a  lefarai  wrtho  o'r  berth  yn  gwrthod  derbyn  ei 
hoU  esgusodion,  y  mae  y  gŵr  Moses  yntau  am  gael  enw  ar 
yr  Hwn  oedd  yn  ei  anfon  at  y  gwaith  a  fuasai  yn  ateb  i'r 
amgylchiad— enw  a  fuasai  yn  cynwys  ynddo  sicrwydd  cyf- 
lawniad  y  gwaith,  er  yr  hoU  anhawsderau  a  safent  ar  y 
ffordd;  Wel,  "Fel  hyn  yr  adroddi  wrth  feibion  Israel,  gan 
ddywedyd,  Ydwyf  a'm  hanfonodd  atoch."  Dyna  ddigon 
ar  gyfer  pobpeth,  mewn  un  gair !  "  Y  mae  y  gwaith  y  fath 
na  chlybuwyd  erioed  sôn  am  ei  gyffelyb,  pwy  a'icyflawna?" 
Ydwyf  !  "  Y  mae  Israel  yn  gaethion  dan  law  Pharaoh 
greulawn,  ac  yn  ngafael  yr  awdurdod  gryfaf  ar  y  ddaear, 


Yr  Hanfod  Ddwyfoh 


awdurdod  na  ollynga  byth  mo'i  gafael  ar  ei  hysglyfaeth, 
ond  ar  waethaf  ei  chalon,  a  phwy  a  ddichon  ei  gorthrechu?" 
Ydwyf  !     Dywedodd  yr  Hwn  oedd  yn  Uefaru  o'r  berth  wrth 
Moses  y  buasai  i'r  genedl,  ar  ol  eu  gwaredu  o'r  Aifft,  wasan- 
aethu  Duw  yn  yr  anialwch  hwnw  o  flaen  Horeb  a  Sinai.   "  Pa 
fodd  y  dygir  hwynt  yma?"  gallasai  Moses  ofyn,  "y  mae  y 
Môr  Coch  rhwng  yr  Aifît  a'r  anialwch  hwn,  pa  fodd  y 
gellir  eu  dwyn  yma?"      Trwy  waelod  y  môr  ar  dir  sych. 
"Pwy  a  wna  ffbrdd  yn  y  môr  drwy  y  dyfroedd  dyfnion?" 
Ydwyf  !     "  Pwy  a'u  cynal  ac  a'u  harweinia  trwy'r  anialwch 
mawr  ac  ofnadwy,   'lle  nad  oes  hau  na  medi,'  'trwy  dir 
difîaeth  a  phyllau;'   'tir  sych  dififaeth  heb  ddwfr,  lle  mae 
seirff  tanllyd  ac  yscorpionau — tir  nad  aeth  gŵr  trwyddo,  ac 
na  thrigodd  dyn  ynddo;"  a  phwy  a  ddichon  ddarostwng  a 
goresgyn  y  wlad  a  addawyd  iddynt,  sydd  yn  cael  ei  medd- 
iannu  gan  genhedloedd  mwy   a   chryfach  o  lawer    nac 
Israel,  a  chanddynt  ddinasoedd  caerog  hyd  y  nefoedd — 
Pwy  a  wna  y   pethau   mawrion   ac  ofnadwy  hyn  oU?" 
Ydwyf!      Myfi    a'u    gwnaf.      Lluosoger    a    mwyhaer    y 
rhwystrau   a'r    anhawsderau   hyd    eithaf  gallu  meddwl  a 
dychymyg  i  wneyd,  a  dyma  un  gair,  un  enw  ar  eu  cyfer  a'u 
symuda  ac  a'u  dilëa  hwynt  oll  ar  unwaith,  ac  am  byth — 
"Ydwyf!"     lë,   fel  y  dywed  yr  hên  air,  "Peth  hawdd 
ydyw  dyweyd,  ond  peth  arall  ydyw  gwneyd."      Dywedodd 
dynion  fel  Senacherib  a  Nebuchodonosor,  a  llawer  o'u  blaen 
ac  ar  eu  hol  hwy,  y  gwnaethent  bethau  aruthrol  ac  ofnadwy, 
na  allasant  byth  eu  cyfìawni.     Doj  ond  nid  felly  yr  Ydwyf 
sydd  yn  Uefaru  yn  y  berth;  iddo  Ef  y  mae  cyjlawni  ei 
air  mor  hawdd  a  llefaru  y  gair.     Wrth  anerch  y  genedl 
a  ddygasai  Moses  o'r  Aifît,  ac  a  arweiniasai  trwy'r  anial- 
wch,  y  mae  Joshua,  olynydd  Moses,  yr  hwn  a  oresgynodd 
ac  a  ranodd  wlad  yr  addewid  yn  etifeddiaeth  i'r  lhvythau, 
yn  dywedyd  wrth  y  bobl,  **Ac  wele  fi  yn  myned  heddyw 


t  KoMeth, 

i  ffordd  yr  holl  ddaear,  a  chwi  a  wyddoch  yn  eich  holl 
galonau,  ac  yn  eich  holl  eneidiau,  na  phallodd  dim  o'r  holl 
bethau  daionus  a  lefarodd  yr  Arglwydd  eich  Duw  am 
danoch  chwi,  hwy  a  ddaethant  oU  i  chwi,  ac  ni  phallodd 
dim  o  honynt."  (Josh.  xxiii.  14.)  Tua  phedair  blynedd  a 
thrigain  cyn  hyny  y  dadguddiasai  Duw  ei  Hun  i  Moses  o'r 
berth  dan  yr  enw  newydd  "Yd\vyf,"  ac  yn  awr,  wele  yr 
enw  hwnw  wedi  ei  wirio  a'i  gyflawni  oll  yn  oll  yn  ei  berthynas 
â  goruchwyhaeth  y  waredigaeth  fawr  o'r  Aifft  a  sefydliad  y 
gwaredigion  mewn  cyflawn  feddiant  o  wlad  yr  addewid. 
^'Daethaní  oll  i  òeti,  ni ỳhallodd  itn." 

2.  Peth  arall,  ni  a  dybiwn,  a  barai  i  Moses  ofyn  y  cwest- 
iwn,  "Beth  yw  ei  enw  Ef?"  oedd  ei  awydd  am  adnabydd- 
iaeth  helaethach  o  Dduw,  er  cadamhad  ei  ffydd  ynddo,  fel 
y  gallai  fyned  at  ei  waith  mawr  yn  fwy  calonog  a  hyderus. 
Po  helaethaf  fyddo  adnabyddiaeth  yr  enaid  o  Dduw,  mwyaf 
oll  fydd  ei  nerth  a'i  wrolder  i  sefỳll  a  gweithio  dros  Dduw — 
"Y  bobl  a  adwaenant  eu  Duw  fyddant  gryöon  ac  a  ffyn- 
ant."  (Dan.  xi.  32.)  Myfyriodd  Moses  lawer  yn  ddiau  ar 
yr  enw  gogoneddus  hwn  ar  ei  ffordd  o  Midian  i'r  Aifft;  a 
phan  y  safai  ger  bron  Pharaoh  i  lefaru  wrtho  genadwri 
Duw,  ac  y  cyflawnai  y  rhyfeddodau  a'r  gweithredoedd 
nerthol  yn  nhir  Ham,  ac  wrth  y  Môr  Coch,  teimlai  fod  yr 
Ydwyf  tragwyddol  â'i  adnoddau  anfeidrol  wrth  ei  gefn  i'w 
arddel  a'i  Iwyddo,  a,  "  Trwy  ffydd  y  gadawodd  efe  yr  Aifft, 
heb  ofni  llid  y  brenin,  canys  efe  a  ymwrolodd  fel  un  yn 
gweled  yr  anweledig."  (Heb.  xi.  27.)  Wrth  fendithio  y 
Uwythau  cyn  ac  yn  ymyl  marw,  tynodd  ei  holl  enaid  allan 
pan  ddaeth  at  Joseph,  a  chlimax  y  fendith  hono  oedd,  "  Ac 
âg  ewyllys  da  Preswylydd  y  berth  delo  bendith  ar  ben 
Joseph,  ac  ar  goryn  yr  hwn  a  neiUduwyd  oddiwrth  ei 
frodyr."  (Deut.  xxxiii.  16.)  Tarawodd  y  côf  am  hên 
weledigaeth  y  berth  yn  Horeb  ddeugain  mlynedd  o'r  blaen 


Yr  Henfoà  Ddwyfol. 


gyda  goleuni  a  nerth  ar  ei  feddwl,  a  rhoddodd  yntau  enw 
newydd  ar  yr  Hwn  a  lefarasai  wrtho  o  ganoì  y  berth  yn 
Hosgi  gan  dân,  enw  a  ddefnyddir  yn  fynych  eto  yn  nghan- 
iadau  y  Saint — "  Preswylydd  y  berth." 

Ymweithiodd  Moses  yn  mhellach  ac  yn  ddyfnach  i  fyn- 
wes  yr  Anfeidrol  nac  yr  un  arall  o  ddynion  sanctaidd  yr 
Hên  Destament.  Tynodd  enw  newydd  arall  ar  Sinai  i 
gyfarfod  â'r  amgylchiad  yr  oedd  efe  ag  Israel  ynddo  ar  y 
pryd  hwnw,  yr  hwn  a  ddaw  dan  sylw  dro  arall.  Cafodd 
Moses  waith  mwy  i'w  wneyd  dros  Dduw  nac  a  gawsai  yr 
un  o'i  flaen  nac  ar  ei  ol,  ac  i'w  addasu  a'i  nerthu  i  gyflawni 
y  gwaith  hwnw  cafodd  fyned  yn  nes  at  Dduw,  ac  yn  ddyfn- 
ach  i'w  gyfrinach  na  neb  arall;  felly  dywed  yr  Arglwydd  am 
dano,  pan  lefarodd  Miriam  ac  Aaron  yn  ei  erbyn — "  Yna 
disgynodd  yr  Arglwydd  yn  ngholofn  y  cwmwl,  ac  a  safodd 
wrth  ddrws  y  babell,  ac  a  alwodd  ar  Aaron  a  Miriam,  a 
hwy  a  aethant  allan  ill  dau,  ac  Efe  a  ddywedodd,  Gwran- 
dewch  yr  awr  hon  fy  ngeiriau.  Os  bydd  proffwyd  yr  Ar- 
glwydd  yn  eich  mysg,  mewn  gweledigaeth  yr  hysbysaf 
iddo,  neu  mewn  breuddwyd  y  Uefaraf  wrtho.  Nid felly  y  tnae 
fy  nguias  Moses,  yr  hwn  sydd  ff^yddlon  yn  fy  hoU  dŷ.  Wyneb 
yn  wyneb  y  llefaraf  wrtho;  mewn  gwelediad,  nid  mewn 
damegion,  ond  caiflf  edrych  ar  wedd  yr  Arglwydd;  pa  ham, 
gan  hyny,  nad  oeddych  yn  ofni  dywedyd  yn  erbyn  fy  ngwas, 
sef  yn  erbyn  Moses?  A  digofaint  yr  Arglwydd  a  enynodd 
yn  eu  herbyn  hwynt,  ac  Efe  a  aeth  ymaith."  (Num.  xii. 
6-8.)  "Ac  ni  chododd  profîwyd  eto  yn  Israel  megis  Moses, 
yr  hwn  a  adnabu  yr  Arglwydd  wyneb  yn  wyneb.  Yn 
mhob  rhyw  arwyddion  a  rhyfeddodau,  y  rhai  yr  anfonodd 
yr  Arglwydd  i'w  gwneuthur  yn  nhir  yr  Aifft,  ar  Pharaoh, 
ac  ar  ei  holl  weision,  ac  ar  ei  hoU  dir  e£  Ac  yn  yr  holl 
law  gadarn,  ac  yn  yr  holl  ofn  mawr,  y  rhai  a  wnaeth  Moses 
yn  ngolwg  hoU  Israel."     (Deut.  xxxiv.  10-12.) 


10  Kohektk. 

II.  Gwerth  yr  enw  hwn  i  wasanaeth  ffydd  yr  Eglwys 
drwÿr  oesau.  Y  mae  yr  enwau  a  roddodd  yr  Anfeidrol  amo 
ei  Hun  yn  ei  air  y  trysorau  gwerthfawrocaf  i  ni  o'r  oU  a 
gynwysir  yn  y  Gair.  Y  mae  pob  peth  ein  iachawdwriaeth 
ni — pob  peth  bywyd,  gobaith,  fFydd,  cynhaliaeth,  cysur  a 
diddanwch  eglwys  Dduw  yn  y  byd,  oU  wedi  eu  trysori  yn 
yr  enwau  a  roddodd  Efe  arno  ei  Hun  yn  ysgrythyr  y  gwir- 
ionedd.  Y  mae  yr  enw  a  rydd  yr  Addawr  wrth  bob  addewid 
yn  wystl  gymaint  ag  ydyw  gwerth  anrhydedd  a  gogoniant 
yr  enw,  y  cyflawnir  hi  i'r  Uythyren  o  honi,  yn  ei  phryd,  fel 
y  cyflawnwyd  yr  addewid  o  waredigaeth  Israel  o'r  Aifft. 
Ni  phallodd  dim  o  bethau  daionus  yr  addewid  hono, 
daethant  oll  i  ben.  Y  mae  yr  "Ydwyf"  yn  y  testyn  wrth 
gefn  pob  addewid  sydd  eto  heb  eu  cyflawni,  ac  y  mae  yn  yr 
addewidion  hyny  waredigaethau  Uawer  mwy,  hyd  yn  nod 
na'r  waredigaeth  hono  o'r  Aifft;  a  thrachefn,  yr  un  o 
Babilon,  a  gwaredigaethau  drwy  rwystrau  mwy,  a  gwrth- 
wynebiadau  cryfach  nac  oedd  ar  ffordd  y  ddwy  hyny;  yn 

I.  Gwaredigaeth  hâd  Israel  o  Aifft  eu  caethiwed  ysprydol 
dan  anghrediniaeth,  a'u  dygiad  i  ryddid  a  dedwyddwch 
Canaan  yr  efengyl  yn  y  dyddiau  diweddaf.  Y  mae  Uawer  o'r 
addewidion  hyn  yn  yr  Hên  Destament  a'r  Newydd.  Wrth 
edrych  ar,  a  meddwl  am  eu  cyflwr  yn  nghaethiwed  eu 
hanghrediniaeth  a'u  gelyniaeth  yn  erbyn  yr  efengyl— eu 
bod  wedi  parhau  yn  y  cyflwr  hwn  am  ddwy  fil  o  flynydd- 
oedd,  mor  anghrediniol  a  gelynol  yn  awr  ag  oeddynt  yn 
nyddiau'r  apostolion,  na  ddarfu  i'r  hyn  oll  a  wnaeth  yr 
Eglwys  Gristionogol  hyd  yma  er  eu  dychwelyd,  effeithio  na 
menu  dim  arnynt  fel  cenedl  (ond  yn  unig  ychydig  bersonau), 
tuedda  hyn  i  lesghau  ffydd  yr  eglwys  yn  sicrwydd  cyflawniad 
yr  addewid;  ond  pan  feddylio  fod  yr  "Ydwyf"  digyfnewid 
yn  sefyll  yn  gefn  i'r  addewidion  hyn  oll — mai  ei  addewidion 
Ef  ei  hun  ydynt,  a'u  bod  oll  ynddo  Ef  yn  "lë"  ac  "Amen," 


Yr  Hanfod  Ddiuyfoì.  1 1 

cadarnheir  ei  ffydd  yn  sicrwydd  y  cyflawniad,  a  bod  "  yn 
haws  i'r  nef  a'r  ddaear  fyned  heibio"  nac  i  un  iòd  o  honynt 
ballu  na  methu.  Megis  yn  y  dyddiau  y  daeth  yr  hên  genedl 
i  fyny  o  wlad  yr  Aifft  y  dangoswyd  iddi  rjfeddodau  a  baras- 
ant  i'r  môr  megis  ddychrjnu  a  chilio,  i'r  mynyddoedd  lamu 
fel  hyrddod,  a'r  bryniau  fel  ẃyn  defaid — "a  wnaethant  i 
dduciaid  Edom  synu,  a  chedym  hyrddod  Moab  i  doddi 
ymaith,"  &c.  Ac  megis  y  bu  pan  y  gwaredwyd  hi  o  gaeth- 
iwed  Babilon,  pan  oedd  yr  holl  genhedloedd  cylchynol  yn 
"synu  ac  yn  arswydo,"  ac  yn  dywedyd,  "Yr  Arglwydd  a 
wnaeth  bethau  mawrion  i'r  rhai  hyn;"  feUy  gwna  Efe 
ryfeddodau  mwy  eto  pan  ddelo  dydd  eu  gwaredigaeth  fawr, 
eu  rhyddhad  o  efynau  eu  hanghrediniaeth  i  ben.  Bydd  eu 
dychweliad  yn  un  wyrth  fawr  nad  oes  gyffefyb  iddi  yn  hanes 
y  gwyrthiau  gynt — ^yn  wyrth  ger  bron  Uygaid  yr  hoU  genhedl- 
oedd  y  maent  yn  wasgaredig  yn  eu  mysg,  pryd  y  genir  y 
genedl  i'r  Eglwys  Efengylaidd  ar  unwaith,  mewn  un  dydd. 
Dyna  y  pryd  y  dychryna  Anffyddiaeth,  y  gesyd  eu  Uaw  ar 
ei  genau,  ac  y  "  tawa  fel  careg."  Yr  "  Ydwyf  "  a  lefarodd 
yn  y  berth  a  lefarodd  hefyd  y  pethau  hyn,  ac  Efe  a'u  dwg 
oU  i  ben,  "ni  phaUa  un,"  fel  y  cyflawnodd  Efe  yr  hoU 
addewidion  am  y  waredigaeth  o'r  Aifft  yn  ystod  y  trigain 
mfynedd  canfynol  i  gyhoeddiad  yr  enw  mawr  hwnw  yn  y 
berth  yn  Horeb. 

2.  DychweUad  yr  hoU  genhedloedd  i'r  ffydd  yn  Nghrist 
oddiwrth  eu  hoU  eilunod  a'u  coel-grefyddau,  yn  un  cyflawn- 
der  a  chyfangorff,  wedi  y  delo  "  Y  Gwaredwr  o  Seion  i  droi 
ymaith  annuwioldeb  oddiwrth  Jacob."  "Ac  yna  hoU  Israel 
a  fydd  gadwedig,"  a  bydd  eu  hadferiad  a'u  himpiad  hwy 
drachefn  yn  eu  holewydden  eu  hun,  yn  fywyd  o  feirw  i'r 
cenhedloedd  yn  gyffredinol.  Nid  yw  ffydd  yr  eglwys  eto 
wedi  dyfod  i'r  nerth  angenrheidiol  i  wireddoU  yr  addewidion 
lawer  sydd  yn  y  Gair  am  y  pethau  mawrion  hyn;  edrycha 


'i'íi  Koìieletìu 

llawer  o  Gristionogion  ar  y  fath  addewidion  fel  yn  fwy  o 
farddoniaeth — desgritìadau  awenyddol,  a'u  bod  i  edrych 
amynt  a'u  deall  felly,  ac  nid  pethau  i'w  cyflawni  yn  llythyr- 
enol  mewn  ffeithiau.  Ond  ai  felly  y  mynai  yr  Hwn  a 
addawodd  i'w  bobl  Efddeall  ei  aira'i  addewidion  a  "gyfryng- 
odd  Efe  trwy  hV?"  Faint  bynag  o  farddoniaeth  oedd  yn  yr 
addewidion  a'r  Uwon  am  y  gwaredigaethau  o'r  Aifft  a 
Babilon,  cyflawnwyd  pob  un  i'r  llythyren  a'r  iòd — "  Daeth- 
ant  oU  i  ben,  ni  phallodd  dim,"  canys  Yr  Ydwyf  ei  Hun 
a'u  llefarasai,  ac  Efe  a'u  cyflawnodd;  ond  os  na  chyflawnir 
yr  addewidion  am  waredigaeth  fawr  yr  luddewon  a'r  Cenhedl- 
oedd  o  gaethiwed  eu  hanwybodaeth  a'u  hanghrediniaeth  yn 
llythyrenol,  yr  un  modd  ag  y  cyflawnwyd  yr  addewidion  am 
y  gwaredigaethau  cenedlaethol  a  thymorol  hyny,  bydd  cwmwl 
annileadwy  yn  aros  ar  ogoniant  yr  "  Ydwyf"  a  addawodd. 

3.  Adgyfodiad  y  meirw  a  gogoneddiad  y  saint  yn  y 
dydd  diweddaf.  Nid  oes  dim  yn  farddonol  yn  ngwisgiad 
yr  addewidion  am  hyny.  Llefarodd  yr  Ydwyf  yn  y  berth 
pan  ddaeth  Efe,  y  tân  ysol  ei  Hun,  i  breswyho  yn  mherthen 
dynoliaeth,  mewn  geiriau  symlion  pendant  ar  y  mater  hwn 
lawer  gwaith,  gan  ddywedyd,  "Myfi  a'i  hadgyfodaf  ef." 
Ac,  "  Y  mae  yr  awr  yn  dyfod  pan  y  caiff  pawb  sydd  yn  y 
beddau  glywed  ei  leferydd  Ef,  a  hwy  a  ddeuant  allan,"  &c. 

"Anmhosibl!  Ynfydrwydd!"  gwaedda  Anffyddiaeth  ac 
Annuwiaeth  gyda'u  gilydd.  Pa  beth?  "Ai  anghredadwy 
y  bernir  gyda  chwi,"  Anffyddiaeth  ac  Annuwiaeth,  "y 
cyfyd  Duw  y  meirw?"  " lë,"  medd  Anffyddiaeth,  "Anghred- 
adwy  y  bemir  genyf  fi  ddarfod  i  Dduw  erioed  ddyweyd  y 
gwnai  Efe  y  fath  beth,  na  darfod  iddo  erioed  ymyraeth  dim 
oll  â  threfn  a  deddfau  anian  ar  un  achlysur,  nac  y  gwna 
Efe  hyny  byth;  ac  nad  yw  yr  holl  wyrthiau  y  cymer  eich 
Beibl  amo  roddi  hanes  am  danynt  yn  ddim  oll  ond  ffug- 
chwedlau  celwyddog  o  ddyfais  twyll-offeiriadaeth  i  synu  a 


Vr  Hanfod  Ddioyfol.  13 

hudo  dynion  ehud  a  gweinion  i  wneyd  ysbail  ac  enw  o  hon- 
ynt"  "lë,"  medd  Annuwiaeth,  "Anghredadwy  y  bernir 
genyf  fi  fod  Duw  o'r  fath  y  soniwch  chwi  am  dano  yn 
bodoli  o  gwbl.  Ni  fu  i  anian  a'i  deddfau,  ei  chreaduriaid 
a'i  helfenau,  Greawdwr  o'r  fath  y  dychymygwch  chwi  am 
dano  yn  bodoli.  Nid  oes  duw  arall,  nac  oes  Duw,  amgen 
na  naturiaeth  ei  hun,  yr  hwn  dduw  y  mae  pawb  a  phob- 
peth  yn  rhanau  o  hono;  ac  nid  yw  yr  holl  ddigwyddiadau 
a'r  cyfnewidiadau  a  gymerant  le  beunydd  o'n  hamgylch  yn 
ddim  oll  ond  gwaith  y  duw  hwn,  natur,  yn  dadanhuddo  ei 
hun  drwy  rym  naturiol  ei  ddeddfau  cynhenid  a  gwreiddiol.  Po 
fwyaf  yr  ymchwiliaf  i  gyfrinion  mynwes  y  duw  hwn,  mwyaf 
oll  yr  wyf  yn  cael  fy  argyhoeddi  a'm  sicrhau  mai  felly  y  mae." 
Wel,  "  Deuwch  yn  nes  â'ch  cwyn,"  eich  dwyoedd.  Dygwch 
eich  rhesymau  cadarnaf  am  eich  credöau.  Ymostyngwch, 
er  hyny,  i  gydymddyddan  â  ni,  er  ein  bod  gymaint  Is  law 
i  chwi  mewn  gwybodaeth  a  doethineb.  Yr  ydym  ni  yn 
credu  yn  modoliaeth  Un  Ydwyf,  Un  Duw  byw  personol 
ac  anfeidrol,  yn  Greawdwr  a  Llywodraethwr  pob  peth,  ac 
yn  Farnwr  pawb;  ac  yr  ydym  ni  yn  credu  ddarfod  i'r  Duw 
Hwnw  roddi  dadguddiad  o  hono  ei  Hun  a'i  ewyllys  i  ni  yn 
Ysgrythyrau  yr  Hên  Destament  a'r  Newydd — bod  yr  holl 
Ysgrythyr  wedi  ei  roddi  drwy  ei  ysprydoliaeth  Ef,  ac  felly 
fod  pobpeth  a  gynwysir  ynddi — yn  hanesion  a  thystiolaethau, 
yn  brofîwydoliaethau  ac  addewidion  a  bygythion — yn  wir- 
ioneddau  dilys  a  safadwy.  Chwi  a  addefwch,  canys  nis 
gellwch  ei  wadu,  a  dyweyd  y  lleiaf,  i  luoedd  o  ddynion  llawn 
mor  ddoeth,  mor  ddysgedig,  mor  ddeallus,  mor  ymofyngar, 
ac  mor  alluog  a'r  rhai  penaf  a  goreu  o  honoch  chwi  sydd 
yn  fyw  heddyw,  ddarfod  i  luoedd  o'r  cyfryw  ddynion 
(meddwn)  o  wahanol  wledydd  a  chenhedloedd,  ac  mewn 
gwahanol  oesau,  gredu  yn,  cydnabod  ac  addoli,  a  gweddîo 
ar  yr  Yüwyf — y  Duw  Hwnw;  a  chrcdu  fod  y  llyfr  hwnw  a 


$4  ÌCoheìeth. 

ddirmygwch  chwi  yn  wir  a  phur  Air  Duw,  ac  ymorphwys 
ar  ei  dystiolaethau  ef  fel  unig  graig  eu  gobaith — rhaid  i 
chwi  gydnabod  y  pethau  hyn,  heb  achos  i  neb  ddiolch  i 
chwi  am  hyny.  Gan  hyny,  yr  ydym  ninau,  y  bobl  syml  a 
gwledîg,  nad  ydym  yn  meddu  nac  yn  hòni  y  ddysg  a'r 
ddoethineb  a'r  wybodaeth  a  feddwch  chwi,  yr  ydym  ni, 
meddwn,  yn  teimlo  y  gallwn  heb  ryfygu,  anturio  nesau 
atoch,  ac  ymresymu  â  chwi  ar  y  mater  mawr  hwn.  lë,  y 
mae  genym  hawl  i  wneyd  felly,  canys  nid  iawn  fyddai  i  ni 
oddef  i  chwi  gymeryd  oddiamom  y  trysorau  gwerthfawrocaf 
a  feddwn  yn  y  byd  a'r  bywyd  hwn,  heb  sôn  am  fyd  a 
bywyd  ar  ol  hwn,  heb  wneyd  ymdrech  i'w  diogelu  yn 
ein  meddiant,  ac  i'n  plant  ar  ein  hol.  A  chaniatau  i  chwi, 
ddoethion  Anffyddiaeth  ac  Annuwiaeth,  nad  yw  yr  hoU 
stori  a  gawn  yn  yr  Ysgrythyr  am  y  gwyrthiau  a'r  rhyfedd- 
odau  mewn  cysylltiad  â  gwaredigaeth  plant  Israel  allan  o'r 
Aifft,  ddim  amgen  na  ffug-chwedl  wedi  ei  dyfeisio  gan  y 
Moses  hwnw  ei  hun,  neu  gan  rywun  arall  ar  ol  ei  amser  ef, 
a  wnai  wron  dychymygol  o  hono  i  seilio  ei  ramant  arno,  yn 
gyffelyb  fel  y  gwnaed  Arthur  yn  wron  y  Mabinogion  Cym- 
reig;  a  chaniatau  i  chwi  hyn  oll,  A  anturiwch  chwi  eto 
haeru  na  bu  cenedl  Israel  erioed  mewn  caethiwed  yn  yr 
Aiffl  dan  law  Pharaoh  a'i  weision?  Na,  gwyddoch  na 
wiw  i  chwi  gynyg  gwneyd  y  fath  beth,  gan  fod  sicrwydd  y 
gwirionedd  hanesyddol  am  y  ffaith  hono  yn  sefyll  fel  craig 
ddiysgog  drwy  yr  holl  oesau;  cenedl  gyfan  o  bobl  sydd  yn 
aros  hyd  yr  awr  hon  wedi  ei  chredu  drwy  yr  hoU  genhedl- 
aethau,  heb  i  neb  un  o  honynt  ei  gwadu  na'i  hameu  erioed; 
ei  phroffwydi,  ei  beirdd,  a'i  hoffeiriaid  yn  mhob  cenhedlaeth 
olynol  yn  y  dyddiau  gynt,  hyd  ei  Rabbiniaid  a'i  dysgawd- 
wyr  yn  y  dyddiau  hyn  yn  ei  chrybwyll,  yn  ei  chroniclo,  ac 
yn  canu  iddi,  fel  peth  a  gredent  ac  a  gredant  yn  awr  mor 
ddilys  ac  y  credant  y  ffaith  o'u  bodoliaeth  eu  hunain;  ac  a 


Yr  Hanfod  Ddwyfol.  15 

gredwyd  yr  un  modd  gan  genhedloedd  ereill  hên  a  diweddar 
hefyd.  Y  cwestiwn  y  w  ynte,  Pa  fodd  y  gwaredwyd  y  genedl 
o'r  caethiwed  hwnw,  ac  y  dygwyd  hi  i  feddiannu  gwlad 
Canaan?  Y  mae  y  ffaith  ddarfod  iddi  feddiannu  y  wlad 
hono,  eto,  mor  sicr-brofedig  na  feiddia  un  perchen  synwyr 
cyffredin  geisio  ei  wadu.  Pa  fodd  y  symudwyd  cenedl  gyfan 
o  gaethion  tlodion  oedd  yn  rhwym  yn  ngafaelion  tynion  y 
gallu  gwladol  cryfaf  ar  y  ddaear?  A  dybiech  chwi  ddarfod 
iddynt  orthrechu  y  gallu  hwnw,  a  dryllio  rhwymau  eu 
caethiwed  o  honynt  eu  hunain?  Na  thybiech  chwi,  na 
neb  arall  byth,  i  genedl  o  gaethion  tlodion,  heb  ddysgu 
rhyfel  erioed,  ac  heb  feddu  dim  darpariadau  rhyfel,  allu 
gorchfygu  y  gallu  milwraidd  cryfaf  ar  y  ddaear,  oedd  yn 
meddu  ar  fyddinoedd  cryfion,  wedi  eu  dysgu  a'u  hyfforddi 
yn  dda,  a  phob  darpariadau  rhyfel  ganddynt  bob  amser  yn 
barod.  Pa  fodd  ynte?  A  dybiech  chwi  ddarfod  i  frenin 
yr  Aifft  a'i  weision  foddloni  i  ollwng  eu  caethion  o'u  gwlad, 
y  rhai  yr  oedd  eu  gwasanaeth  yn  dwyn  y  fath  elw  dirfawr 
i'w  teyrnas,  a'u  gollwng  felly  heb  na  gwerth  na  gwobrwy? 
Os  credech  ac  yr  hònech  y  gallai  mai  yn  un  o'r  ddwy 
ffordd  yna  y  daethant  allan  o'r  Aifft,  na  soniwch  byth  mwy 
am  wyrthiau  fel  pethau  anmhosibl.  Buasai  gwaredigaeth  y 
caethion  yn  un  neu  arall  o'r  ffyrdd  hyny,  yn  gymaint,  îe,  yn 
fwy  o  wyrth  na'r  un  o'r  deg  plâ  y  dywed  yr  hanes  ysgrythyrol 
ddarfod  i'r  Arglwydd  daro  gwlád  yr  Aifft  â  hwy  er  dwyn 
ei  bobl  allan  o'i  chaethiwed.  Onid  doethach  i  ddoethion  y 
dyddiau  hyn  ddywedyd  am  y  waredigaeth  hono,  fel  y 
dywedodd  doethion  yr  Aifft  eu  hunain  uwchben  un  o'r 
gweithredoedd  nerthol  hyny,  "  Bys  Duw  yw  hyn."  Yr 
Ydwyf  a  lefarodd  yn  y  berth,  a  gyflawnodd  â'i  law  yr  hyn 
a  lefarasai  â'i  enau,  gredwn  ni,  ac  a  gyflawna  eto  yr  oll  a 
addawodd  Efe  sydd  yn  aros  heb  ei  gyflawni,  hyd  nes  y 
perffeithir  yr  holl  oruchwyliaeth  fawr  yn  adgyfodiad  ei  saint 


i6  Koìukth. 

o'r  bedd,  a'u  gogoneddiad  gydag  Ef  y  dydd  diweddaf,  "  Ac 
yna  bydd  Duw  oU  yn  oU." 

"Gwyn  eu  byd  y  bobl  y  mae  yr  Arglwydd  yn  Dduw 
iddynt.  Ymddiriedwch  yn  yr  Arglwydd  byth,  o  herwydd 
yn  yr  Arglwydd  Dduw  y  mae  cadernid  tragwyddol." 
(Esa.  xxvi.  4.)  Adgofia'r  Arglwydd  ei  bobl  yn  fynych  drwy 
y  proffwydi  am  ei  weithredoedd  nerthol  a  wnaethai  Efe 
drostynt  wrth  eu  gwaredu  o'r  Aifft  er  cadarnhau  eu  ffydd 
a'u  hymddiried  yn  ei  enw,  ei  air,  a'i  addewid  am  bethau 
mwy  eto  yr  oedd  Efe  ar  fedr  eu  gwneuthur  iddynt.  "Am 
hyny  (medd  Efe)  caiff  fy  mhobl  adnabod  fy  enw;  am 
hyny  y  cânt  wybod  y  dydd  hwnw  mai  Myfi  yw  yr  Hwn 
sydd  yn  dywedyd ;  Wele,  Myfi  ydyw."  (Esa.  lii.  6.) 
*'  Cafodd  fy  mhobl  adnabod  fy  enw  a  ddadguddiais  iddynt 
trwy  Moses  yn  y  berth  yn  eu  gwaredigaeth  o'r  Aifft;  a 
chafodd  Pharaoh  a'r  Aifftiaid  hwythau  adnabod  yr  enw 
hwnw  er  eu  gwae  a'u  dinystr  yn  y  Môr  Coch.  Caiff  fy 
mhobl  adnabod  fy  enw  eto  yn  eu  gwaredigaeth  o  Babilon, 
a  chaiff  y  Babiloniaid  hefyd  adnabod  fy  enw  yr  un  pryd  yn 
eu  dinystr  hwy."  "  Megis  y  dyddiau  y  daethant  allan  o  dir 
yr  Aifft  y  dangosaf  iddi  ryfeddodau."  "  Y  cenhedloedd  a 
welant  ac  a  gywilyddiant  gan  eu  holl  gryfder  hwynt :  rhodd- 
ant  eu  Uaw  ar  eu  genau,  eu  clustiau  a  fyddarant."  (Mic. 
vii.  16,  17.)  Peri  adnabod  ei  enw  mawr  dadguddiedig  yn  ei 
air  i'w  bobl  ac  i'w  gelynion  hefyd  yr  oedd  Efe  yn  y  rhyfedd- 
odau  a'r  gwaredigaethau  hyny,  ac  y  mae  Efe  eto  yn  ngor- 
uchwyliaethau  ei  ragluniaeth  yn  aml.  Parodd  i  holl  natur, 
y  môr  a'r  mynydd,  yr  anialwch  a'r  graig,  a'r  holl  genhedl- 
oedd  oddiamgylch,  wybod  ystyr  yr  enw  Ydwyf,  fel  y  cana 
Habbacuc  yn  ogoneddus  am  y  rhyfeddodau  hyny — "A 
sòrodd  yr  Arglwydd  wrth  yr  afonydd?  ai  wrth  yr  afonydd 
y  mae  dy  ddtg !  Ai  wrth  y  môr  y  mae  dy  ddigofaint? 
gan  i  ti   farchogaeth   ar  dy   feirch,   ac  ar  gerbydau  dy 


Yr  Hanfod  Ddwyfol.  17 

iachawdwriaeth.  Llwyr  noethwyd  dy  fwa  yn  ol  Uwon  y 
Uwythau,  sef  dy  air  Di.      HoUtaist  y  ddaear  âg  afonydd. 

Y  mynyddoedd  a'th  welsant,  ac  a  grynasant;  y  llifeiriant 
dwfr  a  aeth  heibio;  y  dyfnder  a  wnaeth  dwrf;  cyfododd 
hefyd  ei  ddwylaw  yn  uchel."  (Hab.  iii.  8-10.)  Esponiad 
ar  yr  enw  Ydwyf  yn  y  berth  oedd  y  pethau  mawrion  ac 
ofnadwy  hyny.  Efe  oedd  yn  myned  allan  er  ymwared  i'w 
bobl  a  dinystr  i'w  gelynion — gan  farchogaeth  ar  "gerbydau 
ei  iachawdwriaeth."  Ar  y  pedwerydd  dydd  ar  ddeg  o  fis 
Abib  (ein  Mawrth  ni),  ar  ben  y  ddegfed  flwyddyn  ar  hugain 
a  phedwar  cant  o  breswyliad  meibion  Israel  yn  yr  Aifft, 
cychwynodd  cerbydres  {train)  iachawdwriaeth  o  orsaf 
Rameses  â  chwe  chan  mil  o  wyr,  heblaw  plant,  o  bassengers 
ynddo,  o  dan  nawdd  a  gofal  yr  Ydwyf  tragwyddol  ei  hun ; 
safodd  enyd  yn  ngorsaf  Succoth;  cychwynodd  oddiyno  a 
chyrhaeddodd  orsaf  Migdol  yn  ddiogel. 

Pa  fodd  yr  â  yn  mlaen  yn  awr  ?  Y  mae  trên  arall,  trên 
natur  a  rhagluniaeth  {iuggage  train),  yn  union  o  flaen  trên 
iachawdwriaeth,  sydd  wedi  bod  yn  rhedeg  ar  y  llinell  gyfer- 
byniol  iddo  yn  ol  ac  yn  mlaen  am  oesau  olynol ;  os  rhed  y 
llall  yn  mlaen  yn  awr,  bydd  yna  gollision  a  dinystr  ofnadwy 
yn  union ;  ac  och !  dyna  sẁn  trên  Pharaoh  yn  cynwys  ei 
holl  fyddin,  yn  feirch  a  marchogion,  a  gwyr  traed  yn  nesau. 

Y  mae  trên  yr  iachawdwriaeth,  a'r  holl  deithwyr  sydd  ynddo, 
wedi  cau  arnynt  mewn  sefyllfa  arswydus,  fel  nas  gall  symud 
yn  ol  nac  yn  mlaen !  Dyma'r  adeg  i'r  Ydwyf  yn  y  berth 
ogoneddu  yr  enw  hwnw.  "Sefwch  ac  edrychwch."  Yr 
oedd  Efe  yn  myned  o  flaen  ei  drên,  ac  yn  dàl  goleuni  iddo 
yn  y  nos;  a  phan  y  daeth  at  linell  hên  drên  natur  a  rhag- 
luniaeth,  efe  a  barodd  iddo  sefyll  a  shuntio—c\X\o  yn  ei  ol — 
cilio  o'r  ffordd — ac  yn  mlaen  â  thrên  yr  iachawdwriaeth  ar 
draws  Hinell  y  llall,  ar  gledr-ffordd  newydd  a  wnaethai  yr 
enyd  hono  ar  waelod  y  môr  ar  dir  sych.     Yr  oedd  trên 

2 


i8  Koheleth. 

Pharaoh  yntau  yn  gyru  yn  mlaen  ar  ei  ol  ar  ruthr,  ond 
wedi  i  drên  iachawdwriaeth  gyraedd  yr  orsaf  nesaf,  ar  dir 
sych,  a  thra  yr  oedd  trên  y  gelyn  ar  ganol  y  íîordd  yn 
ngwaelod  y  môr,  rhoddodd  Llywydd  trên  yr  iachawdwriaeth 
signal  i  hên  drên  rhagluniaeth  gychwyn  yn  mlaen,  ac  yn 
mlaen  yr  aeth  yn  ei  nerth  ar  draws  trên  yr  Aifft,  gan  ei 
dori  a'i  ddryllio  yn  chwilfriw,  fel  y  darfu  am  dano,  a  phob 
un  oedd  ynddo.  Ydwyf  oedd  yno  yn  gogoneddu  ei  enw 
mawr;  fel  y  dywedasai — "  A  mi  a  ogoneddir  ar  Pharaoh,  ac 
ar  ei  holl  fyddin,  ar  ei  gerbydau  ef,  ac  ar  ei  farchogion ;  a'r 
Aifftiaid  a  gânt  wybod  mai  myfi  yw  yr  Arglwydd,  pan  y'm 
gogoneddir  ar  Pharaoh,  ar  ei  gerbydau,  ac  ar  ei  farchog- 
ion."     (Exodus  xiv.  17,  18.) 

"  Yna  canodd  Moses  a  meibion  Israel,"  ac  yr  oedd  blâs  ar 
y  gân  hono  a'r  canu  hwnw ;  a  Uawer  cân  a  gyfansoddodd 
beirdd  yr  Hên  Destament  ar  y  testyn  hwnw,  ac  a  ddatgan- 
odd  cantorion  Sîon  ar  y  caniadau  hyny  drwy  yr  oesau  a'r 
cenedlaethau;  ac  y  mae  adsain  yr  hên.  ganiadau  yn  aros 
eto  yn  Sîon  y  Testament  Newydd.  Troi  i  gofio  a  choffâu 
"y  gwyrthiau  gynt"  y  byddai  y  ffyddloniaid  yn  Israel  bob 
amser  pan  elai  yn  dywyll  a  digalon  arnynt,  fel  seiliau  i  ym- 
gysuro  a  gobeithio  y  byddai  i'w  Duw  eu  cofio  ac  ymweled  â 
hwy  mewn  trugaredd  eto.  Y  mae  holl  gyfyngderau  ac 
ofnau  Sîon  Duw  erioed  wedi  dibenu  mewn  caniadau.  Ac 
wedi  i'r  hoU  dywydd  garw  fyned  heibio— "Gwaredigion  yr 
Arglwydd  a  ddychwelant,  ac  a  ddeuant  i  Sîon  â  chaniadau, 
ac  â  llawenydd  tragwyddol  ar  eu  pen :  goddiweddant  lawen- 
ydd  a  hyfrydwch,  a  chystudd  a  galar  a  ffŷ  ymaith."  (Esa. 
XXXV.  10.) 


PREGETH    II. 


MÁWREDD  DUW  YN   EI   HANFOD,   EI   ALLU, 
EI  GYFIAWNDER,  A'I   RASLONRWYDD. 


"O'r  gogleddwynt  y  daw  hindda:  y  mae  yn  Nuw  ogoniant  mwy 
ofnadwy.  Am  yr  Hollalluog,  ni  allwn  ni  mo'i  gael  ef :  ardderchog 
yw  o  nerth,  a  bam,  a  helaethrwj'dd  cyfiawnder  :  ni  chystuddia  efe. 
Am  hynyyr  ofna  dynion  ef :  nid  edrych  efe  ar  neb  doeth  eu  calon." 
— Job  xxxvii.  22-24. 

Pa  un  a'i  hanes  a'i  dameg  yw  Uyfr  Job,  a  chan  b^^y,  a  pha 
br)d  yr  ysgrifenwyd  ef,  sydd  wedi  bod  yn  fater  ymchwil- 
iadol  yn  mysg  beirniaid  er  oesau  boreuol,  ac  y  mae  y  pwnc 
yn  aros  heb  ei  benderfynu  hyd  heddyw.  Y  grêd  fwyaf 
gyffredinol  yw  bod  y  llyfr  yn  dwyn  nodau  amlwg  hanesydd- 
iaeth  ddilys — nodau  nad  ydynt  byth  i'w  cael  mewn  dameg, 
nac  yn  briodol  iddi,  megis  enwau  achau  a  chenedlaethau  y 
Patriarch  a'i  gyfeillion.  Eglur  yw  fod  y  proffwyd  Eseciel 
yn  golygu  Job  yn  berson  gwirioneddol  pan  gysylltia  ei  enw 
gyda  Noah  a  Daniel  (Esec.  xiv.);  a'r  apostol  lago  yr  un 
modd  pan  y  cyfeiria  ato  ef  ac  Elias  fel  esiamplau  o  ddioddef- 
garwch  ac  amynedd  (lago  v.  11,  12). 

Ni  chytuna  beirniaid  chwaith  i  ba  rỳw  o  farddoniaeth  y 
perthyn  y  cyfansoddiad.  Myn  rhai  mai  arwrgerdd,  ereiil 
mai  drama,  a'r  lleiU  mai  bugeilgerdd  ydyw;   ond  cytuna 


30  Roheleth. 

pawb,  gelynion  yn  gystal  a  chyfeillion  yr  Ysgrythyr,  ei  fod 
yn  farddoniaeth  o'r  fath  fwyaf  omchel  a  godidog  a  gyfan- 
soddwyd  erioed. 

Gwedd  batriarchaidd  hoUol  sydd  ar  grefydd  yn  y  llyfr 
hwn  yn  ei  hathrawiaeth  a'i  defodau.  Nid  oedd  goruchwyl- 
iaeth  cyfamod  Sinai  wedi  ei  threfnu  a'i  gosod  i  fyny  yn 
amser  Job  a'i  gyfeiUion ;  a  phe  buasai,  ni  allasent  hwy  fod 
yn  ddeiliaid  darostyngedig  i  ddeddf  yr  oruchwyliaeth  hono, 
er  eu  bod  o  hâd  Abraham,  canys  i'r  gangen  hono  o'i  hâd  ef 
— "hâd  yr  addewid" — a  hànai  o  Isaac,  ac  wedi  hyny  o 
Jacob,  y  trefnwyd  yr  oruchwyliaeth  hono  a'i  defodau.  Yn 
nechreu  y  llyfr,  cawn  hanes  Job  fel  offeiriad  yn  ei  deulu,  yn 
aberthu  dros  ei  blant ;  ac  yn  ei  ddiwedd  cawn  ef  yn  cael 
ei  osod  gan  Dduw  yn  offeiriad  mwy  cyhoeddus,  i  aberthu  ac 
eiriol  dros  ei  gyfeillion,  yr  hyn  oedd  yr  anrhydedd  uchaf 
a  allasai  efe  gael. 

Heb  ddilyn  y  pethau  hyn  yn  mhellach,  dychwelwn  at 
eiriau  ein  testyn.  Llefarwyd  hwy  gan  Elihu,  yr  ieuengaf 
a'r  olaf  a  gymerodd  ran  yn  y  ddadl  rhwng  Job  a'i  gyfeill- 
ion.  Ymddengys  fod  y  g\v'r  ieuanc  hwn  wedi  syrthio  i'r  am- 
ryfusedd  y  mae  gwyr  ieuainc  yn  gyffredin  yn  dueddol  iddo 
— awydd  i  ddangos  ei  wybodaeth  a'i  dalentau — tybio  ei  fod 
ef  yn  deall  pwnc  y  ddadl  yn  Ilawer  amgenach  nag  yr  oedd 
Job  ac  Eliphas,  a  Bildad  a  Zophar  yn  ei  ddeall.  Dengys 
gryn  hyfdra,  anweddus  i  un  o'i  oedran  ef,  wrth  gyfarch  hen- 
afgwyr  anrhydeddus  fel  Job  a'i  gyfeiUion.  Beia  hwy  yn 
drwm,  a  dwrdia  hwy  yn  dost,  am  nad  oedd  yr  un  o  honynt 
yn  dirnad  y  mater  y  dadleuent  yn  ei  gylch  \  ac  ni  phetrusa 
osod  ei  hun  yn  oracl  a  dysgawdwr  iddynt.  Geilw  ar  Job  i 
ymbarotoi  a  sefyll  o'i  flaen  ef  i  ateb  ei  gwestiynau  a'i  resymau, 
os  gallai.  "Gwrando  arnaf  fi,"  medd  ef;  "Bydd  ddistaw, 
a  myfi  a  ddysgaf  i  ti  ddoethineb;"  a  geilw  ar  y  tri  ereill, 
yr  un  modd,  i  wrando  arno  a  chymeryd  eu  dysgu  ganddo. 


Mawredd  Duw  yn  ei  Hanfod^  âfc,  ai 

Y  mae  Elihu  yn  Uefaru  yn  dra  rhagorol,  mae  yn  wir. 
Nid  yw  yn  dwyn  llawer  o  bethau  newydd  i'r  ddadl  j  helaetha 
a  manyla  lawer  ar  rai  o'r  pwyntiau  a  nodasai  y  lleilL 
Rhoddodd  gyfleusdra  i  Job  i'w  ateb,  os  mynai,  ddwywaith 
neu  dair;  ond  parhaodd  Job  yn  ddistaw,  gan  famu,  fe 
ddichon,  ei  fod  wedi  ei  ateb  ef  eisoes  yn  ei  atebion  i'w  dri 
chyfaill,  ac  hwyrach  y  golygai  mai  y  ffordd  fwyaf  priodol  i 
geryddu  hyfdra  y  gŵr  ieuanc  oedd  peidio  gwneyd  sylw  o 
hono.  Felly  hefyd  y  gwnaeth  Duw  ei  hun  pan  ddaeth  Efe 
i  derfynu  y  ddadl. 

Ymddengys  Elihu  ar  ganol  ei  araeth  olaf  hon  fel  un 
mewn  brys  i  fyned  i'r  pen  a  thewi.  Yr  oedd  mewn  brys  ac 
awydd  mawr  am  gyfle  i  ddechreu  Uefaru;  dywed  fod  ei 
"fol  fel  gwin  nid  agorid  arno;"  bod  "yspryd  ei  ddeall  yn 
ei  gymell  i  lefaru;"  a  bod  yn  rhaid  iddo  "ddywedyd  fel  y 
cafîai  ei  anadl,"  &c.  Y  mae  efe  eto  tua'r  diwedd  fel  yn 
coUi  ei  anadl  wríh  lefaru,  ac  yn  ymddangos  ar  lawn  cymaint 
brys  i  dewi  ag  oedd  efe  i  ddywedyd  ar  y  cychwyn.  Yr 
oedd  amgylchiadau,  tebygid,  yn  peri  hyn.  Pan  oedd  efe 
ar  ganol  ei  araeth  olaf  hon,  tòrai  taran  gref  allan  yn  ddi- 
symwth  ac  annisgwyliadwy  uwchben  y  dadleuwyr,  yr  hon  a 
barai  i  galon  yr  areithiwr  "  grynu  a  dychlamu  allan  o'i  Ue," 
medd  efe.  Taflodd  y  daran  ef  oddiar  linell  ei  ymresymiad, 
a  throes  i  draethu  ar  fawredd  a  gogoniant  Duw  yn  y 
taranau  a'r  mellt.  Ciliai  y  dymestl  daranllyd  yn  raddol — 
goleuai  y  ffurfafen,  anadlai  awel  adfywiol  o'r  gogledd;  cafodd 
y  dadleuwr  yntau  ei  draed  tano,  a'i  anadl  ato,  ac  ymbaro- 
toa  i  ail-ymaflyd  yn  ei  bwnc.  "  Cawn  dywydd  teg," 
meddai,  "canys  o'r  gogleddwynt  y  daw  hindda."  Ar 
hyny,  drachefn,  clywent  swn  rhyferthwy  o  gorwynt  yn 
dynesu  tuag  atynt  ar  du  yr  anialwch  iddynt,  ac  ymaflai 
arswyd  a  braw  yn  y  llefarwr  a'i  wrandawyr  eto.  "  Y  mae  yn 
Nuw  ogoniant  mwy  ofnadwy,"  medd  Elihu — mwy  ofnadwy 


â2  Roheleth, 

nac  sydd  yn  y  fellten  a'r  daran,  Y  mae  gweinidogaeth 
nerth  ei  gadernid  Ef  yn  rhyferthwy  y  corwynt  yn  fwy 
arswydlawn  a  dinystriol  nag  ydyw  yn  ngweinidogaeth 
"  dirgelwch  y  daran."  Yna,  gydag  ychydig  o  eiriau 
byrion  a  brysiog,  y  mae  efe  yn  tewi  i  roddi  Ue  i'r  Hwn 
oedd  yn  dyfod  i  lefaru  ar  ei  ol  allan  o'r  corwynt  hwnw. 
Pan  y  mae  Duw  yn  dyfod  i  lefaru,  rhaid  i  gnawd  "dewi 
ger  ei  fron  Ef " 

Cyflea  geirìau  y  testyn  dair  ystyriaeth  am  fawredd  an- 
feidrol  Duw  o  flaen  ein  meddwl : — 

I.  Fod  ỳob  ymchwìliad  a  wnelo  dyn  am  wybodaeth,  adna- 
byddiaeth,  a  dimadaeth  o  Ddtiw  yn  terfynu  yn  hyn — "  Ni 

ALLWN  NI  MO'l  GAEL  Ef,"  ac  "  Y  MAE  YN  NUW  OGONIANT 
MWY  OFNADWY." 

II.  Er  hyny,  *' Bod  gwybodaeth  ac  adfiabyddiaeth  o  Dduw 
íw  cael  druiy  ymchwiliad  am  dano,  a  dâl  yn  dda  atn  y  llafur" 
Y  mae  y  pethau  hyn  i'w  dysgu  a'u  cael  am  dano  Ef — 
"Ardderchog  yw  o  nerth,  a  barn,  a  helaethrwydd 

CYFIAWNDER  :   NI  CHYSTUDDIA  EfE." 

III.  Bod  y  wybodaeth  hon  o  Dduw  yn  dysgu  y  ddeethineb 
uchaf  i  ddyn,  fel  y  mae  yn  cynwys  elfenau  hanfodol  duwiol- 
deb  ymatferol — "  Am  hyny  yr  ofna  dynion  Ef." 

I.  Fod  ỳob  ymchwiliad  a  wnelo  dyn  atn  wybodaeth  a  dir- 
nadaeth  o  Dduw  yn  tetfynu  yn  hyn — "  Ni  allwn  ni  mo'i 

GAEL  Ef,"  ac  "  Y  MAE  YN   NUW  OGONIANT  MWY  OFNADWY." 

I  chwilio  am  a  cheisio  Duw  y  crewyd  dyn  fel  prìf  ddyben 
ei  fodoliaeth.  "  Efe  a  wnaeth  o  un  gwaed  bob  cenedl  o 
ddynion  i  breswylio  ar  holl  wyneb  y  ddaear,  ac  a  benodd 
yr  amseroedd  rhag-osodedig  a  therfynau  eu  preswylfod 
hwynt  Fel  y  ceisent  yr  Arglwydd  os  gallent  ymbalfalu  am 
dano  Ef,  a'i  gael,  er  nad  yw  Efe  yn  ddiau  neppell  oddiwrth 
bob  un  o  honom ;  oblegid  ynddo  Ef  yr  ydym  ni  yn  byw, 
yn  symud,  ac  yn  bôd."     (Act.  xvii,  26-28.)     Y  mae  pob 


Mawredd  Duw  yn  ei  Hanfod,  ò*c.  23 

creadur  arall  ",yn  ceisio  ei  fwyd  gan  Dduw;"  **  Efe  sydd 
yn  rhcxldi  i'r  anifail  ei  borthiant"  Ond  nid  oes  yr  un  o 
honynt  hwy  a  all  geisio  Duw  ei  Hun.  Nid  oes  dim  yn 
natur  yr  un  o  honynt  yn  *'  sychedu  ac  yn  hiraethu  am  dano 
Ef "— dim  gallu  i  feddwl  na  dirnad  dim  oU  am  dano  nac  i'w 
fwynhau;  ond  "y  mae  yspryd  mewn  dyn,"  a  rhaid  i'r 
yspryd  hwn  sydd  mewn  dyn  gael  yr  Yspryd  tragwyddol  ei 
Hun  i  gyflawni  a  diwallu  angenrheidiau  a  dymuniadau  ei 
natur  ysprydol,  neu  fod  yn  dlawd  a  thruenus  byth.  Ond 
eto,  "  Ni  allwn  ni  mo'i  gael  Ef,"  yn 

I.  Meum  amgyffrediad  di  Natur  äi  Hanfod,  ond  i  raddau 
bychain  cu  anmherffaith  iawn.  Hanfod  ysprydol,  anweledig, 
anfarwol,  ac  anfeidrol  yw  Duw.  Llefara  Zophar  yn  ar- 
dderchog  iawn  ar  hyn  (Job  xí.  7-9),  "  A  elli  di  wrth 
chwilio  gael  gafael  ar  Dduw  ?  A  eUi  di  gael  yr  HoUalluog 
i  berífeithrwydd?  Cyfuwch  a'r  nefoedd  ydyw,  beth  a  wnei 
di  ?  Dyfnach  nac  uffern  ydy w,  beth  a  elli  di  wybod  ?  Y 
mae  ei  fesur  Ef  yn  hwy  na'r  ddaear  ac  yn  lletach  na'r  môr." 
lë,  "Beth  a  wnei  di?  Beth  a  elli  di  ei  wybod?"  Ni  elli 
di,  druan  ddyn,  er  chwilio  ac  ymofyn,  gael  dy  hunan  allan 
i  berffeithrwydd  byth,  Pa  faint  llai  y  gelli  gael  yr  Hanfod 
Anfeidrol  allan  felly  ?  Yr  Hanfod  sydd  yn  wreiddyn  pob 
hanfod — yn  cynal  ac  yn  cynwys  pob  hanfod  ynddo  ei 
hun  ?  Beth  a  all  y  pysgfilyn  distadl  ar  làn  y  môr,  pan  y 
raae  yn  agor  gwefusau  ei  gragen  fechan  y  mae  efe  yn  byw 
ynddi,  ar  ddynesiad  y  Uanw,  fel  pe  bai  ar  fedr  Uyncu  yr 
eigion  mawr ;  a  all  efe,  druan,  draflyncu  y  môr  a'i  gyflawn- 
der  iddo  ei  hun  ?  Gosoder  holl  gregin-bysg  yr  oesau  ar  y 
traeth  o'i  flaen,  lleinw  y  môr  hwynt  bob  un,  a  gorchuddia 
trostynt  â  chyflawnder  ei  ddyfroedd  heb  fod  ei  gyflawnder 
ef  ddim  llai.  Beth  a  all  meddwl  ac  amgyíFred  dyn,  sydd 
yn  preswylio  mewn  cragen  fechan  o  gnawd  ar  y  ddaear, 
ddirnad   ac   amgyff"red   am   eigion   cyflawnder   mawredd 


24  Koheleth. 

anfeidrol  Hanfod  Jehofa?  Gosoder  hoU  amgyflfredion  dynion 
ac  angelion  o  flaen  gogoniant  ei  fawredd  Ef,  a  chleddir 
hwynt  oU  o'r  golwg  byth  fel  diddim  ynddo — "  Ni  allwn  ni 
MO'i  GAEL  Ef,  y  mae  yn  Nuw  ogoniant  mwy  ofnadwy  !" 

Y  mae  mawredd  Duw  yn  gynwysedig,  yn  un  peth,  yn  ei 
fod  Ef  yn  adnabod  ac  yn  ei  amgyffred  ei  Hun  i  berffeith- 
rwydd,  yn  gystal  ag  y  mae  Efe  yn  adnabod  ac  yn  amgyfîred 
pawb  a  phob  peth  arall  felly.  Yn  mherfîeithrwydd  ei 
adnabyddiaeth  o  hono  ei  Hun  y  mae  períîeithrwydd  ei 
ddedwyddwch  ynddo  ei  Hun.  [Ni  chaf  ymhelaethu  ar 
hyn  gan  ei  fod  wedi  bod  dan  sylw  yn  y  bregeth  flaenorol.] 

Eto,  perffieithrwydd  bodoliaeth  yw  Duw.  Y  mae  y  syniad 
hwn  am  dano  yn  gynwysedig  yn  yr  enw — Duw;  h.y.,  y 
mae  pob  priodoledd  a  ddichon  berthyn  i  fodohaeth,  yn  y 
perffeithrwydd  o  honi,  ynddo  Ef,  heb  le  i  gynydd,  lleihad, 
diffyg  na  chyfnewidiad.  Yr  hyn  oedd  Efe  erioed  ydyw  yn 
awr,  ac  a  fydd  Efe  byth.  Yn  ei  aliu  nid  oes  dim  yn 
anmhosibl  nac  yn  anhawdd  iddo.  Yn  ei  wybodaeth  y  mae 
"  y  diwedd  o'r  dechreu  "  yn  hysbys  iddo  ;  yn  ei  bresenoldeb 
yn  llenwi'r  nefoedd  a'r  ddaear — a'r  holl  briodoleddau  ereiU 
yr  un  modd.  Yn  y  creadur  uchaf,  y  mae  y  priodoleddau  hyn, 
a  phob  priodoledd  arall  y  gwnaed  ef  i  fesur  yn  gyfranog  o 
honi,  yn  nes  i'r  diddim  nac  ydyw  i'r  perffeithrwydd.  Y 
mae  gagendor  anfeidrol  a  thragwyddol  rhwng  ei  wybod- 
aeth  Ef  â  HoUwybodaeth — ei  allu  â  Hollalluowgrwydd,  &a 

Drachefn,  am  a  wyddom  ni,  gall  fod  priodoleddau  yn  yr 
Hanfod  Dwyfol  heb  erioed  eu  datguddio  i  ni  nac  i  angelion 
— priodoleddau  nas  gallwn  ni  yr  awrhon,  beth  bynag, 
amgyífred  dim  am  danynt.  Rhaid  i'r  creadur  feddu  ar  ryw 
gymaint  ei  hun  o  bob  priodoledd  y  gall  efe  ddirnad  rhyw 
gymaint  am  dani;  priodoledd  na  chyfranogodd  ddim  o 
honi  ni  all  ddirnad  dim  am  dani.  Yn  y  priodoleddau  hyny 
y  gallem  ni  feddu  rhyw  gymaint  o  ddirnadaeth  am  danynt, 


Mawredd  Duw  yn  à  Hanfod^  ò*c,  25 

am  ein  bod  ni  ein  hunain  yn  meddu  ar  ryw  fesur  o  honynt, 
y  mae  Efe  wedi  datguddio  ei  Hun  i  ni  yn  ei  weithredoedd 
ac  yn  ei  Air,  gymaint  ag  oedd  yn  angenrheidiol  i  ni  fel 
moddion  gwybodaeth  am  dano  fel  creaduriaid  cyfrifol  iddo 
yn  ein  sefyllía  bresenol  o  brawf,  ac  fel  creaduriaid  syrthiedig 
i  roddi  gwybodaeth  iachawdwriaeth  i  ni.  Pa  ddatguddiadau 
newyddion  a  wna  Efe  o  hono  ei  Hun  i  angelion  a  saint  yn 
y  byd  a  ddaw,  ni  wyddom  ni ;  hyn  a  wyddom,  y  sait  geiriaii 
ein  testyn  yn  wirionedd  byth  i  ni  yn  y  byd  hwnw  yn  gystal 
ac  yn  y  byd  hwn.  Wedi  oesau  rif  y  tywod  mân  o  chwilio  i 
ryfeddodau  yr  Hanfod  dragwyddol,  cytuna'r  hoU  nefolion, 
o  angelion  a  saint,  i  ddywedyd  âg  un  Uef— "  Ni  allwn  ni. 

MO'l  GAEL  Ef  !"    Y  MAE  YN  NUW  OGONIANT  MWV  OFNADWY 1;"' 

2.  "  Ni  allwn  ni  möi  gael  Ef'  äi  amgyfred  yn  mawredd 
ei  weithredoedd  tnwy  nac  yn  maiüredd  ei  Hanfod.  Nid  aeth 
golygon  dyn  erioed,  na'i  ddirnadaeth,  na'i  ddychymyg 
chwaith  i  derfynau  eithaf  gweithredoedd  ei  ddwylaw  Ef. 
"  Megis  nas  gwyddost  fîordd  yr  Yspryd,  na  pha  fodd  y  ffurf- 
heir  yr  esgyrn  yn  nghroth  y  feichiog,  felly  ni  wyddost 
waith  Duw,  yr  Hwn  sydd  yn  gwneuthur  y  cwbl."  (Preg. 
xi.  5.)  "  Yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur  pethau  mawrion  an- 
chwiliadwy,  a  rhyfeddodau  aneirif."  (Job  ix.  lo.)  Y  mae 
rhyfeddodau  fwy  na  mwy  wedi  eu  chwilio  allan  o'i  weithr 
redoedd  ef  eisoes ;  a  rhyfeddodau  newyddion  yn  dyfod  i'r 
golwg  yn  barhaus  o  uchelderau  y  nefoedd  ac  o  ddyfnderau 
y  ddaear ;  ond  y  mae  pob  darganfyddiad  newydd  yn  agor  i 
rai  ereiU  yn  ddiddiwedd.  Gwahodda  y  nef  a'r  ddaear  yr 
ymchwilwyr  yn  mlaen  gan  ddywedyd  megis,  "Tyred,  fab 
dyn,  a  nyni  a  ddangoswn  i  ti  ryfeddodau  mwy."  Y  mae 
Uyfr  Job  yn  fyw  dr^\yddo  (a  rhanau  ereiU  o'r  Gair  Sanctaidd 
yr  un  modd)  o'r  syniadau  mwyaf  eang  a  dyrchafedig  am 
fawredd  anchwiUadwy  Duw  yn  ei  weithredoedd,  oU  yn 
terfynu  yn  hyn,  "  Ni  aUwn  ni  mo'i  gael,"  &c. 


26  Roheleth. 

3,  "W?  allwn  ni  mâì  gael  Ef"  yn  ngoruchwyliaethau 
ei  ragluniaeth  gyffredinol  ac  yn  ei  ly^uodraeth  foesol  ar  y  byd. 
Y  mae  cantau  yr  olwynion  "yn  ogyfuwch  fel  y  maent  yn  ofn- 
adwy ;  a'u  gwedd  hwynt  a'u  gwaith  megis  pe  byddai  olwyn 
yn  nghanol  olwyn "  yn  troi  rai  bob  ffordd,  a  phob  un  yn 
troi  o  ddê  i  gyfansoddi  un  oruchwyliaeth  fawr  i  ddwyn 
oddiamgylch  un  dyben  a  phwrpas  anfeidrol  ddoeth  a  da. 
Nid  oes  genym  ni  yn  yr  olwg  arnynt  ond  dywedyd  gyda 
Dafydd,  "  Dyfnder  mawr  yw  dy  farnedigaethau "  (Salm 
xxxvi.  6),  a  gyda  Paul,  "  O  !  ddyfnder  golud  a  gwybod- 
aeth  Duw !  Mor  anchwiHadwy  yw  ei  farnau  Ef !  a'i  fîyrdd 
mor  anolrheiniadwy  ydynt.  Canys  pwy  a  wybu  feddwl  yr 
Arglwydd?  neu  pwy  a  fu  gynghorwr  iddo  Ef?  neu  pwy  a 
roddes  iddo  Ef  yn  gyntaf  ac  fe  a  delir  iddo  drachefn  ?  Canys 
o  hono  Ef,  a  thrwyddo  Ef,  ac  iddo  Ef,  y  mae  pob  peth. 
Iddo  Ef  y  byddo  y  gogoniant  yn  dragywydd.  Amen." 
(Rhuf  xi.  33-36.) 

Ar  y  maes  hwn  y  saif  Job  a'i  gyfeillion  i  geisio  egluro  a 
chysoni  y  goruchwyUaethau  dwyfol,  ac  nid  rhyfedd  oedd 
iddynt  ddyrysu  a  chamgymeryd  wrth  geisio  gwneyd  hyny. 
Gwahaniaethent  yn  fawr  oddiwrth  eu  gilydd  yn  eu  golyg- 
iadau  ar  y  pwnc  yn  ei  wahanol  ganghenau  a'i  gysylltiadau, 
ond  cytunent  yn  hyn,  "  Ni  allwn  ni  mo'i  gael  Ef,  y  mae  yn 
Nuw  ogoniant  mwy  ofnadwy  ! " 

4.  "  Ni  allwn  ni  mâigcul  Ef"  yn  nyfnderoedd  rhyfeddodau 
ei  gariad,  ei  ddoethineb,  di  ras  ynnhrefnfawreiniachawdwr- 
iaeth  niyn  Nghrist  lesu. 

"Gwnaeth  Duw  yn  Mherson  lesu  glân, 
Waith  mawr  tu  hwnt  i  ddira  o'r  blaen. " 

Yma  y  datguddiodd  Efe  adnoddau  "ei  fawr  amryw 
ddoethineb"  i  olwg  y  "  Tywysogaethau  a'r  awdurdodau  yn  y 
nefolion  leoedd,"  ar  faes  newydd,  mewn  íFordd  newydd,  ac  yn 


Mawredd  Duw  yn  et  Hanfod,  &>c.  27 

helaethach  nac  erioed  o'r  blaen.  "  Ar  yr  hyn  bethau  y  mae 
yr  angelion  yn  chwenychu  edrych."  (Ephes.  iii.  10.,  a  i  Petr 
i.  12.)  Dyfnder  mawr  dirgelwch  person  ac  ymgnawdoliad 
Emanuel,  ei  fywyd  yn  y  byd,  ei  ddioddefaint  a'i  angeu  fel 
Aberth  ac  lawn  dros  bechodau  y  byd,  ei  adgyfodiad  o'r 
bedd,  a'i  ogoneddiad  yn  y  nefoedd.  Ei  wneuthur  Ef,  "yr 
Hwn  nid  adnabu  bechod,  yn  bechod  trosom  ni,  fel  yn 
gwnehd  ni  yn  gyfiawnder  Duw  ynddo  Ef."  (2  Cor.  v.  21.) 
Nid  oes  genym  ni,  ac  nid  oes  gan  yr  angelion  mwy  na 
ninau,  ddim  i'w  wneyd  ond  rhyfeddu  ac  addoli  uwch  ben 
y  weledigaeth  fawr  hon,  gan  ddywedyd,  "Yn  ddiddadl, 
mawr  yw  dirgelwch  duwioldeb." 

' '  Nis  gall  angelion  nef  y  nef, 
Fynegi  maint  ei  gariad  Ef, 

Mae  angeu'r  groes  yn  drech  na'u  dawn." 

Ond,  yn 

II.  Y  mae  giuybodaeth  ac  adnabyddicuth  0  Dduw  Vw  ccul 
drwy  chwilio  am  danynt  sydd  yn  werth  pob  llafur  er  eu  meddu. 
O  bob  gwybodaeth,  gwybodaeth  o  Dduw  yw  y  benaf  a'r 
werthfawrocaf.  "  Hyn  yw  y  bywyd  tragwyddol,  iddynt  dy 
adnabod  Di  yr  Unig  wir  Dduw,  a'r  Hwn  a  anfonaist  Ti, 
lesu  Grist."  (loan  xvii.  3.)  Y  mae  yr  adnabyddiaeth  hon 
i'w  chael  drwy  chwilio  am  dani;  "lë,  os  gwaeddi  ar  ol 
gwybodaeth,  os  cyfodi  dy  lef  am  ddeall ;  îe,  os  ceisi  hi  fel 
arian,  os  chwili  am  dani  fel  am  drysorau  cuddiedig ;  yna  y 
cei  ddeall  ofn  yr  Arglwydd,  ac  y  cei  wybodaeth  o  Dduw." 
(Diar.  ii.  3-5.) 

Rhydd  Elihu  yn  y  testyn  swm  a  sylwedd  y  wybodaeth  am 
Dduw  a  gasglasai  efe  oddiwrth  yr  hyn  y  sylwasai  ac  a 
draethasai  efe  am  weithredoedd  a  goruchwyliaethau  y 
Goruchaf  yn  y  penodau  o'r  blaen,  yn  cynwys  tair  ystyriaeth 
am  y  mawredd  Dwyfol.  Mawrecîd  naturiol,  moesol,  a 
grasol. 


a8  JCtèeíith, 

1  u\fm>rfád  naittriól — ^'  ArJä(nhos  jtí'  û  tuHÀ."  Y  mae 
y  wybodaeth  hoti,  fel  ffaith,  yn  hawdd  ei  chael»  "  Canys  ei 
anweletiig  bethau  Ef  er  creadigaeth  y  byd,  wrth  eu  hystyr- 
ied  yn  y  pethau  a  wnaetì,  a  welir  yn  amlwg ;  sef  ei  dra- 
gwyddol  alUi  Ef  a'ì  Dduwdod ;  hyd  onid  ydynt  yn  ddies- 
gns."    (Rhuf.  i.  ao.) 

IlollaUuog  nerth  Duw  sydd  megis  yn  flaenaf  yn  y  golwg 
yn  ngwaith  y  greadigaeth.  Y  mae  ei  anfeidrol  wybodaeth 
a'ì  ddoethineb  yn  cael  eu  hamlygu  au  gogoneddu  hef}xi> 
ond  arilderchowgrwydd  ei  uerth  Ef  a  derj'  y  meddwl  ya 
gyntaf.  Ond  belh  yw  y  nerth — y  giUhi  creawl  hwn  ?  Pa 
ddelw,  1X1  ddarnoiiiad  a  ellir  roddi  o  hono?  Nid  oes  un- 
rhyw  fath  ar  nerth  a  gallu  a  fedd  creadur  yn  dwyn  dim 
cyfîelybrw}dd  iddo.  Nid  nerth  gewTnol  yd)w.  Nid  oedd 
nerth  Samson,  yr  hwn  a  allai  "hollii  Ucw  fel  yr  holhid 
mỳn,"  a  chhido  dr}sau  pyrth  a  barau  dinas  ar  ei  )*sgwydikiu, 
yn  ddin\  mwy  at  greu  byd  nac  ydyw  nerth  baban  iiewydd 
enl  Casgler  yr  holl  nerth  hwn  a  feddai  hoU  ddyniou  yr 
oesau  yn  nghyd,  ac  ychwaneger  ato  nerth  pob  cn  !, 

a  doder  ef  yn  meddiant  un  dyn,  byddai  hwnw  w  or 

«janigonol  i  greu  dim  ac  a  fyddai  y  g\vibedyn  gwana^ 
Nid  nerth  peiri;mol  chw.aith  —  y  gallu  rhyfedd  y  gwna. 
d)nion  y  fath  orchestion  rhytWid  y  dyddiau  hyn,  ydyw  y 
nenh  hwn  eta  Nid  ydyw  hwnw  yn  dyfod  ddim  yn  nes  at 
y  gallu  i  greu  na'r  Uall.  Rhywbeth  anfeidrol  uwch^  ^^  • 
bob  nerth  y  gw)\ldom  ni  am  d;u\o  yw  y  nerth  "arddej\ 
hwn — mtrth  mtdr  Dtnt'  ydyw.     Oblegiii 

MMmhosibUrwydd  ì  greu  dim  ô  ddiiu  yr  hu  ^  .  . 

a  llawer  o  ddoethioiì  y  dyddiau  hyn  yr  un  modd,  fòd  dcüi- 
yddiau  y  bvd\-síAwd  \      '  '  V  "'  "     ■.- 

weithio,  ymŵirtìo  ac  \ 

rywsut,  drwy  r)>v  hap  nffu  dùamwain.   Wel.  gadewch  k.. 
gweU  geuym  ui  athrawiaeUi  yr  hên  lyfr — athrawiaeth  Mvd«^>; 


M.t::  r:SJ  Dm  r«  «  Ä7.^/v/,  «S^y.  39 

Job,  Dftfydd.  Esaìa,  »  PiauL  «"Wrthfi^yT^-dymyndeftU 
wneothur  y  bydoedd  tr«y  aìr  IXnr,  yn gymùnt  lod  obethan 
ifÊda^  y  fwnaedy  peÜMui  a^wdir.'*    (HeU  À  ^) 

t.  Mmttdi  wmnì  '^A  èmrm  m Mmtàrmydd <|/ftnmŵ<  * 
Y  màe  Efe,  yr  Hfm  sydd  yn  **ÂrddiadiQg  o  nerth,'*  ^  «n- 
fddrol  mewn  cyfiawnda  ac  imìondeb  hefyd,  fid  Gonidudr 
LywodneÚiwr  a  Bftrawr.  Rhydd  Eühu  yn  yr  ymadrodd 
hîm  sylwedd  yr  hynadraeth»s«iof^bhMen  ar  y  maiter.  **BdI 
oddìwith  Dduw  fyddo  gwne»tfaar  annuwìoldeb,  ac  oddìwith 
yr  HoDaftiog  wi^redu  anwìiedd.  Canys  Efe  a  dSl  ì  àdyn 
d  waìth;  ac  Efe  a  wna  i  ẃr  gad  yn  ol  a  %idd  d  hun. 
Diau  hefyd  na.  wna  I>iw  yn  annuwìol;  ac  na  ŵyra  yr  HoU- 
■Ooog  fun.*  (Job  xxxiv.  io-i«.)  "'Canys  ni  esŷd  Duw 
ar  ddyn  ychwaneg  nag  a  haeddo;  îd  y  gallo  ék  fyned  i 
gyfiraith  â  Duw.*  (i^.  adn.  «5.)  Ac  y  mae  ganddo  law«r 
^cyfryw  ymadroddìon,  yn  gosod  alîan  y  gwirìonedd  am 
'"Helâethrwydd  cyfiawnder  Duw,"  wedi  eu  ^u  a'u  casghi 
odifiwith  haiies  eì  orochwylìaethau  tuag  at  Ûant  dynìoo,  yn 
'gyslalacoddìwrthnaturfoosolyrAnfeìdroL  Maeymathhwn 
o  fewredd,  **helaethrwydd  cyfiawnder  Duw,**  yn  Uewyrchu 
gogoiẃmt  ar  y  UaU— mawiedd  ei  aUa  Bôd  **axddeichog  o 
neftK*  hẁ  fod  ynddo  ''  Helaethrwydd  cyfiawnder,"  neu  fod 
mnier  a  bam  yn  diigfe.  ei  oraeddâùnc  E^*  yn  ddeddf 
rawr  ei  boU  weìnyddìadai^  foasaì  yn  ddychryn  Tw  hoU  gread- 
mìaìd.  Heb  hyn,  Ragydwybod  a  aUasai  et  barchu?  pagalon 
áUaaai  et  garu?  pwy  byth  aUasai  ymddirìed  ynddOÿ  na  dgrf* 
Iwyno  mawl  ac  addoUad  ìddo?  Duw  çyfiawnder  ywY 
Afghrydd.  "Nìd  oes  anghyfiawnder  gyda  Duw.  Duw 
gwirìtmedd  ac  Ytéb  anwiiedd,  qrfiawn  ac  uniawn  yw  Efe. 
Efe  a  fem  y  bobl  yn  uniawn.  Efe  a  &ma  y  byd  mewn 
cyfiawnder."  A*r  c>lBeiyb  ^iiMdnoddìon,  lawer  rhy  aml  Tw 
co8hv  y  in^  y  Duw  mawr  )-n  <     '  «iro^  aUan  eí 

'iyfiawiidcr  fel  Llywodraelhwr  a  i>  .  b}U    Ni  ^nai 


3o  Roheleth. 

Efe  fod  yr  amheuaeth  leiaf  yn  llechu  yn  nghalon  ei  gre- 
adur  am  ei  gyfiawnder  a'i  uniondeb  Ef. 

3.  Mawredd grasol — ^^  Ni chystuddia  Efe."  Ni  chystuddia 
Efe  ei  greadur  yn  ddiachos,  a  phan  yn  gwneyd,  "  Nid  o'i 
fodd  "  y  gwna  Efe  hyny.  Y  mae  ei  diriondeb  a'i  dosturi 
yn  ogymesur  â'i  allu  a'i  gyfiawnder — pob  priodoledd  yn 
ogyfuwch  a  gogymaint  ynddo  Ef,  Pan  yn  ceryddu,  yn 
blino,  ac  yn  cystuddio  plant  dynion,  er  Ueshad  iddynt  y 
gwna  hyny.  Traethasai  Eliphas  yn  rhagorol  ar  hyn  yn  ei 
araeth  gyntaf,  "  Wele,  gwyn  ei  fyd  y  dyn  a  geryddo  Duẅ  : 
am  hyny  na  ddiystyra  gerydd  yr  Hollalluog.  Canys  efe 
a  glwyfa  ac  a  rwym :  efe  a  archolla,  a'i  ddwylaw  ef  a 
iachânt.  Mewn  chwech  o  gyfyngderau  Efe  a'th  wared  di ; 
îe,  mewn  saith  ni  chyffwrdd  drwg  â  thi.  Wele  hyn,  ni  a'i 
chwiliasom,  felly  y  mae ;  gwrando  hyny,  a  gwybydd  er  dy 
fwyn  dy  hun."  (Job  v.  17-27.)  "  Ni  a  chwiliasom  ac  a 
gawsom  y  wybodaeth  hon  am  diriondeb  a  daioni  Duw  fel 
Tad  yn  ceryddu  ei  blant  er  eu  lles  a'u  daioni."  Pe  buasai 
Eliphas  a'i  gyfeiUion  yn  llefaru  bob  amser  fel  y  gwna  efe  yn 
yr  ymadroddion  hyn,  nid  "  cysurwyr  gofidus  a  meddygon 
diddim  "  a  fuasent  i  Job.  Llefara  Elihu  hefyd  yn  rhagorol 
ar  natur  a  dyben  grasol  Duw  yn  ceryddu  plant  dynion 
(Job  xxxiii.).  Wedi  desgrifio  truan  cystuddiedig  yn  cael  ei 
wasgu  i  borth  angeu,  ac  yn  y  cyflwr  hwnw  yn  ymostwng 
ger  bron  Duw  fel  pechadur  edifeiriol — gweinidogaeth  cys- 
tudd  wedi  cael  ei  heífaith  briodol  arno,  "  Yna  efe  a  drugarha 
wrtho,  ac  a  ddywed,  Gollwng  ef  yn  rhydd  rhag  disgyn  o 
hono  i'r  clawdd,  Myfi  a  gefais  iawn  "  (boddlonrwydd  ynddo). 
"Wele,  hyn  oll  a  wna  Duw  ddwywaith  neu  dair  â  dyn  i 
ddwyn  ei  enaid  ef  o'r  pwll,  i'w  oleuo  â  goleuni  y  rhai  byw." 
Byddai  credu  a  chadw  mewn  cof  y  wybodaeth  hon  a  ol- 
rheiniodd  ac  a  chwiliodd  y  gwyr  hyn  allan  am  natur  a 
dyben  goruchwyliaethau  ceryddol  y  Brenin  mawr,  yn  lles 


Mawredd  Duw  yn  eî  Hanfod,  àfc.  %\ 

annhraethol  i  blant  Duw,  a  phlant  dynion  hefyd,  er  sicrhau 
y  fendith  a  amcenir  iddynt  drwy  eu  cystuddiau. 

Nid  oedd  athrawiaeth  maddeuant  pechodau  wedi  ei  dat- 
guddio  yn  amser  y  Patriarchiaid  hyn  fel  ei  datguddiwyd 
hi  wedi  hyny  yn  yr  Hên  Destament.  Nid  oedd  "  Tŵr  y 
praidd  "— castell  merch  Sîon,  wedi  ei  godi  eto.  I  Moses  yn 
Horeb  y  cyhoeddodd  yr  Arglwydd  ei  enw  mawr,  "  Jehofa, 
Jehofa,  y  Duw  trugarog  a  graslawn,  yn  maddeu  anwiredd  a 
chamwedd  a  phechod,"  gyntaf  erioed.  Yr  enw  hwnw  byth 
wedi  hyny  oedd  y  "  Tẃr  cadarn  "  y  rhedai  y  saint  i  lechu  yn- 
ddo  y n  mhob  tymhestl.  Cofféir  yr  ymadrodd  hwnw  y n  ngwedd- 
îau  a  chaniadau  mawl  y  fíyddloniaid  yn  fynych.  Nid  oedd 
Job  a'i  gyfeillion  wedi  cael  "  gweledigaeth  eglur  "  ar  y  pwnc 
hwn  eto,  ond  yr  oedd  megis  "  gair  yn  ddirgel "  wedi  "  ei 
ddwyn  atynt,  a'u  clustiau  wedi  derbyn  peth  o  hono."  Ceir 
awgrymiadau  go  gryfion  weithiau  yn  eu  hymadroddion  am 
drugaredd  faddeuol  Duw.  Yr  oeddynt  yn  arfer  aberthu, 
y  mae  yn  eglur,  fel  yr  oedd  ganddynt  ryw  syniad  am  drefn 
maddeuant  pechod  drwy  aberth.  Llewyrch  o  oleuni  y  dat- 
guddiad  goruwch-naturiol  o  ras  a  dywynasai  yn  Eden  ar 
gyflwr  euog  ein  rhieni  cyntaf  oedd  hwn.  Ni  rydd  goleuni 
natur  un  datguddiad  i  ddyn  am  ddwyn  anifail  yn  aberth  i 
Dduw  dros  ei  bechod.  Trwy  draddodiad  o  Eden  yr  aeth 
aberthu  yn  ddefod  arbenig  yn  mysg  pob  cenedl  o  ddynion, 
yn  y  pelydryn  cyntaf  hwnw  o  oleuni  ar  drefn  maddeuant 
trwy  aberth  a  dywynodd  ar  gyflwr  y  troseddwyr  cyntaf,  y 
cawsant  hwy,  a'r  Patriarchiaid  ar  eu  hol,  hyd  Abraham, 
obaith  bywyd  ac  iachawdwriaeth  drwy  faddeuant  pechodau, 
ond  a  gaent  trwy  ddatguddiad  cyfrinol  gan  Yspryd  Duw 
yn  eu  profiadau  ijersonol  eu  hunain.  Fel  yr  oedd  y 
datguddiad  o'r  athrawiaeth  drwy  gyfrwng  yr  aberthu  yn 
wanaidd,  a'r  datguddiad  yn  eu  profiadau  eu  hunain  yn  an- 
eglur  a  chyfrinol,  yn  aneglur  a  chyfrinol  y  Uefarent  hwythau 


32  Roìieleth. 

-ar  y  mater;  ond  pan  yn  traethu  ar  fawredd,  gallu,  doeth- 
ineb,  a  chyíìawnder  yr  Anfeidrol,  Uefarent  yn  eglur  a 
nerthol  iawn. 

III.  Y  mae  y  wybodaeth  hon  o  Dduw  yn  dysgu  y  ddoethineb 
îichaf  i  ddyn — yn  cymuys  elfen  hanfodol  crefydd  ymarferol. 
"  Am  hyny  yr  ofna  dynion  Ef,"  "  Dechreuad  doethineb 
ywofn  yr  Arglwydd."  (Diar.  i.  7.)  "  Wrth  ddyn  efe  a  ddy- 
wedodd,  Wele,  ofn  yr  Arglwydd,  hyny  ydyw  doethineb." 
(Job  xxviii.  28.)  Y  dyn  nad  yw  wedi  dysgu  y  wers  hon  o 
ddoethineb,  "  Ni  ŵyr  efe  eto  ddim  fel  y  dylai  wybod." 

I .  Ymaér  amlygiadau  ofawredd  Anfeidrol  Dmci,  ardderch- 
awgnuydd  cadernid  ei  weithredoedd  oftcuiwy  yn  dysguy  ddoeth- 
ineb  óiofm.  Dygir  yr  ystyriaeth  hon  yn  mlaen  yn  fynych  yn 
yr  Ysgrythyrau  i  gymell  addysg  y  ddoethineb  hon  ar  ddyn, 
megis,  "  Ofned  yr  hoU  ddaear  yr  Arglwydd :  holl  breswyl- 
wyr  y  byd  arswydant  Ef,  canys  Efe  a  ddywedodd  ac  felly  y 
bu,  Efe  a  orchymynodd  a  hyny  a  safodd."  (Salm  xxxiii.  9,  lo.) 
"  Onid  ofnwch  chwi  fi  ?  medd  yr  Arglwydd  :  oni  chrynwch 
rhag  fy  mron,  yr  Hwn  a  osodais  y  tywod  yn  derfyn  i'r 
môr  trwy  ddeddf  dragwyddol,  fel  nad  elo  dros  hwnw ;  er  i'r 
tònau  ymgyrchu  ni  thycia  iddynt;  er  iddynt  derfysgu  eto  ni 
ddeuent  dros  hwnw."  (Jer.  v.  22.)  "  Yn  gymaint  ac  nad 
oes  neb  fel  Tydi,  Arglwydd :  mawr  wyt,  a  mawr  y w  dy  enw 
mewn  cadernid.  Pwy  ni'th  ofna  Di,  Brenin  y  cenedloedd? 
canys  i  Ti  y  gweddai :  o  herwydd  yn  mysg  holl  ddoethion 
y  cenedloedd,  ac  yn  mysg  eu  hoU  deyrnasoedd  hwy,  nid 
oes  neb  fel  Tydi."  (Jer.  x.  6,  7.)  Felly  mae  yr  angel  a 
ehedai  "  yn  nghanol  y  nef "  a'r  efengyl  dragwyddol  ganddo 
yn  llefaru,  "  Gan  ddywedyd  â  llef  uchel,  Ofnwch  Dduw,  a 
rhoddwch  iddo  ogoniant;  oblegid  daeth  awr  ei  farn  Ef :  ac 
addolwch  yr  Hwn  a  wnaeth  y  nef,  a'r  ddaear,  a'r  môr,  a'r 
ffynonau  dyfroedd."  (Dat.  xiv.  7.)  O  ddyn,  a  fynit  ti  nad 
ofnit  yr  awdurdod  ?    Yr  awdurdod  oruchaf  ac  anfeidrol— 


Mawredd  Duw  yn  ei  Hanfod,  ò'c.  33 

yr  awdurdod  a  all  ddinystrio  enaid  a  chorff  yn  uffern — 
"Y  mae  colofnau  y  nefoedd  yn  crynu  ac  yn  synu  nerth 
ei  gerjdd  Ef."  Ai  ni  chrynu,  ai  ni  synu  di?  Y  mae'r 
angelion  sanctaidd,  cedyrn  o  nerth,  yn  plygu  gyda  gwylder 
a  pharchedig  ofn  ger  bron  gogoniant  ei  fawredd  Ef,  a'r 
cythreuliaid  hwythau  hefyd  yn  "credu  ac  yn  crynu"  o'i  flaen. 
(lago  ii.  19.)  "O  ddyn !  brysia,  dos  dithau  i'r  graig,  ac 
ymgudd  yn  y  llwch  rhag  ofn  yr  Arglwydd,  a  rhag  gogoniant 
ei  fawredd  Ef."     (Esa.  ii.  21.) 

2.  Helaethnoydd  cyfia'ivnder — "Am  hvny  yr  ofna  dyn- 
lON  Ef."  Nid  oes  i  greadur  dieuog  a  diniwed  ddim  i'w 
ofni  oddiwrth  Farnwr  cyfiawn ;  ond  eto  y  mae  cyfiawnder 
y  Barnwr  yn  cynyrchu  ofn  parchedig  yn  y  fynwes  ddi- 
niwed,  ac  i'r  ofn  hwn  "nid  oes  boenedigaeth."  Yr  oedd 
Adda,  cyn  erioed  iddo  bechu,  yn  ofni  Duw,  yn  ei  barchu 
a'i  garu,  gan  ymhyfrydu  ynddo.  Ond  y  mae  achos 
yr  euog  yn  wahanol — y  mae  efe  yn  ofni  cyfiawnder  fel  ei 
elyn  penaf ;  ofn  cyfiawnder  sydd  yn  ei  ladd  ef.  Mor  fuan 
ac  yr  aeth  Adda  yn  euog  drwy  droseddu,  llanwyd  ei  fynwes 
gan  ofn  cwbl  ddieithr  iddo  o'r  blaen.  Dan  ddylanwad  yr 
ofn  hwnw  rhedai  i  geisio  ymguddio  o  ŵydd  Duw  yn  mysg 
prenau  yr  ardd.  Yr  ofn  hwn  a  yrodd  Cain  i  ffoi  o  ẃydd  yr 
Arglwydd  i  geisio  lloches  yn  nhir  Nod,  ac  a'i  gwnaeth  yn 
"Wibiad  a  chrwydriad  ar  y  ddaear;"  ac  a  yrodd  Judas 
yntau  i  ymgrogi.  Gyru  dyn  yn  mhellach  oddiwrth  Dduw, 
ac  yn  fwy  Uosgedig  mewn  gelyniaeth  yn  ei  erbyn,  y  mae  yr 
ofn  hwn  erioed.  Pan  ddeffröer  cydwybod  euog  pechadur 
gyntaf,  trwy  dywyniad  goleuni  i'w  feddwl  ar  ei  gyflwr  ac  ar 
"  Helaethrwydd  cyfiawnder  "  Duw,  meddiennir  ef  yn  union 
gan  wa.sgfeuon  yr  ofn  deddfol  hwn :  nid  ofn  pechu,  ond  ofn 
cosp  pechod  ydyw. 

3.  Mawredd  graslonnuydd  Dmo — "Ni  CHYSTUDDIA  Epe, 
AM  HYNY  YR  OFNA  DYNioN  Ef."    Y  mae  yr  olwg  ar,  a'r 

3 


34  Roheleth. 

ystyriaeth  o  diriondeb  a  daioni  anfeidrol  Duw  yn  cynyrchu 
ofn  o  ansawdd  hoUol  wahanol  yn  y  galon  i'r  ofn  y  sylwyd 
arno  yn  flaenorol,  a  gwahanol  hollol  yn  ei  efifeithiau  yr  un 
modd.  Gyru  yr  euog  i  ffoi  oddiwrth  Dduw  y  mae  y  cyntaf, 
gweithio  yr  enaid  at  Dduw  y  mae  hwn,  Cyffroi  gelyn- 
iaeth  y  galon  fwyfwy  yn  erbyn  Duw  y  mae  y  blaenaf, 
tyneru  ac  eniU  y  galon  i'w  garu  y  mae  yr  olaf.  Y  mae 
"  gobaith  cadam "  yn  yr  ofn  hwn,  fel  y  mae  y  Uall  yn 
gyru  yr  enaid  i  fl://-obaith.  Eto,  nid  yw  yr  ofn  hwn  yn 
Uwyr  ddilëu  y  llall  chwaith.  Y  mae  ofn  mawredd 
cadernid  a  helaethrwydd  cyfiawndér  y  Jehofa  yn  aros  yn 
y  galon,  ond  nid  yn  deimlad  llywodraethol  ynddi  mwyach, 
y  mae  yn  cael  ei  nawseiddio  a'i  chynesu  gan  y  llall,  fel  y 
mae  y  "  boenedigaeth  "  oedd  ynddo  yn  cael  ei  gymeryd 
ymaith.  Ofn  cosp  cyfiawnder — ofn  y  "dinystr  tragwyddol 
oddiwrth  ogoniant  ei  gadernid  Ef " — oedd  teimlad  llywodr- 
aethol  yr  enaid  dan  y  ddeddf ;  ofn  anfoddloni  Duw  trwy 
bechu  yn  ei  erbyn  yw  yr  ofn  a  gynyrcha  yr  olwg  ar  ei 
dosturi  a'i  ras  maddeuol  Ef  yn  yr  enaid :  "  Y  mae  gyda 
thi  faddeuant  fel  y'th  ofner."  "Ateb  trwy  bethau  ofnadwy 
yn  ei  gyfiawnder"  yr  oedd  y  Barnwr  Cyfiawn  yn  ngweini- 
dogaeth  y  cyfamod  cyntaf  yn  rhoddiad  y  gyfraith  ar  Sinai. 
Llefaru  wrth  yr  euog  o  ganol  tân  a  tharanau,  a  thywyllwch  a 
thymhestl,  â  Uef  geiriau,  "  Yr  hon,  pwy  bynag  a'i  clywsant 
a  ddeisafasant  na  chwanegid  yr  ymadrodd  wrthynt,"  Cen- 
hedlu  i  gaethiwed  braw  a  dychryn  yr  oedd  y  weinidogaeth 
hono.  Yr  oedd  cnawd  yn  llewygu  gan  ofn  yn  ei  sẃn  hi ; 
ac  yn  yr  ofn  hwnw  yn  addunedu  gwrando  a  gwneyd  yr 
hyn  oll  a  orchymynai  Duw  iddynt.  Ond  dyna,  y  bobl  a 
fuasent  yn  addunedu  felly  yn  eu  braw,  mor  gynted  y  tawel- 
odd  y  dymhestl,  y  peidiodd  y  taranau  a'r  mellt,  yn  gwneyd 
"  Uô  yn  Horeb  " — wrth  odre  "  y  mynydd  teimladwy,"  ac  yn 
ymgrymu   i'r  ddelw   dawdd   wrth   droed    Gorseddfainc    y 


Mawredd  Duw  yn  ei  Hanfod,  òfc.  35 

BarnwT  mawr  ei  Hun  !  Dodent  y  gorchymyn  cyntaf  o'r 
"danllyd  gyfraith"  a  gyhoeddasai  Efe  iddynt  â'i  enau  ei 
Hun  dan  eu  traed,  yn  y  fan  hono  Ue  y  derbyniasent  ef 
ychydig  ddyddiau  cyn  hyny  !  Ni  wnaeth  gweinidogaeth  y 
"  danllyd  gyfraith  "  o  ddeheulaw  Duw  ei  Hun  ond  yn  unig 
eu  dychrynu  yn  eu  pechodau,  heb  eu  gweithio  i'w  casâu 
a'u  gadael.  Yr  oeddynt  mor  wrthryfelgar,  grwgnachlyd, 
anghrediniol,  ac  anufudd  wedi  hyny  ag  oeddynt  o'r  blaen. 
Ond  wele  gyfamod  a  gweinidogaeth  newydd  yn  cael  eu  dat- 
guddio  :  "  Canys  yn  beio  amynt  hwy  y  dywed  Efe,  Wele,  y 
mae  y  dyddiau  yn  dyfod,  medd  yr  Arglwydd,  ac  mi  a  wnaf 
â  thŷ  Israel  ac  â  thý  Judah  gyfamod  newydd  :  nid  fel  y 
cyfamod  a  wnaethum  â'u  tadau  hwynt  yn  y  dydd  yr  ymaf- 
lais  yn  eu  llaw  hwynt  i'w  dwyn  hwy  o  dir  yr  Aifîl :  oblegid 
ni  thrigasant  hwy  yn  fy  nghyfamod  i,  minau  a'u  hesgeulus- 
ais  hwythau,  medd  yr  Arglwydd.  Oblegid  hwn  yw  y  cyf- 
amod  a  amodaf  fi  â  thŷ  Israel  ar  ol  y  dyddiau  hyny,  medd 
yr  Arglwydd ;  Myfi  a  ddodaf  fy  nghyfreithiau  yn  eu  meddwl, 
ac  yn  eu  calonau  yr  ysgrifenaf  hwynt :  a  mi  a  fyddaf  iddynt 
hwy  yn  Dduw,  a  hwythau  a  fyddant  i  minau  yn  bobl.  Ac 
ni  ddysgant  bob  un  ei  gymydog,  a  phob  un  ei  frawd,  gan 
ddywedyd,  Adnebydd  yr  Arglwydd :  oblegid  hwynt-hwy 
oU  a'm  hadnabyddant  i,  o'r  lleiaf  o  honynt  hyd  y  mwyaf 
o  honynt."  Y  dirgelwch,  y  rheswm  am  hyn  yw — "  Canys 
trugarog  fyddaf  wrth  eu  hanghyfiawnderau,  a'u  pechodau 
hwynt  a'u  hanwireddau  ni  chofiaf  ddim  o  honynt  mwy- 
ach."  (Heb.  viii.  8-12.)  Drwy  y  datguddiad  hwn  o 
drugaredd  faddeuol  Duw  yn  Nghrist  lesu  yn  unig  y 
gweithir  yr  enaid  i  ofni  a  charu  Duw,  a  chasâu  a  chilio  oddi* 
wrth  ddrygioni — i  rodio  yn  ei  farnedigaethau  Ef,  ac  i'w 
gwneuthur  hwynt — "  Am  hyny  yr  o/na  dynion  E/J^ 

Wrth  derfynu,  nodwn  yn 

I.  Y  mae  yr  hyn  a  fu  dan  ein  sylw  yn  dangos  cydgordiad 


36  Roheleth. 

addysg  ac  athrawiaeth  ymarferol  pob  datguddiad  a  wnaeth 
y  Duw  mawr  o  hono  ei  Hun  i  ni  yn  ei  weithredoedd  fel 
Creawdwr,  yn  ngoruchwyliaethau  ei  lywodraeth  fel  Gor- 
uchaf  Lyw)dd,  ac  yn  ngair  ei  ras — eu  bod  yn  cyd-alw 
amom  i'w  ofni,  ei  fawrhau,  ei  barchu,  a'i  addoli  Ef.  **  Swm 
y  cwbl  a  glybuwyd "  o'r  nef  ac  o'r  ddaear — oddiwrth  ei 
holl  oruchwyHaethau  rhyfedd  ac  ofnadwy  tuag  at  feibion 
dynion,  lleferydd  ei  air  yn  y  ddeddf  a'r  efengyl  drwy 
eneuau  Moses  a'r  profifwydi,  Crist  a'i  apostolion — "  Swm  y 
cwbl  a  glybuwyd  yw,  Ofna  Dduw,  a  chadw  ei  orchymyn- 
ion  Ef,  canys  hyn  yw  hoU  ddyled  dyn."     (Preg.  xii.  13.) 

2.  Bod  mawredd  anfeidrol  Duw  yn  dangos  pwysfawredd 
a  gwerth  y  fraint  o  fod  mewn  heddwch  âg  Ef  uwchlaw  pob 
bendith  arall.  "  Gwynfydedig  wyt,  O  Israel,"  medd  Moses 
wrth  fendithio  y  llwythau  cyn  ei  farw — "  Pwy  sydd  megis 
ti,  O  bobl  gadwedig  gan  yr  Arglwydd,  tarian  dy  gynorthwy, 
yr  hwn  hefyd  y w  cleddyf  dy  ardderchowgrwydd !  a'th  elyn- 
ion  a  ymostyngant  i  ti,  a  thi  a  sethri  ar  eu  huchel  leoedd 
hwynt.  Dy  noddfa  yw  Duw  tragwyddol,  ac  oddi  tanodd  y 
mae  y  breichiau  tragwyddol."  (Deut.  xxxiii.  27-29.)  "Gwỳn 
ei  íyd  yr  hwn  y  mae  Duw  Jacob  yn  gymorth  iddo,  sydd  â'i 
obaith  yn  yr  Arglwydd  ei  Dduw,  yr  Hwn  a  wnaeth  nefoedd 
a  daear ;  y  môr  a'r  hyn  oll  sydd  ynddynt :  yr  Hwn  sydd  yn 
cadw  gwirionedd  yn  dragywydd."     (Salm  cxlvi.  5-6,) 

"  Y  sawl  a'th  gaffont,  gwynfyd  hwy, 
Nis  gallant  byth  ddymuno  mwy, 

I  lanw'u  heisiau  oll  o'r  bron, 
Mae  môr  a  thir,  a  da  a  dyn, 
011  yn  Dy  heddwch  Di  dy  hun, 

A  mwy  nag  fedd  y  ddaear  hon. " 

O'r  tu  arall,  trueni  gelyn  Duw — yr  enaid  sydd  heb  Grist, 
heb  obaith,  ac  heb  Dduw  yn  y  byd — ^îe,  yn  gwrthod  ei 
gymod  Ef,  a'i  heddwch   cynygiedig  iddo  yn  yr  efengyl ! 


Mawredd  Duw  yn  et  Hanfod,  ôr*c.  37 

yn  rhedeg  yn  y  gwddf  iddo,  yn  erbyn  tòrau  tarianau  y 
cademid  tragwyddol ;  yn  herio  dialeddau  "  helaethrwydd 
ei  gyfiawnder,  ac  yn  diystyru  golud  ei  ddaioni  Ef,  heb 
wybod  fod  daioni  Duw  yn  ei  dywys  i  edifeiriwch."  (Rhut'. 
ii.  2.)  "  Beth  fydd  diwedd  yr  hwn  nid  yw  yn  ufuddhau  i 
efengyl  Duw  ?  Pa  le  yr  ymddengys  yr  annuwiol  a'r  pech- 
adur  hwn  ?  "  (i  Petr  iv.  1 7,  18.)  Y  mae  Duw  yn  ardderch- 
owgni'ydd  ei  nerth,  yn  helaethrwydd  ei  gyfiawnder,  yn  yr 
hyn  oU  ag  ydyw  Efe,  yn  erbyn  hwn,  a  phob  peth  a  phawb 
oU  drwy  hoU  greadigaeth  Duw  yn  ei  ysgymuno  \  "  Y  nef- 
oedd  a  ddatguddiant  ei  anwiredd  Ef,  a'r  ddaear  a  gyfyd  yn 
ei  erbýn  ef."     Qob  xx.  27.)     Cymgder  chwi  a  Duw  ! 

3.  Yn  wyneb  yr  ystyriaeth  o  fawredd  anfeidrol  Duw  a'n 
gwaeledd  ein  hunain,  a'n  cyflwr  euog  fel  troseddwyr  yn  ei 
lywodraeth  Ef,  y  mae  gwerth  datguddiad  yr  efengyl  o 
Gyfryngwr  rhwng  Duw  â  dynion  yn  dyfod  i'r  golwg — 
"  Dyddiwr  a  aU  osod  ei  law  arnom  ein  dau."  (Job  ix.  33.) 
Un  y  mae  natur  Duw  a'n  natur  ni  wedi  dyfod  i  undeb  tra- 
gwyddol  â'u  gilydd  ynddo.  Un,  pan  oedd  ar  y  ddaear  yn 
nyddiau  ei  gnawd,  a  hònai  adnabyddiaeth  berfîaith  o'r 
Hanfod  Anfeidrol  ei  Hun.  "  Myfi  a'i  hadwaen  Ef,"  meddai, 
"  Ac  nid  edwyn  neb  y  Mab  ond  y  Tad,  ac  nid  edwyn  neb 
y  Tad  ond  y  Mab."  (Matt.  xi.  27.)  "  Fel  yr  edwyn  y 
Tad  fyfi,  feUy  yr  adwaen  inau  y  Tad."  (loan  x.  15.) 
Dyma  un.wedi  cael  yr  HoUaUuog  i  berffeithrwydd ;  îe,  Un 
â  hoU  gyflawnder  y  Duwdod  yn  preswyUo  yn  gorfforol  yn- 
ddo  (Col.  ii.  9),  eto  yn  frawd  i  ni ;  yn  asgwrn  o'n  hasgwrn 
ni ;  wedi  ei  wneuthur  yn  mhob  peth  yn  gyffelyb  i'w  frodyr, 
"fel  y  byddai  yn  drugarog  ac  Arch-offeiriad  ffyddlon  mewn 
pethau  yn  perthyn  i  Dduw;  i  wneuthur  cymod  dros  bech- 
odau  y  bobl."  (Heb.  ii.  17.)  "Gan  fod  wrth  hyny  i  ni 
Arch-offeiriad  mawr,  yr  hwn  a  aeth  i'r  nefoedd,  lesu  Mab 
Duw,  glynwn  yn  ein  proffes.     Canys  nid  oes  i  ni  Arch- 


$8  Roheleth. 

offeiriad  heb  fedru  cyd-ddioddef  gyd  â'n  gwendid  ni ;  ond 
wedi  ei  demtio  yn  mhob  peth  yr  un  ffunud  â  ninau,  eto  heb 
bechod.  Am  hyny,  awn  yn  hyderus  at  orseddfainc  y  gras, 
fel  y  derbyniom  drugaredd,  ac  y  caffom  ras  yn  gymorth 
cyfamserol."     {Heb.  iv.  14-16.) 

Yn  ddiweddaf.  Fe  rydd  y  Duw  mawr  ei  ofn  drwy  ryw 
foddion  i  deyrnasu  ar  bob  calon  byth :  "  I  mi  fy  hun  y 
tyngais,  aeth  y  gair  o'm  genau  mewn  cyfiawnder,  ac  ni 
ddychwel,  Mai  i  mi  y  plyga  pob  gltn,  y  twng  pob  tafod." 
(Esa,  xlv.  23.)  Teyrnasa  ofn  gogoniant  ei  fawredd  Ef  ar 
ysprydion  a  dynion  colledig  yn  uffern  byth.  Y  "  Rhyw  ddys- 
gwyl  ofnadwy "  hwnw,  fydd  un  o  brif  elfenau  y  gwae  a'r 
trueni  yn  oes  oesoedd.  O'r  tu  arall,  "  Ofn  yr  Arglwydd 
sydd  lân,  ac  yn  parhau  yn  dragywydd."  (Salm  xix.  9.) 
Y  "  parchedig  ofn  "  hwnw  y  soniwyd  am  dano  fydd  un  o 
brif  elfenau  mwynhad  a  dedwyddwch  y  nefoedd  byth.  Un 
o  addewidion  mawr  iawn  a  gwerthfawr  y  cyfamod  newydd 
ydyw,  "  Mi  a  osodaf  fy  ofn  yn  eu  calonau  fel  na  chiUont 
oddiwrthyf "  (Jer.  xxxii.  40.)  "  Cilio  oddiwrthyf  a  wnant," 
megis  pe  dywedasai,  "er  pob  peth  arall  a  roddwyf  ac  a 
wnelwyf  iddynt;  ond  dan  ddylanwad  Fy  ofn  yn  eu  calonau, 
hwy  a  giliant  oddiwrth  ddrygioni,  ac  a  lynant  wrthyf  Fi, 
gan  rodio  yn  fy  marnedigaethau  a'u  gwneuthur  hwynt." 


PREGETH    III. 


ANNIBYNIAETH   DUW,    A    DIBYNIAETH    PAWB 
A   PHOB   PETH   ARNO   EF. 


"  Y  Duw  a  wnaeth  y  byd  a  phob  peth  sydd  ynddo,  gan  ei  fod  yn 
Arglwydd  nef  a  daear  ;  nid  yw  yn  trigo  mewn  temlau  o  waith 
dwylaw :  ac  nid  á  dwylaw  dynion  y  gwasanaethir  Ef,  fel  pe  bai 
amo  eisieu  dim  ;  gan  ei  fod  Ef  yn  rhoddi  i  bawb  fywyd  ac  anadl, 
a  phob  peth  oU." — Actait  xvii.  24,  25.) 

Yr  oedd  Paul  yn  ddiau  yn  un  o'r  d)Tiiqn  mwyaf  annghy- 
ffredin  a  fu  erioed  yn  y  byd.  Pe  gofynid  pa  ryw  un 
ymadrodd  a  fyddai  gymwysaf  i  nodweddu  y  dyn  hwn, 
tybiwn  mai  >r  angerddol  fyddai  hwnw.  Dyn  ar  dân  oedd 
efe  bob  amser  yn  mhob  man,  a  chyda  phob  peth  yr  ymaflai 
ynddo.  Yr  oedd  yn  Pharisead  ac  yn  erìidiwr  angerddol  ar 
Eglwys  Dduw  cyn  ei  dröedigaeth ;  yn  "  chwythu  bygythion 
a  chelanedd  yn  erbyn  dysgyblion  yr  Arglwydd."  Ni  allasai 
dim  llai  na  llwyr  ddilëu  Eglwys  Crist  oddiar  y  ddaear  ddi- 
wallu  angerddoldeb  ei  elyniaeth  yn  ei  herbyn.  Wedi  ei 
dröedigaeth,  y  mae  yn  Gristion  ac  apostol  Uawn  mor 
angerddol  eto  ac  a  fuasai  o  eriidiwr.  Ymorchestai  bellach 
i  lenwi  yr  holl  ddaear  âg  efengyl  Crist,  ac  i  ddwyn  yr  holl 
genedloedd  i  ufudd-dod  ffydd  i'r  gwirionedd — i  dynu  i  lawr 
a  Uwyr  ddinystrio  teymas  Satan  a  phechod  hyd  ei  sylfeini. 
Y  mae  angerddolder  yn  Uenwi  ei  yspryd,  ei  dymer,  ei 
deimlad,  ei  eiriau,  a'i  hoU  symudiadau — ni  chai  ei  "  gnawd 


40  Roheleth, 

ddim  llonydd,"  fel  y  dywed  ef  ei  hun,  "gan  angherddol- 
rwydd  yspiyd."  Nid  mor  rhyfedd  ydyw  ddarfod  i'r  fath 
ddyn  wneyd  y  fath  argraff  ar  y  byd  ag  a  wnaeth  efe  wrth 
fyned  trwyddo. 

Cawn  yn  y  benod  hon  hanes  ei  ymweliad  âg  Athen. 
Hwn  oedd  ei  ymweliad  eyiìtaf,  a'r  olaf  hefyd  fe  ymddengys, 
â'r  ddinas  hono ;  y  ddinas  oedd  yn  enwog  trwy  y  byd  er  ys 
oesau  a  chenedlaethau  cyn  hyny  ar  gyfrif  gwybodaeth  ei 
rhai  deallgar,  doethineb  ei  hathrawon  a'i  hathronwyr, 
hyawdledd  ei  hareithwyr,  coethder  chwaeth  a  chywreindeb 
dwylaw  ei  harlunwyr  a'i  cherfwyr,  a  medr  a  gallu  ei  gwlad- 
weinyddion.  Wrth  ei  thraed  hi  yr  eisteddai  y  byd  i  ddysgu 
doethineb,  ac  i  dderbyn  y  gyfraith  o'i  genau.  Y  hi  oedd 
mam  pob  mawredd  meddyliol  a  moesol  oedd  yn  perthyn  i 
Rufain  fawr  ei  hun,  yn  ei  dyddiau  goreu  dan  ei  gwerin- 
lywodraeth.  Diau  yr  ymofynent  ag  Athen,  ac  felly  y 
dibenent. 

Ymddengys  nad  oedd  yn  mwriad  yr  apostol  ymweled  âg 
Athen  y  tro  hwnw,  ac  nid  arosodd  ond  tros  ychydig  amser 
yno;  ac  nid  ymwelodd  â  hi  chwaith  drachefn  ar  un  o'i 
deithiau  i  bregethu  yr  efengyl  yn  ninasoedd  Groeg  a 
Macedonia.  Yn  ddamweiniol,  megis,  y  daeth  efe  i  Athen  y 
waith  hon.  Pan  gyfododd  yr  luddewon  anghrediniol  erled- 
igaeth  yn  ei  erbyn  yn  Berea,  "  Y  brodyr  a  anfonasant  Paul 
ymaith  i  fyned  megis  i'r  môr.  A  chyfarwyddwyr  Paul  a'i 
dygasant  ef  hyd  Athen."  Yn  awr,  dyma  ddoethineb  Duw 
a  doethineb  y  byd  hwn  yn  cyfarfod  wyneb  yn  wyneb, 
Apostol  lesu  Grist  a'r  Stoiciaid  a'r  Epicuriaid  yn  myned  i 
fesur  eu  galluoedd  ar  orsaf  gornest.  Ni  bu  yr  apostol  yn  y 
ddinas  nemawr  o  oriau  cyn  iddi  deimlo  dylanwad  ei  bresen- 
oldeb.  Daeth  yn  ganolbwnc  sylw  a  siarad  pawb  yno. 
Ymgasglai  y  bobl  o'i  ddeutu  ar  yr  heolydd,  rhai  yn  holi, 
rhai  yn  amheu  ac  yn  petruso,   rhai  yn  gwawdio  ac  yn 


Annibyniaeth  Duw,  &'C.  41 

dirmygu  ei  athrawiaeth,  a  rhai  yn  credu.  Dygid  ef  i  Areo- 
pagus,  llysdŷ  y  ddinas,  i  roddi  cyfrif  am  ei  athrawiaeth 
ddieithr.  "A  allwn  ni  gael  gwybod  beth  yw  y  ddysg  newydd 
hon  a  draethir  genyt?"  meddynt  Yr  oedd  eu  cwestiwn 
yn  un  priodol  iawn  ;  ni  allasai  dim  foddhau  Paul  yn  well  na 
chael  cynulleidfa  o  >vrandawyr  yn  yr  yspryd  ymofyngar 
hwn,  ac  y  mae  yn  cymeryd  gafael  yn  awyddus  yn  y  cyíîeus- 
dra  i  egluro  ei  athrawiaeth.  Fel  athraw  doeth,  y  mae  efe 
yn  cymwyso  ei  ddysgeidiaeth  at  ystâd  meddwl  ei  wrandawyr. 
Pan  aethai  i  Corinth,  cawsai  ddinas  wedi  }%isuddo  yn  ddwfn 
i  lygredigaeth  a  halognvydd  buchedd.  Yn  Athen  y  mae 
yn  cael  dinas  lawn  o  eilunod  a  "thra  choel-grefyddol."  Yn 
Corinth  ni  "  farnai  wybod  dim  ond  lesu  Grist,  a  hwnw  wedi 
ei  groeshoelio."  Nid  oedd  angen  dadleu  ar  gwestiynau 
dyrus  o  athrawiaeth  yno.  Yn  Athen,  y  ddinas  dra  choel- 
grefyddol,  a  Uawn  o  feddyliau  uchel  am  ei  dysgeidiaeth  a 
doethineb  ei  doethion,  yr  oedd  yr  achos  yn  wahanol.  Yno, 
cyfarfyddai  â  dynion  meddylgar,  ymchwilgar,  a  llawn  o 
yspryd  ymresymu  a  dadleu ;  ac  yr  oedd  raid  i'r  apostol  eu 
cymerj'd  fel  yr  oeddynt,  a'u  cyfarfod  ar  eu  tir  eu  hunain. 
Ymresyma  â'u  hathronwyr  fel  athronydd,  heb  anghofio  ei 
bwnc  mawr,  "  lesu  a'r  adgyfodiad." 

Cafodd  ei  destyn  mewn  arysgrifen  a  welsai  efe  ar  allor 
yn  y  ddinas — "  I'r  Duw  nid  adwaenir."  Oddiwrth  y 
testyn  hwn  efe  9.  bregethodd  iddynt  yr  "  ünig  wir  a  bywiol 
Dduw,"  fel  unig  wir  wrthddrych  addoliad,  mewn  gwrthdyst- 
iad  i'w  haml  dduwiau  a'u  delwau  hwy.  Nid  oedd  yr 
athrawiaeth  am  Un  Gwir  a  Goruchaf  Dduw  yn  gwbl  ddi- 
eithr  yn  Athen,  y  mae  yn  wir;  buasai  Socrates  yn  ei  dysgu 
yno  rai  canrifau  cynt.  Ond  pan  aeth  yr  apostol  i  sôn 
wrthynt  am  "  lesu  a'r  Adgyfodiad,"  y  mae  meddwl  ymofyn- 
gar  yr  Atheniad  yn  defírf),  ei  ghist  yn  goglais,  ci  ragfamau 
yn  cyffroi,  a'i  dafod  yn  barod  i  ymresymu  a  dadleu. 


4»  KoMeth. 

Y  mae  yn  ymddangos  braidd  yn  hynod  na  ddilynwyd 
pregethiad  Paul  yn  Athen  â  llwyddiant  fel  yn  ninasoedd 
ereiU  Groeg.  Ni  phlanwyd  yno  Eglwys  i  Grist,  fel  ynmhob 
dinas  arall  yr  ymwelsai  yr  apostol  a'i  gyd-lafurwyr  â  hwy. 
Ond  ni  bu  yn  hollol  aflwyddiannus  chwaith ;  "  Rhai  gŵyr 
a  lynasant  wrtho,  ac  a  gredasant :  yn  mhlith  y  rhai  yr  oedd 
Dionysius  yr  Areopagiad,  a  gwraig  a'i  henw  Damaris,  ac 
ereill  gyda  hwynt."  Nid  yn  ofer,  gan  hyny,  yr  arwein- 
iwyd  yr  aposto^  i  Athen,  ac  y  dygwyd  ef  i  Areopagus. 
Efe  a  ddygodd  un  o'r  prif  athrawon  i  gaethiwed  ufudd-dod 
efengyl  Crist ;  yr  hwn  a  fu  wedi  hyny  yn  ddysgawdwr  en- 
wog,  ac  yn  amddiffynydd  galluog  i'r  gwirionedd. 

Gesyd  yr  apostol  unig.  wir  a  phriodol  wrthddrych  addoliad 
ger  bron  yr  Atheniaid,  yn  ngeiriau  ein  testyn,  mewn  pedair 
o  briodoleddau  ei  fawredd  : — 

I.  Fel  Creawdwr — achos  cyntaf  pob  peth ;  "  Y  Duw  a 
wnaeth  y  byd  a  ŷhob ỳeth  sydd  ynddoP 

II.  Fel  Meddianydd  a  Llywodraethwr  pob  peth ;  "  Gan 
eifodyn  Arglwydd  nef  a  daear^ 

III.  Fel  Bôd  hollol  annibynol  ar  bawb  a  phob  peth ; 
"  Nid  â  dwylaw  dynion  y  gwasanaethir  Ef  fel  pe  bai  arno 
eisieu  di?n" 

IV.  Fel  yr  Hwn  y  mae  pawb  a  phob  peth  yn  ddibynol 
arno,  ac  yn  derbyn  y  cwbl  o'i  law;  "  GaJi  ei  fod  Ef  yn 
rhoddi  i  bawb  fywyd,  ac  anadl,  a  ŷhob  peth  oll." 

Cyfyngir  ein  sylwadau  at  y  ddau  beth  olaf  yn  unig,  sef 
perffeithrwydd  hanfodol  y  Bâd  Dwyfol,  a  mawredd  anfeidrol 
yr  Haelioni  Dwyfol ;  "  Nid  oes  arno  eisieu  dim."  Ac  y  mae 
Efe  yn  diwallu  eisieu  pawb.  Neu  mewn  geiriau  ereill, 
Annibyniaeth  Dwio  ar  bawb,  a  dibyniaeth  pawb  arno  Ef 

I.  Annibyniaeth  Duw  :  " Ntd  oes  arno  eisieu  dim"  Am 
dano  Ef  yn  unig  y  gellir  dyweyd  felly — nid  oes  fôd  ond  y 
Bôd  anfeidrol  ei   Hun   nad  ydyw  mewn   eisieu  parhaus. 


Annibynicuth  Duu;  âfc.  43 

Gellir  gofyn  i'r  Archangel  yn  gystal  ag  i  ddyn,  "  Pa  beth 
sydd  genyt  a'r  nas  derbyniaist?"  Yn  y  ddau  ymadrodd — 
"  Nid  oes  arno  eisieu  dim"  a'r  "  Hum  sydd  yn  rhoddi  i  baicbj^ 
gosodir  dau  fath  o  fawredd  dwyfol  ar  gyfer  eu  gilydd,  a'r 
naiU  yn  adlewyrchu  gogoniant  ar  y  llall — sef  mawredd 
naturiol  a  mawredd  moesol. 

Yn  awr,  ni  a  gawn  edrych  ar  berffeithrwydd  Jehofa  fel 
Bôd  annibynol  ar  bawb — "  Nid  â  dwylaw  dynion  y  gwasan- 
aethir  Ef,  fel  pe  bai  arno  eisieu  dim."  Gwasanaethir  eich 
duwiau  chwi  (Atheniaid,  gallasai  yr  apostol  ddyweyd)  â 
dwylaw  dynion ;  îe,  â  dwylaw  dynion  y  gwnaed  hwynt, 
ac  er  i  chwi  gyflwyno  rhoddion  ac  ofîrymau  iddynt  a'ch 
dwylaw,  ni  feddant  hwy  ddwylaw  a  allant  dderbyn  eich 
aberthau;  er  gweddîo  o  honoch  arnynt  mor  fynych  ac  mor 
daer  ac  y  galloch,  ni  allant  wrando  ac  ateb  eich  gweddìau. 
Nid  felly  y  Duw  yr  wyf  fi  yn  ei  fynegi  i  chwi.  Yspryd  yw 
Efe,  ac  2ig  ysýrydoedd  dynion  yr  addolir  Ef ;  ac  er  ei  fod  yn 
anfeidrol  uwchlaw  bod  arno  eisieu  dim  o'r  gwasanaeth  a 
allwn  ni  gynyg  iddo,  eto,  Efe  a  ymostynga  i  dderbyn 
aberthau  ysprydol  ei  wir  addolwyr,  i  wrando  eu  gweddiau, 
a  chyfranu  pob  bendith  angenrheidiol  iddynt.     Ond  yn 

I.  Y  mae  Annibyniaíth  yn  briodoledd  yn  Nu7V,  nid  yn  unig 
yn  anghyfranedig  ond  anghyfranadwy  yn  gystal  â  hyny.  Efe 
a  gyfranodd  i  angelion  a  dynion  ô  amryw  o'i  berffeithiau 
gogoneddus  ei  Hun,  i  ryw  fesur.  Y  mae  yn  rhoddi  iddynt 
fesurau  o  nerth,  awdurdod,  doethineb;  o'i  gariad,  ei  gyfiawn- 
der,  ei  sancteiddrwydd,  a'i  ras  a'i  ogoniant.  Gwneir  pech- 
aduriaid  drwy  Grist  "  yn  gyfranogion  o'r  duwiol  anian ; " 
ond  ni  wnaed  angel  na  dyn,  na  sant  na  phechadur  erioed 
yn  gyfranog  o  annibyniaeth  Jehofa.  Ni  all  Efe  ei  Hun 
gynysgaeddu  y  creadur  â'r  briodoledd  hon  mewn  un  gradd, 
Creadur  wedi  dyfod  yn  annibynol,  ni  byddai  yn  greadur 
inwyach,  byddai  yn  Dduw, 


44  Koheleth. 

2 .  Ymae  ei  Ànnibynîaeth  yn  cynwys  y  syniad  âi  draguyddol 
hanfodaeth.  Rhaid  fod  yr  Hwn  sydd  annibynol  yn  dra- 
gwyddol ;  heb  na  dechreu  na  diwedd  iddo.  Y  mae  pob 
bôd  a  phob  peth  y  bu  iddo  ddechreuad  ag  achos  cyntaf,  o 
angenrheidrwydd  yn  ddibynol  ar  yr  achos  cyntaf  hwnw  am 
barhad  a  chynaliaeth  ei  fodoHaeth.  Os  yw  natur  a'i  dedd- 
fau  yn  dragwyddol  ddiddechreu,  yna  y  maent  yn  annibynol 
ar  Dduw — nid  ei  eiddo  Ef  ydynt,  ac  ni  all  Efe  yn  gyfiawn 
ymyraeth  dim  oll  â'u  trefn  a'u  llywodraethiad.  Y  mae  hoU 
ymadroddion  pendant  y  Bibl  am  Dduw,  fel  Llywodraethwr 
y  nef  a'r  ddaear,  yn  anwiredd  a  thwyll ;  ni  all  fod,  os  na 
chymerodd  Efe  yr  Awdurdod  trwy  drais;  pe  felly,  nid 
"  cyfiawnder  a  bam  yw  trigfa,"  neu  sail  ei  orseddfainc  Ef. 
A  gellid  gofyn  yn  hŷf,  "  Pwy  a  roddes  iddo  Ef  lywodraethu 
y  ddaear?"  Pa  hawl  sydd  ganddo  i  ymyraeth  â'i  hachos- 
ion?  O  ba  le  y  mae  ganddo  y  gyfryw  awdurdod?  Os 
hònir  iddo  Ef  fodoliaeth  annechreuol,  ac  i  natur  a'i  defn- 
yddiau  a'i  deddfau  hanfodaeth  annechreuol  yr  un  modd, 
yna  y  mae  y  ddwy  hanfod  annechreuol  hyn  yn  dragwyddol 
ar  wahan  oddiwrth,  ac  annibynol  y  naill  ar  y  llall  o  angen- 
rheidrwydd  eu  natur.  Nid  yw  bodoliaeth  neb  oll,  na  dim 
oll,  mor  eglur  brofedig  â  bodoliaeth  Duw — fel  Bôd  anni- 
bynol  a  thragwyddol.  Ar  wahan  oddiwrtho  Ef,  nid  oes  un 
math  o  reswm  i'w  gael  am  ddim  oll.  Y  mae  annuwiaid  yr 
oesau,  hcn  a  diweddar,  wedi  bod  yn  dyfal  chwilio  am  ryw 
reswm  amgen  na  Duw  i  roddi  cyfrif  am  ffaith  fawr  bodol- 
iaeth.  Esgynasant  i  uchelderau  y  nefoedd,  a  disgynasant  i 
ddyfnderau  y  ddaear  i  chwilio  am  dano ;  ond  pa  le  y  mae  y 
rheswm  a'r  prawf  ?  Y  mae  y  nefoedd  a'r  ddaear  yn  cyd- 
ateb,  "Nid  yw  ynom  ni!"  Haerent  hwy  eu  bod  wedi  ei 
gael,  neu  o  leiaf,  eu  bod  yn  ymyl  ei  gael;  nad  oes  ond  un 
missing  lifih — ^un  ddolen  yn  eisieu.  lë,  un  missing  link. 
Wel,  ddoethion,  tra  byddwch  chwi  yn  chwilio  am  y  missing 


Annibyniaeth  Duw,  ofc.  ^^^ 

link  hono,  nyni  a  eisteddwn  wrth  draed  yr  hên  lyfr  hwnw 
sydd  mor  gas  genych  chwi,  ac  mor  ddirmygedig  yn  eich 
golwg,  ac  a  wrandawn  ar  eiriau  ei  ddysgeidiaeth  ef.  Nes  i 
chwi  gael  gafael  ar  y  ddolen  gydiol  rhwng  y  dyn  a'r  mwnci, 
a  dwyn  i  eglurder  anwadadwy  mai  o'r  mwnci  y  deilliodd  y 
dyn  ar  y  cyntaf,  nyni  a  ymfoddlonwn  ar  dystiolaeth  Moses 
ar  y  mater,  yr  hwn  a  ddy^ved,  "  A'r  Arglwydd  Dduw  a  lun- 
iasai  y  dyn  o  bridd  y  ddaear,  ac  a  anadlasai  yn  ei  ffroenau  ef 
anadl  einioes,  a'r  dyn  a  aeth  yn  enaid  byw"  (Gen.  ii.  7), 
ac  a  adawn  rhyngoch  chwi  a'r  mwncíod  a'r  athrawiaeth 
fwncîaidd  hon.  Nyni  a  ymfoddlonwn  yn  y  rheswm  hwnw 
am  fodoliaeth  pob  iJeth  sydd  yn  boddloni  "  y  pedwar  hen- 
uriaid  ar  hugain  "  sydd  ger  bron  yr  orseddfainc,  y  rhai  sydd 
yn  dywedyd,  "  Teilwng  w^'t,  O  Arglwydd,  i  dderbyn  gogon- 
iant,  ac  anrhydedd,  a  gallu ;  canys  Ti  a  greaist  bob  peth, 
ac  o  herwydd  dy  ewyllys  Di  y  maent  ac  y  crewyd  hwynt" 
(Dat  iv.  II.)  Ewyllys  Duw  yw  y  rheswm,  a'r  unig  reswm, 
am  fodoliaeth  pob  peth.  Am  fodoliaeth  y  Creawdwr  ei 
Hun — y  Bôd  tragwyddol  ac  annibynol,  ni  all  fod  un  rheswm 
i'w  roddi,  y  mae  rhes^vm  yn  myned  i'r  pen,  ac  yn  darfod 
yma,  "  Y  mae  Efe  yn  bod  o  angenrheidrwydd  ei  natur,  ac 
nid  o  herwydd  ei  ewyllys,"  fel  y  sylwyd  mewn  Ue  arall. 

Y  mae  dynion  sanctaidd  y  Bibl  yn  fynych  yn  ymogon- 
eddu  yn  nhragwyddol  hanfod  Duw,  "Ti  hefyd  wyt  Dduw 
o  dragwyddoldeb  hyd  dragwyddoldeb."  (Salm  lx.  2.) 
Mewn  amserau  o  drallodion  ac  adfyd,  caent  noddfa  a  chysur 
yn  nhragwyddolrwydd  Duw ;  **  Onid  wyt  ti  er  tragwyddol- 
deb,  O  Arglwydd  fy  Nuw,  fy  Sanctaidd,  ni  byddwn  feirw." 
(Ha^.  i.  12,)  Er,  i  bob  golwg,  fod  ein  cyflwr  yn  annobeith- 
iol,  er  bod  marwolaeth  yn  tremu  yn  ein  hwyneb,  ac  yn  ein 
cylchynu  o  bob  tu,  fel  yr  ymddengys  ei  bod  yn  anmhosibl 
i  ni  ddianc,  "  Ni  byddwn  feirw,  canys  yr  wyt  Ti,  ein  Duw 
ni,  o  dragwyddoldeb ;  ein  noddfa  ydwyt  Ti,  ein  Duw  tra- 


40  Roheleth. 

gwyddol;  ac  y  mae  dy  freichiau  tragwyddol  am  danom  ac 
oddi  tanom."  "  O  Arglwydd,"  medd  y  proffwyd  drachefn, 
"  Ti  a'u  hordeiniaist  hwy  (ein  gelynion)  i  farn,  ac  a'u  sicr- 
heaist,  O  Dduw,  i  gospedigaeth."  Ti  a'n  hordeiniaist 
ninau,  dy  bobl  gyfamodol,  i  fyw,  ac  y  mae  ein  bywyd  wedi 
ei  guddio  yn  y  Bywyd  sydd  er  tragwyddoldeb — y  Bywyd 
sydd  yn  annibynol  ar  bob  bywyd  ac  ar  bob  peth. 

3.  Y  mae  Atinibyniaeth  yn  anuyddo  Hollddigonob-wydd. 
"Nid  oes  arno  eisieu  dim."  Hollddigonol  ynddo  ei  Hun. 
Rhaid  i'r  creadur  fyned  allan  o  hono  ei  hun  o  hyd  i  ymofyn 
rhywbeth — "Pwy  a  ddengys  i  ni  ddaioni?"  yw  cri  gwaelod 
ei  galon  ef  yn  barhaus.  "  Rhodio  ar  hyd  lleoedd  sychion 
gan  geisio  gorphwysfa,"  ac  heb  ei  chael,  y  mae  yr  angel 
syrthiedig  a'r  dyn  syrthiedig  byth  wedi  iddynt  adael  Duw. 
Gall  yr  angel  gofio  o  ba  le  y  syrthiodd,  ond  y  mae  clo  barn 
dragwyddol  ar  ei  gyflwr  yn  atal  iddo  ddychwelyd  yn  ol; 
ond  gall  y  dyn  syrthiedig  ddweyd  wrth  ei  enaid  blinedig  eto, 
"Dychwel,  O  fy  enaid  i'th  orphwysfa;  canys  yr  Arglwydd  a 
fu  dda  wrthyt."  Agorodd  ei  fynwes  dragwyddol  yn  Nghrist 
i'w  dderbyn  ef  yn  ol  iddi.  Yno,  yn  yr  Hollddigonedd 
anfeidrol  ei  Hun  yn  unig  y  mae  gorphwysfa  iddo.  Yn 
nghyflawnder  y  cariad  tragwyddol  hwnw  y  mae  Efe  ei 
Hunan  yn  ymlonyddu  ac  ymddigoni  ynddo,  y  gall  y  cre- 
adur  tlawd  ymddigryfu  dan  ganu : — 

'*  Llawen  ydwyf  fod  dy  Hanfod 

Fawr,  yn  ddedwydd  ynddi  'i  Hun ; 
Ac  na  raid  i  ti  ymddiried, 
Mewn  creadur,  na  raid  un." 

"Digon,  digon,  digon  yw, 

Dy  hyfryd  bresenoldeb  g\viw,  * 

Yn  angeu  ceidw  hyn  fi  'n  fyw, 
A  boddlon  wyf  yn  awr. " 

"  Fy  holl  eisieu  wneir  i  fyny, 
O  gyflawnder  Tri  yn  Un. " 


Annibyniaeth  Duw,  àfc.  47 

4.  Y  mae  Annibyniaeth — Hollddigonolriíydd  Duw  ynddo 
ei  Hun,  yn  arddangos  ei  anfeidrol  ras  ä i  ymostyngiad  ỳan  y 
mae  yn  sylwi  ar  ac  yn  cymeradícyo  g7vasanaeth  ei  greaduriaid. 
"  Pwy  sydd  fel  yr  Arglwydd  ein  Duw  ni,  yr  Hwn  a  ymddar- 
ostwng  i  edrych  y  pethau  yn  y  nefoedd,  ac  yn  y  ddaear?" 
(Salm  cxiii.  6.)  "Canys  Efe  a  edrychodd  o  uchelder  ei 
gysegr:  yr  Arglwydd  a  edrychodd  o'r  nefoedd  ar  y  ddaear; 
I  wrando  uchenaid  y  carcharorion ;  ac  i  ryddhau  plant 
angeu."  (Salm  cii.  19,  20.)  Nid  yw  da  y  creadur  ddim 
iddo  Ef.  "  A  wná  gŵr  lesâd  i  Dduw,  fel  y  gwna  y  synwyrol 
lesâd  iddo  ei  hun?"  (Job  xxii.  2.)  "Edrych  ar  y  nefoedd, 
a  gwel;  ac  edrych  ar  y  cymylau,  y  rhai  sydd  uwch  na  thi. 
Os  pechi,  pa  niweid  a  wnei  di  iddo  Ef  ?  os  aml  fydd  dy  an- 
wireddau,  pa  beth  yr  wyt  yn  ei  wneuthur  iddo  Ef?  Os 
cyfiawn  fyddi,  pa  beth  yr  wyt  yn  ei  roddi  iddo  Ef  ?  neu  pa 
beth  y  mae  Efe  yn  ei  gael  ar  dy  law  di?"  (Job  xxxvi.  5-7.) 
Nid  yw  y  gawod  wlaw  sydd  yn  disgyn  ar  y  môr  yn  ychwanegu 
dim  at  gyflawnder  yr  eigion.  Gall  y  môr  ddweyd  "  O  gwmwl, 
nid  oes  arnaf  fi  un  angen  am  dy  ddiod  offrwm;  mae  fy 
nghyflawnder  i  ynof  fy  hun ;  er  hyny,  mi  a  dderbyniaf  dy 
fân  ddefnynau ;  gollwng  hwynt  i  lawr,  mi  a'u  cuddiaf  hwynt 
fel  gemau  yn  fy  mynwes."  Felly  gall  yr  Anfeidrol,  Annibynol 
a  Hollddigonol,  ddweyd  wrth  angelion  a  saint,  "  Er  nad  oes 
amaf  eisieu  dim — er  na  ellwch  ychwanegu  dim  at  fy  nghyf- 
lawnder  I,  eto  dygwch  eich  offrymau  o  weddi,  mawl,  a  diolch, 
byddaf  foddlawn  i  chwi  gyda'ch  arogl  peraidd  (Ezec.  xx.  40.) 
Yr  wyf  fi  yn  cyfaneddu  yn  moliant  Israel !  a  dychwelaf  eich 
gweddíau  a'ch  mawl  yn  gawodau  bendith  yn  ol  arnoch. 

II.  Mawredd  An/eidrol  yr  haelioni  Duyfol;  neu  ddibyn- 
iaeth  pawb  ynddo  Ef  Gan  ei  fod  Ef  yn  rhoddi  i  bawb 
— "  Bywyd,  ac  anadl,  a  phob  peth  oll." 

I.  Bywyd.  Y  benaf  a'r  werthfawrocaf  o  hoU  roddion 
Duw  yw  Bywyd.     "Gydag  Ef,  ynddo  Ef,  y  mae  ffynon 


48  Roheleth. 

bywyd."  Bywyd  yn  ei  holl  raddau,  ei  amrywiaeth,  a'i 
ffurfiau ;  o  fy wyd  y  llysieuyn  sydd  yn  tyfu  ar  y  maes,  hyd 
fywyd  yr  angel  sydd  yn  ymddedwyddu  yn  y  nefoedd.  O 
holl  ddirgelion  cuddiedig  y  cread,  bywyd  yw  y  dirgelwch 
dyfnaf.  Cymerwch  ronyn  o  had  mwstard,  er  enghraifft, 
"  Yr  hwn  pan  hauer  yn  y  ddaear  sydd  leiaf  o'r  holl  hadau 
sydd  ar  y  ddaear,  Eithr  wedi  yr  hauer,  y  mae  yn  tyfu,  ac 
yn  myned  yn  fwy  na'r  holl  lysiau,  ac  efe  a  ddwg  ganghenau 
mawrion."  (Marc  iv.  31,  32.)  Ond  pa  fodd  y  mae  y 
gronyn  bach  hwnw  yn  tyfu  ?  Cymerwch  ronyn  o  dywod, 
o'r  un  flfurf,  maint,  Uiw,  a  phwysau  ag  ef,  a  dodwch  ef  yn  y 
ddaear,  ac  ni  thỳf  byth.  Yn  mha  beth  y  mae  y  gwahan- 
iaeth  hwn  rhwng  y  ddau  ronyn  ?  Yn  hyn,  ddarfod  i  Dduw 
roddi  yr  egwyddor  o  fywj'd  yn  yr  hedyn  mwstard  na  it)dd- 
odd  Ete  yn  y  tywodyn.  Ond  eto,  beth  yw  y  bywyd  hwn, 
ni  all  neb  ddywedyd.  Cymerwch  ef  at  y  íîeryllydd  i'w 
ddosranu  a'i  ddifynu,  a  dadgysoddi  ei  elfenau,  a'u  chwilio 
hwynt  oU,  a  ddichon  efe  ddyfod  o  hyd  i'r  elfen  ddirgeledig 
hon — bywyd?  Na,  rhaid  iddo  ddyweyd,  "Dyma  wybod- 
aeth  ry  ryfedd  i  mi ;  uchel  y  w,  ni  fedraf  oddiwrthi."  Gellir 
cloddio  bedd  yn  yr  hedyn  bychan  yna,  digon  dwfn  i  gladdu 
holl  wyddoniaeth  dyn.  Fel  y  mae  by wyd  yn  ymddyrchafu  yn 
uwch  yn  ei  raddau  a'i  briodoleddau,  y  mae  ei  ddirgeledig- 
aethau  hefyd  yn  amlhau.  Bywyd  trychfilod,  ednogion,  ac 
ymlusgiaid — creaduriaid  sydd  yn  ymwingo  drw/r  ddaear  a'r 
awyr  a'r  môr,  o  hono  Ef,  Ffynon  Byw>'d,  y  mae  yn  tarddu 
yn  fîrydiau  parhaus  a  diball.  Yn  y  dyn  y  cododd  bywyd 
i'w  fan  uchaf  yn  y  byd  hwn,  yr  hwn  sydd  yn  berchen  ar 
fywyd  rhesymol,  deallol,  ac  ysprydol,  drwy  yr  hwn  y  mae 
efé  yn  gallu  darostwng  y  bywydau  ereill  at  wasanaeth  ei 
fywyd  ei  hun.  Cynysgaeddwyd  ei  fywyd  ef  a  chymwysderau 
i  ddal  cymundeb  a'i  wneuthurwr;  i  fyned  at  ffynon  wreiddiol 
bywyd  ei  Hun,  ac  yfed  ei  ddedwyddwch  o  honi.      Beth 


Anmhynìaeth  Duw,  ò'C.  lû 

bynag  a  ddaw  o'r  bywydau  ereill,  fe  barha  y  bywyd  hwn 
yn  fyw  byth. 

Y  mae  Efe  yn  rhoddi  bywyd  mewn  ystyr  uwch  eto — y 
bywyd  newydd  a  gyfrenir  yn  adgyfodiad  yr  enaid  oedd  yn 
fiaTW  ysprydol  mewn  camweddau  a  phechodau,  drwy  ei 
undeb  â  Christ.  "  Myfi  a  ddaethum  fel  y  caent  fywyd," 
medd  y  Gwaredwr,  "ac  y  caent  ef  yn  helaethach."  (loan 
X.  lo.)  "A  minau  wyf  yn  rhoddi  iddynt  fywyd  tra- 
gwyddol."     (loan  x.  28.) 

Y  mae  y  doethion,  y  bu  agos  iddynt  gael  allan  y  dirgel- 
wch  o  haniad  y  dyn  o'r  mwnci,  wedi  yn  agos  gael  allan  y 
dirgelwch  hwn  (bywyd)  hefyd,  meddant  hwy.  Hwyrach 
mai  doethineb  y  doethion  hyn  fyddai  tewi  a  sôn  hyd  nes 
yr  elont  yn  agosach  nac  yr  aethant  at  y  pethau  hyn.  Nid 
oes  neb  a  all  amgyffred  bywyd  ond  Efe  yn  unig,  yr  Hwn 
y  mae  y  Bywyd  ynddo  yn  ei  hoU  gyflawnder  a'i  berffeith- 
rwydd. 

2.  Anadl.  "  Yr  hwn  y  mae  einioes  pob  peth  yn  ei  law, 
ac  anadl  pob  math  ar  ddyn,"  (Job  xii.  10.)  Y  mae  anadl 
yn  brif  angenrhaid  pob  bywyd  daearol ;  ac  y  mae  y 
Rhoddwr  bywyd  yn  rhoddi  anadl  i'r  bywyd  hefyd;  ac  y 
mae  ei  ddoethineb,  a'i  ddaioni,  a'i  ofal  am  y  creaduriaid  a 
gynysgaeddodd  Efe  â  bywyd,  i'w  gweled  yn  nghyfansodd- 
iad  yr  awyr  y  mae  eu  bywyd  yn  anadlu  o  honi,  fel  y  mae 
y  gwahanol  elfenau  a  nwyon  gwrthwynebol  y  naill  i'r  llall 
wedi  eu  cydbwyso  a'u  cyd-dymeru  yn  ei  chyíansoddiad,  er 
ei  chyfaddasu  i  gyfansoddiad  \>ób  creadur,  pan  y  buasai 
anadlu  un  o'r  nwyon  hyny,  ar  ei  phen  ei  hun,  yn  farA^'olaeth 
i  bob  un  ar  unwaith. 

3.  A  phob  peth  olî.  "Yr  Hwn  sydd  yn  helaeth  yn 
rhoddi  i  ni  bob  peth  i'w  mwynhau."  (i  Tim.  vi.  17.)  Pob 
peth  angenrheidiol  i  gynaliaeth,  ymgeledd,  a  chysur  bywyd. 
Rhoddi  bywyd,  a  rhoddi  pob  peth  angenrheidiol  i'r  bywyd— 

4 


§0  KoheÌeth. 

pob  bywyd,  "  Efe  sydd  yn  rhoddi  i'r  anifail  ei  borthiant,  ac 
i  gywion  y  gigfran  pan  lefant."  (Salm  cxlvii.  9.)  "  Cenawon 
y  llewod  a  ruant  am  ysglyfaeth,  ac  a  geisiant  eu  bwyd  gan 
Dduw."  (Salm  civ.  21.)  "Felly  y  mae  y  môr  mawr 
Uydan,  yno  y  mae  ymlusgiaid  heb  rifedi,  bwystfilod  bychain 
a  mawrion.  Y  rhai  hyn  oll  a  ddisgwyliant  wrthyt;  am 
roddi  iddynt  eu  bwyd  yn  ei  bryd.  A  roddech  iddynt, 
a  gasglant :  agori  dy  law,  a  diwellir  hwynt  â  daioni." 
(Salm  civ.  25-28.)  Nid  oes  yr  un  o'r  teulu  aneiríf  o 
fywydolion  sydd  yn  cyfaneddu  yn  hoU  ororau  y  greadig- 
aeth  fawr  yn  cael  disgwyl  yn  ofer  wrtho  Ef ;  nid  oes  un  yn 
cael  ei  esgeuluso,  na'i  ollwng  yn  angof.  Pob  bywyd  yn 
dibynu  ac  yn  byw  arno  ac  ynddo  Ef. 

Y  mae  yr  athrawiaeth  sydd  wedi  bod  dan  ein  sylw  yn 
dysgu  i  ni  amryw  wersi  ymarferol  o'r  pwys  mwyaf. 

1.  I  feithrin  syniadau  uchel  a  tnawr  am  Dduw.  Y  gŵyn 
drom  yn  erbyn  yr  annuwiol  ydyw — "Nid  yw  Duw  yn  ei 
holl  feddyliau  ef;"  aphan  ddigwyddo  iddo  feddwl  am  dano, 
tybia  ei  fod  "  yn  gwbl  fel  ef  ei  hun,"  a  pha  ddirmyg  mwy 
a  allai'r  annuwiol  ei  roddi  ar  Dduw  na  hyny?  Y  mae 
syniadau  teilwng  am  Dduw  yn  perthyn  yn  hanfodol  i  natur 
gwir  dduwioldeb  a  gwir  addoli.  Y  maent  yn  wreiddiau 
i  bob  teimlad  priodol  tuag  at  Dduw,  yn  cynyrchu  gwylder  a 
pharchedig  ofn  yn  y  galon.  Dan  ddylanwadau  syniadau 
dyrchafedig  am  fawredd  a  gogoniant  Duw  y  Uefai  y  Salm- 
ydd,  "Canaf  i'r  Arglwydd  tra  fyddwyf  byw,  canaf  i'm 
Duw  tra  byddwyf.  Bydd  melus  fy  myfyrdod  am  dano  ;  mi 
a  lawenychaf  yn  yr  Arglwydd."     (Sahn  civ.  33,  34.) 

2.  /'//  dysgu  i  fyw  dan  deimlad  gwastadol  ân  Dibyniaeth 
ar  Dduw  am  bob  ỳeth  a  berthyn  / 'r  bywyd  sydd  yr  awr  hon, 
cir  hwn  a  fydd.  "  Ynddo  Ef  yr  ydym  ni  yn  byw,  yn 
symud,  ac  yn  bod,"  medd  yr  apostol  wrth  wyr  Athen 
Hebddo  Ef  ni  allwn  ni  ddim,  îe,  nid  ydym  ni  ddim.     "Yn 


Annibyniaeth  Duw,  ô^c.  5t 

dy  hoU  fFyrdd   cydnebydd   Ef,    ac   Efe  a   hyfforddia    dy 
Iwybrau."     (Diar.  iii.  6.) 

3.  I  feithrin  ysýryd  diolchgar  yn  wastadol.  Y  mae  y 
cymelliadau  yn  y  Bibl  at  y  ddyledswydd  o  dalu  diolch  yn 
amlach  nac  ydynt  at  un  ddyledswydd  arall.  Y  mae  Salmau 
Daíydd  yn  Uawnion  o  honynt.  "  Yn  mhob  dim  diolchwch," 
medd  yr  apostol.  "  Gan  ddiolch  yn  wastad  i  Dduw  a'r  Tad 
am  bob  peth,  yn  enw  ein  Harglwydd  lesu  Grist,"  medd  efe 
mewn  lle  arall.  Cymella  Paul  y  ddyledswydd  hon  ar  Grist- 
ionogion  yn  ei  holl  epistolau.  Y  mae  dyn  di-weddi  ac  an- 
niolchgar  yn  eithriad  i  holl  greaduriaid  Duw.  Y  mae  "cen- 
awon  y  llewod  yn  ceisio  eu  bwyd  gan  Dduw,"  yn  eu  fFordd 
hwy ;  "Cywion  y  gigfran  yn  llefain  arno"  fel  y  gallant  hwy. 
Ond  pa  gynifer  o  dai  dynion  sydd  i'w  cael,  ac  yn  Nghymru 
uchelfreintiog,  ag  y  mae  gweddi  a  mawl  yn  estroniaid  an- 
adnabyddus  iddynt !  Pa  wrthuni  sydd  i'w  gydmaru  â  gwrth- 
uni  creadur  sydd  yn  cael  ei  Iwytho  beunydd  â  daioni  Duw,  na 
haeddodd  efe  y  drugaredd  leiaf  oddi  ar  ei  law  erioed,  nad 
yw  byth  yn  cydnabod  ei  rwymedigaethau  o  ddiolchgarwch 
iddo?  Y  mae  anniolchgarwch  yn  bechod  na  osodir  mo 
hono  yn  erbyn  yr  angel  syrthiedig.  Torwyd  ef  ymaith  am 
byth  oddi  wrth  bob  ffafr  ddwyfol  pan  droseddodd  gyntaf; 
ond  y  mae  dyn  pechadurus,  yn  derbyn  ac  yn  mwynhau 
doniau  Duw  yn  aneirif  bob  dydd,  ac  eto,  y  mae  myrddiynau 
yn  byw  mewn  angof  gwastadol  o  hono,  a  gwrthryfel  i'w 
erbyn.  Y  mae  yr  angel  syrthiedig  yn  ddrwg,  ond  y  mae  y 
dyn  yn  anniolchgar  â  drwg;  ac  anniolchgarwch  yw  yr  elfen 
wrthunaf  o  holl  elfenau  drygioni.  Un  o'r  cyhuddiadau 
trymaf,  a'r  drymaf  oll,  a  ddygai  Daniel  yn  erbyn  Belsassar 
oedd,  "Ac  nid  anrhydeddaist  y  Duw  y  mae  dy  anadl  di  yn 
ei  law,  a'th  holl  fîyrdd  yn  eiddo."  (Dan.  v.  23.)  Os  oedd 
anniolchgarwch  yn  bechod  mor  ysgeler  yn  y  brenin  pagan- 
aidd  hwnw,  a'r  paganiaid  y  cyfeiria  yr  apostol  atynt  (Rhuf. 


5  2  Koheleth. 

i.  21)  yr  un  modd,  pa  faint  mwy  felly  raid  ei  fod  mewn  dyn- 
ion  yn  ngwlad  efengyl  ? 

4.  Y  viae  athrawiaeth  eîn  pregeth  yn  ein  cymell  i  feithrin 
yspryd  cyniuynasgar  a  haelfrydig.  Gesyd  ein  testyn,  a  llawer 
o  destynau  eraill  o'r  ysgrythyr  yr  un  modd,  Dduw  ei  Hun 
yn  esiampl  o  gymwynasgarwch  a  haelfrydedd  o'n  blaen.  Y 
mae  Efe  yn  Dduw  Gwirionedd,  Cyfiawnder,  a  Sancteidd- 
rwydd,  o  angenrheidrwydd  ei  natur  bur ;  ond  yn  gymwyn- 
asgar  a  haelionus,  oddiar  ei  ewyllys  da  a'i  raslonrwydd,  ac 
yn  hyn  y  mae  efe  yn  ymogoneddu  yn  benaf  oll ;  ac  yn  hyn 
y  gall  y  creadur  ymddyrchafu  uchaf  mewn  tebygolrwydd 
iddo — "  Yr  Hwn  sydd  yn  rhoddi  i  bawb."  Dyma  ddysgeid- 
iaeth  yr  Atbraw  mawr  ei  Hun  ar  y  mater  hwn:  "Cerwch 
eich  gelynion,  a  gwnewch  dda,  a  rhoddwch  echwyn,  heb 
obeithio  dim  drachefn ;  a'ch  gwobr  a  fydd  mawr,  a  phlant 
fyddwch  i'r  Goruchaf :  canys  daionus  yw  Efe  i'r  rhai  anni- 
olchgar  a  drwg.  Byddwch,  gan  hyny,  drugarogion,  megis 
y  mae  eich  Tad  yn  drugarog."  (Luc  vi.  35,  36.)  "Rhoddwr 
llawen  y  mae  Duw  yn  ei  garu,"  medd  yr  apostol;  rhoddwr 
felly  ydyw  Ef  ei  Hun — "Rhoddi  i  bawb,"  "Diwallu  pob  peth 
byw  a'i  ewyllys  da."  Y  mae  ein  Tad  yn  y  nefoedd  yn  caru 
ein  gweled  ninau,  ei  blant  ar  y  ddaear,  yn  debyg  iddo  yn 
hyn.  Rhoddodd  wên  lawen  ar  wyneb  pob  goruchwyliwr  a 
drefnodd  Efe  i  wasgaru  ei  roddion.  Mor  Uawen  yw  gwedd 
yrhaul?  "  Hyfryd  yw  i'r  llygad  ei  weled"  ef,  "Yr  hwn 
sydd  fel  gŵr  priod  yn  dyfod  allan  o'i  ystafell,"  bob  bore, 
"ac  a  ymlawenha  fel  cawr  i  redeg  gyrfa"  o  gymwynasgar- 
wch  bob  dydd — i  lenwi  bydoedd  â  goleuni  a  gwrês.  Ni 
welsom  olwg  surllud,  anfoddog,  ar  ei  wyneb  ef  erioed.  Wedi 
iddo  guddio  ei  wyneb  ar  ei  fachludiad  yn  yr  hwyr,  gwelir  ei 
belydron  olaf  yn  dawnsio  ac  yn  chwareu  fel  \vyn  bach  ar 
ochrau  ein  mynyddau.  Golwg  lawen  sydd  ar  y  maes  yn  y 
gwanwyn  a'r  hâf,  pan  y  mae  ei  flodau  a'i  laswellt  yn  gwa- 


Annibyniaeth  Duw,  àfc.  53 

hodd  yr  anifeiliaid  i  wledda  amynt.  Yr  unig  oruchwyliwr 
sydd  yn  edrych  yn  ddu,  ac  megis  yn  wgus  wrth  gyfranu  ei 
ddoniau,  yw  y  cwmwl.  Bydd  golwg  ddigUawn  arno  ef 
weithiau,  pan  yn  cyhoeddi  ei  fygythiôn  mewn  mellt  a 
tharanau;  ond  ni  phery  ei  ẃg  yn  hlr;  ymdywallta  yn  wlaw 
bendithiol  ar  y  ddaear;  egyr  ei  enau,  a  thywallta  yr  haul  ei 
belydrau,  fel  y  bydd  gwenau  yn  chwareu  ar  ei  wefusau 
tewion,  a'i  enau  megis  wedi  ei  lenwi  â  chwerthyn,  ac  fel  yn 
dywedyd  wrth  y  ddaear  a'i  thrigolion,  "  Peidiwch  a  dychrynu, 
nid  wyf  fi  yíi  ddfg."  Drwy  y  pethau  hyn  oll,  y  mae  ein  Tad 
trugarog  megis  am  ein  toddi  a'i  garedigrwydd  a'i  gymwynas- 
garwch  i'r  un  dymer  haelfrydig  a  chymwynasgar  âg  Ef  ei 
Hun;  ond  yn  benaf  oll,  drwy  "Ei  gjmwynasgarwch  i  ni 
yn  Nghrist  lesu."  "Canys  felly  y  carodd  Duw  y  byd,  fel  y'í 
anfonodd  Efe  ei  Unig-anedig  Fab,  fel  na  choller  pwy  bynag 
a  gredo  ynddo  Ef,  ond  caffael  o  hono  fywyd  tragwyddol." 
(loan  iii.  16,  a  Rhuf.  viii.  32.)  "Chwi  a  adwaenoch  ras  ein 
Harglwydd  lesu  Grist,  iddo  Ef,  ac  yntau  yn  gyfoethog; 
fyned  er  eich  mwyn  chwi  yn  dlawd,  fel  y  cyfoethogid  chwî 
trwy  ei  dlodi  ef."  *  (2  Cor,  viii.  9.) 

Yn  olaf,  y  mae  yr  athrawiaeth  yn  cymell  yr  ystyríaeth  o'n 
rhwymedigaeth  i  gysegru  ein  hunain,  a'r  oll  a  feddwn  ac  a 
allwn,  i  wasanaethu  a  gogoneddu  Duw  fel  prif  ddyberí 
bywyd.  "Efe  a'n  gwnaeth  ni,  ac  nid  ni  ein  hunain;  ei  bobl 
Ef  ydym,  a  defaid  ei  borfa."  (Salm  c.  3.)  "  Gogoneddwch 
Dduw  yn  eich  corff,  ac  yn  eich  yspryd,  y  rhai  sydd  eiddo 
Duw."  (i  Cor.  vi.  20.)  "Yr  wyf  yn  atolwg  i  chwi,  er  tnŸ- 
gareddau  Duw,  roddi  o  honoch  eich  cyrff  yn  aberth  hyẁ, 
sanctaidd,  cymeradwy  gan  Dduw,  yr  hyn  yw  eich  rhesymol 
wasanaeth  chwi,"     (Rhuf.  xii.  i.) 


PREGETH    IY. 


GWIRIONEDD  DUW— Y   LLWON   DWYFOL 


"  Fel  mai  byw  fi,  medd  y  Brenin,  enw  yr  Hwn  yw  Arglwydd  y  lluoedd, 
cyn  sicred  a  bod  Tabor  yn  y  mynyddoedd,  a  Charmel  yn  y  môr, 
efe  a  ddaw," — Jer.  xlvi.  i8. 

Fe  ddaw  brenin  Babilon  "ac  a  dery  wlad  yr  Aifft,"  hyny 
mae  y  "Brenin,  enw  yr  hwn  yw  Arglwydd  y  lluoedd"  yn  ei 
sicrhau,  ar  ei  Iŵ,  yn  y  geiriau  cryfion  hyn;  Llefarwyd  geir- 
iau  y  broffwydoliaeth  hon  am  oresgyniad  yr  Aifft  gan 
Nebuchodonsor  yn  yr  AifFt  ei  hun,  lle  y  dygasid  y  profiFwyd 
o'i  anfodd  gan  weddill  Juda,  y  rhai  a  adewsid  yn  y  wlad  pan 
gaethgludwyd  corfî  y  genedl  i  Babiloh  gyda  Sedecia  eu 
brenin.  Mynai  y  gweddiU  hwnw  a  adawsid  yn  ngwlad 
Juda  fyned  i'r  Aiflft  i  lechu  yn  nghysgod  Pharaoh,  er  i'r 
profFwyd  eu  rhybuddio  yn  enw  yr  Arglwydd,  ac  erfyn  yn 
daer  arnynt  lawer  gwaith  i  beidio  myned  yno,  gan  sicrhau 
iddynt  y  byddai  nawdd  Duw  trostynt  i'w  diogelu  os  arosent 
gartref  yn  eu  gwlad  eu  hunain.  Gallesid  meddwl  mai  yr 
Aifîl  fuasai  y  Ue  olaf  yn  y  byd  yr  aethai  y  bobl  hyn  iddo  i 
geisio  nawdd  a  chymorth,  ac  mai  Pharaoh  fuasai  yr  un 
diweddaf  o  bawb  iddynt  hyderu  ynddo.      "Ffon  gorsen 


&ivmonedd  Duw.  55 


ddrylliedig"  y  cawsent  hwy  yr  Aifît  a  Pharaoh  bob  amser 
y  pwysent  arnynt;  eto,  bob  amser  y  delai  gradd  o  wasgfa  a 
chyfyngder  arnynt,  "Disgyn  i'r  Aifft  i  ymnerthu  yn  nerth 
Pharaoh,"  ac  i  "ymddiried  yn  nghysgod  yr  Aifft,"  fynent 
hwy :  a  gwaith  y  naiU  ar  ol  y  Uall  o  broffwydi  Duw,  mewn 
rhan  fawr,  oedd  ceisio  eu  hiachau  o'r  Aifft-glwyf  hwn. 

Anfonasai  gweddiU  Juda  Jeremia,  ar  ol  caethgludiad  eu 
brodyr  i  Babilon,  i  ymofyn  â'r  Arglwydd  drostynt,  i  edrych  a 
gawsent  ganiatâd  Duw  i  fyned  i'r  Aifft,  yn  ol  eu  dymuniad. 
Yr  oedd  ewyllys  Duw  ar  y  pen  hwnw  wedi  ei  hysbysu  iddynt 
cyn  hyny;  ond  disgwylient  y  buasai  Efe  yn  newid  ei  feddwl 
i  foddhau  eu  mympwy  hwy,  ac  y  rhoddai  Efe  ganiatâd 
iddynt  i  dori  ei  orchymyn  pendant  ei  hun.  Aeth  y  proffẁyd 
a'r  achos  at  Dduw,  er  hyny,  yn  ol  eu  dymuniad.  Addawent 
yn  dêg  iawn  y  gwrandawent  ar  bob  gair  "a  anfonai  yr  Ar* 
glwydd  atynt  drwy  y  proffwyd,"  os  da,  neu  os  drwg  a  fyddai. 
Dychwelodd  y  proffwyd  atynt  gyda'i  genadwri  oddi  wrth 
Dduw,  gan  ddywedyd,  "Fel  hyn  y  dywed  yr  Arglwydd,  Duw 
Israel,  yr  hwn  yr  anfonasoch  fi  ato  i  roddi  i  lawr  eich  gweddîau 
ger  ei  fron  Ef ;  os  trigwch  chwi  yn  wastad  yn  y  wlad  hon,  Myfi 
a'ch  adeiladaf  chwi,  ac  ni's  tynaf  i  lawr,  Myfi  a'ch  planaf 
chwi,  ac  ni's  diwreiddiaf :  oblegid  y  mae  yn  edifar  genyf  ara 
y  drwg  a  wnaethum  i  chwi.  Nac  ofnwch  rhag  brenin  Babi- 
lon,  yr  hwn  y  mae  arnoch  ei  ofn;  nac  ofnwch  ef,  medd  yr 
Arglwydd :  canys  Myfi  a  fyddaf  gyda  chwi,  i'ch  achub,  ac 
i'ch  gwaredu  chwi  o'i  law  ef.  A  mi  a  roddaf  i  chwi  drugar- 
edd,  fel  y  trugarhao  efe  wrthych,  ac  y  dygo  chwi  drachefn 
i'ch  gwlad  eich  hun.  Ond  os  dywedwch,  Ni  thrigwn  nr  yn 
y  wlad  hon,  heb  ẃrando  ar  lais  yr  Arglwydd  eich  Duw,  gan 
ddywedyd,  Nag  ê:  ond  i  wlad  yr  Aifft  yr  awn  ni,  Ue  ni 
welwn  ryfel,  ac  ni  chlywn  sain  udgorn,  ac  ni  bydd  arnom 
newyn  bara,  ac  yno  y^trigwn  ni.  Am  hyny,  O  gweddiU 
Juda,  gwrandewch  yn  awr  air  yr  Arglwydd,  Fel  hyn  y  dy- 


56  Koheletk 

ẁed  Arglwydd  y  lluoedd,  Duw  Israel,  Os  chwi  gán  osód  á 
osodwch  eich  wynebau  i  fyned  i'r  Aifft,  ac  a  ewch  i  ym- 
deithio  yno,  yna  y  bydd  i'r  cleddyf,  yr  hwn  yr  ydych  yn  eî 
ofni,  eich  goddiwes  chwi  yno  yn  nhir  yr  Aifftj  a'r  rrewyn,  j4 
hwn  yr  ydych  yn  gofalu  rhagddo,  a'ch  dilyn  chwi  yn  ỳf 
Aifft;  ac  yno  y  byddwch  feirw.  Felly  y  bydd  i'r  holl  wŷr  a 
á  osodasant  eu  hwynebau  i  fyned  i'r  AifTt,  i  aros  yno,  hwy  a 
leddir  â'r  cleddyf,  â  newyn,  ac  â  haint:  ac  ni  bydd  un  ò 
honynt  yngweddill,  neu  yn  ddiangol,  gan  y  dialedd  a  ddygaf 
fi  arnynt,"  (pen.  xlii.  9—17.)  Ffromodd  y  bobl  yn  aruthr 
ẁrth  y  genadwri,  ac  wrth  y  proíTwyd  o'i  herwydd,  gan  godi 
yn  ei  wyneb  a  dywedyd,  "Celwydd  yr  wyt  ti  yn  eî  ddy: 
wedyd;  ni  anfonodd  yr  Arglwydd  ein  Duw  ni  mo  honot  ti  î 
ddywedyd,  Nac  ewch  i'r  Aifft  i  ymdeithio  yno."  (pen.  xliii.  2.) 
Fr  Aifft  y  mynent  fyned,  ac  i'r  Aifft  yr  aethant;  ac  i'r  Aifft 
yr  aeth  y  cleddyf,  y  newyn,  a'r  haint,  a  chyílawnwyd  pob 
iòta  o  eiriau  Duw  drwy  enau  y  proffwyd  wrthynt,  yn  eü 
llwyr  ddinystr,  fel  na  ddiangodd  un  yn  weddiU  o  honynt. 

Bu  Jeremia  yn  broffwyd  a  rhybuddiwr  i  Juda  a  Jerusalem 
dros  yr  ysbaid  maith  o  ddeugain  mlynedd ;  ond  afîwyddianus 
iawn  fu  ei  weinidogaeth.  Traddodai  ei  bregethau  wrthynt 
fel  yr  oedd  yn  eu  cael  gan  Dduw;  felly,  nid  yn  ei  weinid- 
ogaeth  yr  oedd  y  rheswm  am  ei  afîwyddiant.  Yr  oedd  efe 
bob  amser  hefyd  yn  yspryd  ei  weinidogaeth  yn  ei  thraddodi ; 
gan  hyny,  nid  yn  y  pregethwr  yr  oedd  y  drwg.  Anaml  y 
pregethau  ef  heb  fod  ei  galon  yn  ddrylliog,  â'i  ruddiau  yn 
wlybion  gan  ddagrau;  "Ond  y  gair  a  glybuwyd  ni  bu  fudd- 
îol  iddynt  hwy."  "Celwydd  yr  wyt  ti  yn  ei  ddywedyd'* 
meddynt  wrth  y  pregethwr.  Wedi  gwrandaw  ac  ymgaledu 
dan  weinidogaeth  y  proffwyd  am  ddeugain  mlynedd,  cod- 
odd  Duw  bregethwr  arall  i'w  anfon  atynt  ar  ol  Jeremia,  a 
hwnw  oedd  Nebuchodonosor,  brenin  Babilon;  fel,  gan  na 
fynent  wraiído  geiriau  Duw  0  enau  Jeremia,  y  caent  deimló 


&ivirionedd  Duîo.  5/ 


nërth  ei  gleddyf  Ef  yn  llaw  Nebuchodonosor;  gan  na  wylent 
pan  oedd  Jeremia,  dan  wylo,  yn  eu  galw  i  edifeirwch  yn  eu 
gwlad  eu  huhain,  cawsant  eu  hanfon  at  afonydd  Babilon  î 
wylo  yno.  Fe  ddaw  geiriau  Duw  o  hŷd  i'w  gwrandawyr  yn 
rhywle,  o'r  diwedd,  ac  a'u  gwasgant  i  deimlo  eu  gwirionedd 
a'u  nerth.  Ni  chymerai  y  gweddill  a  adawsid  yn  y  wlad 
i^budd  oddiwrth  eu  brodyr  a  ddygasid  i  Babilon,  ond  ym- 
gyndynu  a  myned  yn  eu  ffyrdd  eu  hunain  a  fynent,  a'u 
ffyrdd  eu  hunain  a'u  difethodd  hwynt. 

Wedi  iddynt  fyned  i'r  Aifft,  y  mae  yr  Arglwydd  yn  y 
bennod  hon  a'r  un  flaenorol,  yn  cadarnhau  yr  hyn  a  lefar- 
asai  wrèhynt  cyn  iddynt  gychwyn  yno,  yn  mherthynas  i 
oresgyniad  y  wlad  hono  gan  Nebuchodonosor.  Desgrifir 
dyfodiad  a  rhuthr  y  gelyn  ar  y  wlad  gyda  manylrwydd ;  y 
byddai  calon  yr  Aifft  yn  toddi  o'i  mewn,  ei  gwŷr  cryfion  yn 
wrageddos,  a'u  brenin  ymffrostgar  yn  troi  yn  Ilwfryn  ofnog. 
Tybiai  ei  wrandawyr  fod  y  proffwyd  yn  ynfydu.  Yr  oedd 
ýr  Aifft  y  pryd  hwnw  yn  anterth  ei  gogoniant,  ei  dinasoedd 
yn  fawrion  a  chedym,  ei  chyfoeth  a'i  hadnoddau  yn  ddider- 
fyn,  ei  byddinoedd  yn  gryfion,  a'i  brenin,  Pharaoh  Hophra, 
y  rhyfelwr  penaf  yn  ei  oes.  Credent  hwy  na  ddeuai  brenin 
Babilon  bj-th  yno,  ac  na  feiddiasai  gynyg  ymosod  ar  y  wlad. 
"  Gwrandewch,"  medd  y  proffwyd,  ^'Fel  hyn  y  dywed  y 
Brenin,  enw  yr  Hwn  yw  Arglwydd  y  lluoedd,  cyn  sicred  a 
bod  Tabor  yn  y  mynyddoedd,  a  Channel  yn  y  înôr,  e/e  a  ddawJ^ 
Y  ddau  fynydd  yr  ydych  mor  gydnabyddus  â  hwy;  "Tabor,'| 
yr  uchaf  o'r  mynyddoedd  yn  nghanol  y  wlad,  a  "CÍiarmel/' 
yr  uchaf  o'r  mynyddoedd  gerllaw  y  môr;  yno  y  maent  er 
pan  sylfaenwyd  hwynt,  yn  edrych  megis  ar  eu  gilydd  dros 
ysgwyddau  y  bryniau  sydd  rhyngddynt,  ac  yno  y  byddant 
hyd  ddyddiau  olaf  y  ddaear.  Mor  sicr  â  bodolaeth  y  my- 
nyddau  hyny,  ydyw  gwirionedd  y  geiriau  hyn  am  ddinystr 
yr  Aifft,  a'ch  dinystr  chwithau  yn  ei  chwymp  hi. 


58  Kohcleth. 

Cymerwn  y  geiriau  a  ddarllenwyd  yn  destyn  yn  safle 
i  edrych  ar  y  Llwon  Dwyfol  yn  ýr  ysgrythyrau  yn  eu 
perthynas  âg  enw  a  gogoniant  Duw,  ac  yn  eu  perthynas  â 
ninau. 

I.  Yn  eu  perthynas  a  Duw  ei  Hun,  fel  y  maent  yn 

ARDDANGOS  AnSAWDD  EI  GyMERIAD. 

Dyben  y  Brenin  mawr  yn  y  datguddiad  a  wna  Efe  o  hono 
ei  Hun  i'w  greaduriaid  rhesymol  ydyw,  fel  y  byddai  iddynt 
hwy  ei  adnabod,  ei  fawrhau,  a'i  fwynhau  Ef;  ei  garu,  ei 
addoli,  ac  ymddiried  ynddo.  Datguddia  ei  Hun  felly  yn 
natur,  yn  ei  ragluniaeth ;  ac  yn  benaf,  yn  ngair  ei  ras. 
y  mae  y  dyben  hwn  yn  cael  ei  amlygu  yn  y  Uwon 
Dwyfol : — 

I.  Fel  y  Ŷtiaínt  yn  dangos  anfeidrol  ymostyngiad  y  Brenin, 
^^enw  yr  Hwn  yw  Arglwydd y  lluoeddP  Pan  feddyliom  am 
anfeidrol  fawredd  y  Bôd  Tragwyddol  ar  un  llaw,  ac  am 
waeledd  ac  annheilyngdod  y  creadur,  dyn,  ar  y  llaw  arall, 
yr  ydym  yn  barod  i  dori  allan  mewn  syndod,  gan  ddywedyd, 
"Arglwydd,  beth  yw  dyn  pan  fawrheit  ac  yr  anrhydeddit 
ef "  gan  ymostwng  ato  i  lefaru  wrtho,  pe  na  buasai  ond  am 
ryw  unwaith  yn  unig!  Ond  Efe  a  lefarodd  wrtho  lawer 
gwaith,  mewn  Ilawer  modd — trwy  angelion,  trwy  broffwydi 
— unwaith,  ar  Sinai,  â'i  enau  ei  Hun  yn  ddigyfrwng — "Yn 
y  dyddiau  diweddaf  hyn,  wrthym  ni,  yn  ei  Fab."  Llefarodd 
wrthym,  nid  yn  unig  yn  iaith  ac  awdurdod  Brenin  a  Barnwr 
Cyfiawn,  ond  hefyd  fel  Tâd  tyner,  ac  fel  cyfaill  a  chynghor- 
wr  caredig.  Yn  Ileferydd  ei  ras  y  mae  Efe  yn  erfyn,  yn 
deisyf,  ac  yn  ymbil  arnom  i  wrando  ar  ei  leferydd  Ef;  a 
mwy  na  hyny,  ymostynga  i  sicrhau  i  ni  wirionedd  ei  eiriau 
drwy  Iŵ;  a  hyny  a  wnaeth  Efe,  nid  ar  ryw  un  achlysur 
neillduol,  ond  laweroedd  o  weithiau,  ac  mewn  Uawer  dull  a 
ffurf  o  Iwon.  Pe  cesglid  yr  holl  Iwon  Dwyfol  yn  y  Bibl  yn 
un  Uyfr,  gwnai  gyfrol  fwy  nag  a  feddyliem.    Yr  ydym  yn  eu 


Gwirionedd  Duw.  59 


cyfarfod  ar  bob  dalen  o'r  ysgrythyr  yn  mron;  a  llawer  0 
honynt,  ar  ambell  i  ddalen.  Yr  ydym  yn  eu  cael  mewn 
cysylltiad  â  hanes  y  goruchwyliaethau  Dwyfol  tuag  at  ber- 
sonau,  teuluoedd,  gwledydd,  a  chenedloedd,  er  cadarnhâd 
gwirionedd  diymod  ei  rybuddion,  ei  fygythion,  a'i  addewidion 
iddynt.  Weithiau,  Efe  a  dynga  i  un  neu  arall  o'i  briodol- 
iaethau  naturiol,  megis,  "Tyngodd  yr  Arglwydd  i'w  dde- 
heulaw  a'i  fraich  nerthol"  (Esa.  lxii.  8);  pryd  arall,  i  un  o'i 
briodoleddau  moesol,  megis,  "Tyngais  unwaith  i'm  Sanct- 
eiddrwydd  "  (Salm  lxxxix.  35).  Weithiau,  iddo  ei  Hun,  i'w 
Enw  Mawr,  "  I  mi  fy  Hun  y  tyngais,  aeth  y  gair  o'm  genau 
mewn  cyfiawnder"  (Esa.  xlv.  23);  ond  yn  fynychaf,  i'w 
anfarwoldeb,  megys  yn  y  testyn,  "Fel  mai  byw  Fi."  Pa 
fodd  y  gallem  ni  yn  briodol  fawrhau  ymostyngiad  y  Brenin 
mawr  trag^yyddol  yn  ei  waith  yn  rhwymo  ei  Hun  fel  hyn  â 
rhwymau  dynol?  "Canys  dynion  yn  wir  sydd  yn  tyngu  i 
un  a  fo  mwy :  a  Uẃ  er  sicrwydd  sydd  derfyn  iddynt  ar  bob 
ymryson.  Yn  yr  hyn  Duw,  yn  ewyllysio  yn  helaetliach 
ddangos  i  etifeddion  yr  addewid  ddianwadalwch  ei  gynghor, 
a  gyfryngodd  drwy  Iẃ."  (Heb.  vi.  16,  17.)  Llŵ,  er  sicrwydd, 
sydd  derfyn  ar  bob  dadl  ac  ymryson  rhwng  dynion  a'u 
gilydd.  Pan  ymrwymo  y  naill  ddyn  i'r  llall  drwy  Iŵ,  y  mae 
wedi  dyfod  dan  y  rwymedigaeth  gryfaf  sydd  yn  ddichon- 
adwy  i'w  gosod  arno,  i  gyflawni  yr  amodau  y  cytunasai  y 
pleidiau  arnynt.  "  Yn  yr  hyn  Duw,"  yn  ewyllysio  rhoddi 
terfyn  bythol  ar  bob  ymrjson  rhyngddo  Ef  a  dynion — 
rhoddi  terfyn  ar  bob  culni  ac  amheuon  yn  eu  mynwesau  am 
ei  eirwiredd  Ef,  a'i  fFyddlondeb  i'w  air  a'i  dystiolaethau,  "a 
gyfryngodd  drwy  Iŵ" — a  ymostyngodd  at  ddyn^  i  ymwneyd 
â  dyn,  yn  null  dyn — i  rwymo  ei  Hun  i  ddyn,  â  rhwymyn 
dyn !     Anfeidrol  ymostyngiad  a  gras ! 

2.    Y  mae  y  Llwon  Dwyfol  yn  brofion  0  ddidwylledd  a 
difrifoldeb  y  meddwl  Dicyfol  yn  nhystiolaethau  ei  air,      Y 


ẃí  Kohdeth. 

weithred  fwyaf  pwysig  a  difrifol  y  galwyd  ar  ddyn  erioed 
i'w  chyflawni  yn  ei  berthynas  â'i  gyd-ddyn,  ydyw  myned  ar 
ei  Iŵ.  Ni  ddylid  arfer  11\V  byth  ar  achos  dibwys — ar  siarad 
cyflfredin.  Ond  och !  gynifer  o  Iwon  felly  sydd  yn  cael  eu 
harfer  bob  dydd !  "  O  herwydd  llwon  y  gofidiodd  y  ddaear,*' 
medd  y  profîwyd  (Jer.  xxiii.  lo).  Ydyw,  y  mae  yr  hên 
"greadur"  yn  gofidio  bob  dydd,  hyd  y  pryd  hwn,  o  herwydd 
y  llwon  diachos  a  chableddus  a  arfera  ei  phlant  anystyriol. 
Dylid  cadw  y  llŵ  yn  gysegredig  at  achos  gwirionedd  a  chyf- 
iawnder  yn  y  llŷs  barn  yn  unig,  pan  fyddo  galw  am  dano. 
Y  dyn  a  all  dyngu  llẁ  gyda  phob  peth  a  ddywedo,  ychydig 
iàwn  o  goel  a  ellir  roddi  ar  ddim  a  ddywedo;  a'r  dyn  a  all 
dyngu  mewn  llŷs  barn  ar  dystiolaeth  y  gẃyr  ei  gydwybod  eî 
fod  yn  gwneyd  llvv  celwyddog,  a  wna  ei  hun  yn  ysgymun- 
beth  mewn  cymdeithas;  gwnaeth  longddrylliad  gwirfoddol 
o  gydwybod  dda,  a  rhoddodd  archoll  anfeddyginiaethol  i'w 
barch  a'i  gymeriad.  Fel  mai  tyngu  yw  y  weithred  fwyai 
difrifol  o  eiddo  dyn,  felly,  yr  un  modd,  yn  ei  berthynas  a'r 
Anfeidrol  ei  Hun.  Y  mae  Ef  am  ein  hargyhoeddi  trwy  eî 
Iwon,  ei  fod  o  ddifrif  yn  meddwl  yr  hyn  a  lefara,  ac  y  bydd 
yn  sicr  o  wneyd  ei  air  yn  dda.  Yn  y  Bibl  yr  ydym  yn 
cyfarfod,  megis  wyneb  yn  wyneb,  â  Duw  sydd  yn  Ilefäru 
wrthym  gyda'r  difrifoldeb  a'r  didwylledd  puraf.  Y  fath 
ddwfn  ddifrifoldeb  sydd  yn  gweddu  i  fod  yn  llenwi'  ein  medd- 
yliau  ni,  gan  hyny,  wrth  chwilio  a  darllen  y  Ilyfr  y  mae  y 
Jehofa  wedi  tywallt  ei  hoU  galon  iddo,  gan  wystlo  ei  Hanfod 
dragwyddol,  a  gogoniant  ei  enw  mawr,  ar  wirionedd  ei 
dystiolaethau  ynddo ! 

3.  Y  maé y  Llumi  Dwy/ol yn  yr ysgrythyr,  hefyd,yn  dangos 
ac  yn  gogoneddu  y  caredignnydd  Dwyfol  yn  ei  ofal  am  les  a 
diogelwch  dyn.  Ewyllysiai  Ef  symud  pob  meddyliau  culion 
a  chelyd  am  dano  o'n  calonau.  Y  mae  y  fynwes  euog  yn 
ŵastád  yn  edrych  ar  ei  barnwr  cyfiawn  fel  gelyn  pan  ei 


Gtuirîûnedd  Duw.  fy^ 


dyger  o'i  flaen,  fel  pe  mai  efe  yw  yr  achos  o'i  phoea  a'i 
thruenù  "Ffolineb  dyn  a  ẃyra  ei  ffordd,  a'i  galon  a  ym- 
ddigia  yn  erbyn  yr  Arglwydd."  (Diar.  xix.  3.)  Wedi  iddo, 
yn  ei  ffolineb,  ŵyro  ei  ffordd,  a  thrwy  hyny  ddwyn  cywilydd 
a  gofid  iddo  ei  hun,  "  Dywed  yn  ei  galon  sydd  fwy  ei  thwyll 
na  dim,"  mai  Duw  a'i  temtiodd  i  gael  mantais  arno  i'w  gospi 
a'i  wneyd  yn  druenus.  "Nid  cymwys  yw  ífyrdd  yr  Aí- 
glwydd"  (Esec.  xviii.  25),  meddai  Israel  gynt,  ac  medd 
müoedd  eto  yn  eu  calonau.  Ni  fynai  y  Duw  mawr  i'w 
greaduriaid,  gwaith  ei  ddwylaw,  feithrin  y  fath  syniadau 
annheilwng  am  dano  Ef  a'i  fiyrdd.  "Dywed  wrthynt," 
medd  Efe  wrth  Eseciel  (pen.  xviii,  23),  "Gan  ewyllysio  a 
ewyllysiwn  i  farw  yr  annuwiol,  medd  yr  Arglwydd  Dduw, 
ac  na  ddychwelai  oddi  wrth  ei  fîyrdd  a  byw?"  Pa  achos 
na  rheswm  a  gafodd  yr  annuwiol  erioed  i  feddwl  y  fath 
beth  am  danaf?  "Dos,  a  dywed  wrthynt,"  medd  Efe  wrth 
y  proflfwyd  drachefn  (Esec.  xxxiii.  11),  "Fel  mai  byw  fi, 
medd  yr  Arghyydd  Dduw,  ni  ymhofîaf  yn  marwolaeth  yr 
annuwiol;  ond  troi  o'r  annuwiol  oddi  wrth  ei  fîordd  a  byw: 
dychwelwch,  dychwelwch  oddi  wrth  eich  öyrdd  drj-gionus; 
canys,  tŷ  Israel,  paham  y  byddwch  feirw?"  Ai  nid  yw  Uẃ 
y  Digelwyddog,  yr  "Arglwydd  Dduw,"  yn  ddigon  i  argy- 
hoeddi  yr  annuwiol,  am  byth,  ar  y  mater?  Beth  sydd  yn 
ychwaneg  i'w  wneuthur?  Beth  yn  ychwaneg  a  all  yr  An- 
feidrol  ei  Hun  ei  wneyd  er  sicrhau  i  ni  ei  gariad  a'i  ewyllys 
da  tuag  atom  ?  a'i  fod  yn  awyddus  i'n  gwaredu  o  feddiant 
Satan  a  phechod  ac  ufîern,  ac  i'n  bendithio  â  maddeuant  a 
sancteiddrwydd  a  dedwyddwch  tragwyddol.  Y  mae  Efe  yn 
tystiolaethu  hyny  ar  ei  Iŵ  lawer  gwaith.  "  Hyn  yw  gwaith 
Duw " — hyn,  uwchlaw  ac  o  flaen  pob  peth,  yw  gwaith  ac 
ewyllys  Duw — "Gredu  o  honoch  yn  yr  Hwn  a  anfonod^ 
Efe."  (loan  vi.  29.)  Drachefn,  "Hwn  yw  ei  orchymyn  Ef; 
Gredu  o  honom  yn  enw  ei  Fab  Ef,  lesu  Grist."    (i  loa^ì 


6a  Rofuleth. 

iii.  23.)  A  oes  eisieu  rhagor?  Y  mae  llawer  yn  rhagor  o'r 
fath  bethau  i'w  cael  yn  ei  air  Ef,  yn  dystiolaethau  pendant, 
yn  Uwon  cryfion,  ac,  "Os  tystiolaeth  dynion  yr  ydym  yn  ei 
dderbyn,  y  mae  tystiolaeth  Duw  yn  fwy  " — yn  fwy  o  gymaint 
ag  y  mae  Duw  yn  fwy  na  dyn — "Canys  hyn  yw  tystiolaeth 
Duw,  yr  hon  a  dystiolaethodd  Efe  am  ei  Fab.  Yr  hwn 
sydd  yn  credu  yn  Mab  Duw,  sydd  ganddo  y  dystiolaeth 
ynddo  ei  hun :  yr  hwn  nid  y w  yn  credu  yn  Nuw,  a'i  gwnaeth 
Ef  yn  gelwyddog,  oblegid  na  chredodd  y  dystiolaeth  a  dyst- 
iolaethodd  Duw  am  ei  Fab.  A  hon  yw  y  dystiolaeth,  roddi 
o  Dduw  i  ni  fywyd  tragwyddol;  a'r  bywyd  hwn  sydd  yn  ei 
Fab  Ef,  lesu  Grist."  (i  loan  v.  9-1 1.)  Pa  fodd  y  gall 
anghrediniaeth  Cymru  ddàl,  heb  lesmeirio,  yn  nghalonau 
miloedd  0  wrandawyr  yr  efengyl,  a'r  tystiolaethau  a'r  Ilwon 
mawrion  hyn  ger  bron  eu  Ilygaid,  ac  yn  swnio  yn  eu  clust- 
iau  drwy'r  blynyddoedd  ? 

Pwy  bynag  a  gymerai  arno  i  chwilio  tystiolaeth  y  gair  ar 
y  mater,  er  cael  boddlonrwydd  i'w  feddwl  yn  mherthynas  i 
ewyllys  Duw  gyda  golwg  arno,  byddai  raid  iddo  ddyfod  i'r 
penderfyniad  hwn: — "Os  Duw  a  lefarodd  eiriau  y  Ilyfr  hwn, 
rhaid  ei  fod  yn  ewyllysio  fy  nghadwedigaeth  a'm  dedwydd- 
wch  tragwyddol,  a'i  fod  Ef  'yn  ewyllysio  fod  pob  dyn  yn 
gadwedig,  a'u  dyfod  i  wybodaeth  y  gwirionedd'  (i  Tim.  ii. 
4);  neu  rhaid  fod  y  llyfr  yn  dwyll,  a  chelwydd,  ac  anudon- 
iaeth  drwyddo  oll." 

II.    Llwon    Duw  yn   eu   perthynas  a  chyflwr   ac 

ACHOS   DYN. 

Y  mae  y  mater  hwn  wedi  ei  drafod,  mewn  rhan,  dan  y 
pen  cyntaf;  y  mae  eto  rai  pethau  i'w  crybwyll  yn  mhellach. 

I.  Y  mae  y  Llwon  Dwyfol,  yn  gystal  ag  y  maent  yn  am- 
lygiadau  0  garacter  Duiv,  yn  dangos  y  fath  yw  caracter 
dyn  yn  ei gyflwr  syrthiedig.  Dyn  yw  yr  unig  greadur,  hyd 
y  gwyddom  ni,  y  cyfryngodd  Jehofa  trwy  Iẃ  wrth  ymwneyd 


Gwirîonedd  Duw.  63 


ag  ef.  Pan  yn  llefaru  wrth  ei  angelion,  "cedyrn  o  nerth,  y 
rhai  sydd  yn  gwrando  ar  leferydd  ei  air  Ef,"  nid  dfes  angen*' 
am  Iŵ  i  gadarnhau  gwirionedd  ei  air  iddynt  hwy;  y  maent 
yn  ei  adnabod  yn  rhy  dda,  yn  ei  barchu  ac  yn  ei  garu  yn 
rhy  fawr,  i  ameu  dim  a  ddywed  Efe.  Ond  pan  lefara  wrth 
y  dyn,  a  aeth  yn  estron  ac  yn  elyn  iddo,  gwel  fod  yn  angen- 
rheidiol  iddo  sicrhau  gwirionedd  ei  air  iddo  â'r  Uwon  mwyaf 
difrifol,  gan  wystlo  gogoniant  ei  enw  a'i  hanfod  dragwyddol 
ar  ddilysrwydd  ei  dystiolaethau.  Daeth  y  Phariseaid  at  y 
Gwaredwr,  ar  un  achlysur,  gan  ofyn,  "  Ai  cyfreithlawn  i  ẃr 
ysgar  a'i  wraig  ar  bob  achos?"  bod  Moses  yn  y  gyfraith  yn 
caniatâu  hyny.  Dywedodd  yntau  wrthynt,  "Moses,  o  her- 
wydd  caledwch  eich  calonau,  a  oddefodd  i  chwi  ysgar  a'ch 
gwragedd;  eithr  o'r  dechreuad  nid  felly  yr  oedd."  (Matt. 
xix.  8.)  Erys  y  gyfraith  Foesenaidd  hon  ar  glawr  byth,  yn 
dystiolaeth  am  ddwfn  lygredigaeth  calonau  y  bobl  y  rhodd- 
wyd  hi  iddynt.  Gallwn  gymwyso  yr  ymadrodd  at  Iwon  Duw 
yn  ei  air,  "O  her^\'ydd  caledrwydd  ein  calonau"  y  cyfryngodd 
y  Digelwyddog  drwy  Iẃ,  wrth  lefaru  wrthym.  Mae  y  Uwon 
Dwyfol  yn  y  Bibl,  yn  achos  cywilydd  wyneb  a  chalon  i  ni. 
Pa  beth  !  a  oedd  yn  angenrheidiol  i  "  Gadernid  Israel,  yr 
Hwn  ni  ddywed  gelwydd,"  îe,  "yr  Hwn  tì\s  gall  fod  yn  gel- 
wyddog,"  i  wystlo  ei  fraich  Hollalluog,  a'i  sancteiddrwydd, 
coron  ei  ogoniant,  ie,  a'i  fywyd,  ar  wirionedd  ei  dystiolaethau 
i  beri  i  ni  ei  gredu?  "O  chwi  nefoedd,  synwch !  O  chwi 
ddynion,  gwridwch  a  chywilyddiwch!"  Duw  y  gwirionedd 
ei  Hun  y  w  yr  olaf  o  bawb  y  creda  y  dyn  Ef  ar  air  ei  Iẃ ! 
Safodd  Mab  Duw  ei  Hun  mewn  syndod  uwchben  y  weled- 
igaeth  aruthrol  hon !  do,  "  Efe  a  ryfeddodd  o  herwydd  eu 
hangrediniaeth  hwynt"  (Marc  vi.  6),  "ac  a  dristaodd  am 
galedrwydd  eu  calonau  hwynt,  (Marc  iii.  5) ;  ond  nid  yw  yr 
anghredadyn  byth  yn  tristau,  yn  synu,  ac  yn  rhyfeddu  dim 
ato  ei  hun.     Syna  ac  ymddigia  yn  ddirfawr  wrth  ei  gyd- 


64  Kûheleth. 

ddyn  a'i  hanghredo  ef  ar  ei  air  a'i  anrhydedd ;  ystyria  hyny 
^fel  y  sarjjjâd  mwyaf  ellir  ei  fwrw  arno,  pan  y  mae  efe  ei  hun 
yn  sarhau  y  Gwirionedd  Tragwyddol  ei  Hunan,  ac  yn  ei 
"jWneuthur  Ef  yn  gelwyddog!"  "am  na  chrêd  y  dystiolaeth 
a  dystiolaethodd  Efe  am  ei  Fab."  "  Hon  yw  y  ddamnedig- 
aeth,  ddyfod  goleuni  i'r  byd,  a  charu  o  ddynion  y  ty wyllwch 
yn  fwy  na'r  goleuni."  (loan  iii.  19.)  Y  mae  anghrediniaeth 
yn  mysg  y  pechodau,  fel  yr  oedd  brenin  Israel  gynt  yn  mysg 
y  bobl,  "o'i  ysgwyddau  i  fyny  yn  uwch  na  hwynt  olL"  Ar 
wreiddyn  hwn,  yn  nghalon  dyn,  y  mae  bwyell  fawr  y  llwon 
Dwyfol  yn  yr  ysgrythyr  wedi  ei  gosod,  i'w  dori  i  lawr;  ac 
wedi  y  cymyner  i  lawr  y  brenin-bren  hwn  yn  y  galon,  y  mae 
hoU  brenau  gweddill  coed  pechod  ynddi  yn  gwywo,  a'u 
tyfiarit  yn  darfod.  Efe,  anghrediniaeth,  a  gauodd  yr  hên 
genedl  allan  o  wlad  yr  addewid,  ac  a  gwympodd  eu  celan- 
eddau  yn  yr  anialwch.  "  Wrth  bwy  y  digiodd  Efe  ddeugain 
mlynedd?  onid  wrth  y  rhai  ni  chredasant?  Ac  yr  ydym 
ni  yn  gweled  na  allent  hwy  fyned  i  mewn  o  herwydd 
anghrediniaeth."  (Heb.  iii.  18,  19.)  Ac  anghrediniaeth 
sydd  yn  cau  eneidiau  deiliaid  gweinidogaeth  y  gair  allan 
o'r  orphwysfa  dragwyddol  sydd  eto  yn  ol  i  bobl  Dduw. 

2.  Y  mae  y  llwon  dwyfol,  gan  hyny,  wedi  eu  hamcanu 
fel  moddion  nertìwl  i  ddeffroi  yr  annychweledig  i  ystyriaeth  0 
drueni  ei  gyflwr.  Taranau  cryfaf  y  Bibl — "  Taranau  ei 
gadernid  Ef"  ydynt,  "Pan  ddywedwyf  wrth  yr  annuwiol, 
gan  farw  y  byddi  farw."  (Esec.  xxxiii.  14,)  Dyna'r  Ihv,  a  Uẁ 
ar  fater  by wyd  tragwyddol  yr  annuwiol  ydyw,  "  Ti  a  fyddi 
farw  yn  sicr  " — neu,  yn  wir,  yn  wir,  ti  fyddi  farw,  oni  ddych- 
weli.  Y  mae  yn  rhaid  i'r  annuwiol  farw,  neu  mae  yn  rhaid 
i  Dduw  ei  Hun  farw,  dim  ond  un  o'r  ddau  sydd  i  fyw, 
"Oni  ddychwel  yr  annuwiol;"  ond,  "os  yr  annuwiol  a 
ddadrydd  wystl,  ac  a  rydd  yn  ei  ol  yr  hyn  a  dreisiodd,  a 
rhodio  yn  neddfau  y  bywyd,"  gan  ddwyn  felly  ífrwythau 


Gwiriotudd  Duw. 


addas  i  edifeirwclì  a  fFydd,  "gan  fyw  efe  a  fydd  byw,  ni 
bydd  marw."  (Esec.  xxxiiL  15.)  Dyma  obaith  i'r  annuwiol 
eto;  îe,  a  sicrwydd  o  gael  byw  byth,  ond  yn  unig  drwy 
ddychwelyd  o'i  ffordd  ddrygionus.  Dyma  un  o  amcanion 
grasol  y  rhybuddio  drwy  Iẃ.  Y  mae  y  Duw  mawr  yn 
tyngu  yn  ei  lld  na  ddaw  yr  annychweledig — yr  anghred- 
adyn  yn  ei  anghrediniaeth — "i  mewn  i'w  orphwysfa  Ef" 
(Heb.  iii.  11);  nid  aeth  yr  un  erioed,  ac  nid  â  yr  un  byth. 
Y  mae  llwon  Jehofa  yn  sicrhau  pyrth  y  bywyd  yn  erbyn  yr 
anghredadyn. 

4.  Eto,  y  mae  y  Ll%von  Diuyfol  yn  y  gair,  ór  tu  arall,  yn  cy. 
nwys  yr  anogaethau  är  cysuron  cryfaf  igredinwyr  ar  eu  gyrfa 
tiicir  nefoedd.  "Fel  trwy  ddau  beth  dianwadal,  yn  y  rhai 
yr  oedd  yn  anmhosibl  i  Dduw  fod  yn  gelwyddog,  y  gallem 
ni  gael  cysur  cryf,  y  rhai  a  ffoisom  i  gymeryd  gafael  yn  y 
gobaith  a  osodwyd  o'n  blaen."  (Heb.  vi.  16.)  Pan  y  mae 
yr  enaid  dychrynedig  yn  ffoi  am  ei  fywyd  i  gymeryd  gafael 
yn  y  gobaith  a  rydd  yr  efengjl  o'i  flaen  ef— unwaith  yr  elo 
i  mewn  i'r  ddinas  noddfa  hono— amgylchynir  ef  â  chaniadau 
ymwared.  Y  mae  llwon  Duw  oll  fel  cynifer  o  fagnelau 
wedi  eu  gosod  ar  gaer  ei  iachawdwriaeth  i  amddiffyn  a 
diogelu  ei  fy wyd :  "  Gan  fy w,  efe  a  fydd  by w,"  medd  pob 
Ilẃ,  "y  mae  €Ì  fywyd  ef  wedi  ei  rwymo  â  Ilẃ  wrth  fywyd 
Duw  ei  Hun."  Cyfeiria  "gair  y  Ilŵ"  at  bethau  cryfaf  a 
sicraf  natur  i  osod  allan  gademid  trefn  y  cyfamod,  yn  yr 
hwn  y  mae  bywyd  credadyn  wedi  ei  rwymo  "yn  rhwymyn  y 
bywyd,"  gyda'r  Arglwydd  ei  Dduw.  "  Fel  hyn  y  dywed  yr 
Arglwydd,  yr  Hwn  sydd  yn  rhoddi  yr  haul  yn  oleuni  y  dydd, 
defodau  y  Iloer  a'r  sêr  yn  oleuni  y  nos;  yr  Hwn  sydd  yn 
rhwygo  y  môr  jjan  ruo  ei  donau,  Arglwydd  y  Iluoedd  yw  ei 
enw.  Os  cilia  y  defodau  hyny  o'm  gwydd  I,  medd  yr  Ar- 
glwydd,  yna  hâd  Israel  a  baid  a  bod  yn  genedl  ger  fy  mron 
I  yn  dragywydd.     Fel  hyn  y  dywed  yr  Arglwydd,  os  gellir 

5 


é6  RoMeth. 

mesur  y  nefoedd  oddi  uchod,  a  chwilio  sylfeini  y  ddaear 
oddi  isod,  minau  hefyd  a  wrthodaf  hoU  hâd  Israel  am  yr 
hyn  oll  a  wnaethant  hwy,  medd  yr  Arglwydd."  (Jer.  xxxi. 
35~37-)  Unwaith,  wrth  osod  allan  gadernid  trefn  ei  ras  a 
diogelwch  ei  bobl,  cyfeiria  Jehofa  at  y  cyfamod  a  wnaethai 
â  Noa;  fel  yr  oedd  bendithion  y  cyfamod  hwnw  wedi  eu 
sicrhau  i'r  byd  drwy  bob  cenedlaeth  ac  oes.  "  Dros  enyd 
fechan  y'th  adewais,"  medd  Efe  wrth  Seion,  "ond  â  mawr 
drugareddau  y'th  gasglaf.  Mewn  ychydig  soriant  y  cudd- 
iais  fy  wyneb  oddi  wrthyt,  megis  enyd  awr,  ond  â  thrugaredd 
dragwyddol  y  trugarhaf  wrthyt,  medd  yr  Arglwydd,  dy 
Waredydd.  Canys  fel  dyfroedd  Noa  y  mae  hyn  i  mi :  canys 
megis  y  tyngais  nad  elai  dyfroedd  Noa  mwy  dros  y  ddaear, 
felly  y  tyngais  na  ddigiwn  wrthyt,  ac  na'th  geryddwn. 
Canys  y  mynyddoedd  a  giliant,  a'r  bryniau  a  symudant, 
eithr  fy  nhrugaredd  ni  chilia  oddi  wrthyt,  a  chyfamod  fy 
hedd  ni  syfî,  medd  yr  Arglwydd  yr  Hwn  sydd  yn  trugarhau 
wrthyt."  (Esa.  liv.  7-10.)  Cedyrn  natur,  pendefìgion  y 
ddaear,  yw  y  mynyddoedd  a'r  bryniau.  Derbyniasant  eu 
teitlau,  "Y  mynyddoedd  tragwyddol,  a'r  bryniau  oesol," 
oddiwrth  yr  awdurdod  uchaf  (Hab.  iii.  6).  Y  maent  hwy 
yn  aros  ac  yn  parhau  yr  un  fath  o  oes  i  oes.  Y  mae  wyneb 
y  ddaear,  a'r  wlad  o'u  hamgylch,  yn  myned  dan  gyfnewid- 
iadau  yn  barhaus,  dan  law  Uafur  a  chelfyddyd  dyn;  ond  y 
maent  hwy,  y  mynyddoedd,  yn  parhau  yr  un.  Pe  deuai 
Jeremia  yn  awr  i  dalu  ymweliad  a'i  hên  wlad,  efe  a  welai 
fod  Tabor  a  Charmel  yn  gwisgo  yr  un  agwedd  yn  union  a'r 
un  oedd  arnynt  pan  oedd  efe  yn  ysgrifenu  geiriau  ein  testyn ; 
er  mai  prin  y  gallasai  efe  adnabod  wyneb  y  wlad  o'u  ham- 
gylch,  gan  faint  y  cyfnewidiadau  a  wnaed  arni.  Y  mae  y 
mynydd  megis  yn  dwyn  delw  ei  Greawdwr  digyfnewid  ar  ei 
wedd.  Bu  llawer  cenedlaeth  o  ddefaid  a  bugeiliaid  yn  cy- 
niwair  ar  hyd  ei  lechweddau  yn  olynol,  am  oes  ar  ol  oes; 


Gwtrionedd  Duw.  67 


ond  ni  bu  iddo  ef,  y  mynydd,  ragflaenor  erioed,  ac  ni  bydd 
iddo  olynydd  byth  ychwaith.  Taflodd  llawer  gauaf  fantell 
dew  o  eira  dros  ei  ysgwyddau,  ond  nid  oedd  yn  eira  tra- 
gwyddol;  toddodd  dylanwad  y  gwanwyn  yr  eira  ymaith, 
fel  y  rhedai  yn  ddagrau  dros  ei  ruddiau  crych ;  ond  yr  oedd 
efe  yn  aros  yr  un.  Cuddiwyd  ei  goryn  o'r  golwg  dan  lèni  . 
tewion  o  niwl  laweroedd  o  weithiau ;  chwythodd  yr  awelon  y 
niwl  ymaith,  ond  yno  yr  erys  y  mynydd  yr  un  fath  drwy  yr 
oesau.  Gorphwysodd  llawer  cwmwl  blinedig  dan  ei  faich  h 
ar  ei  ysgwydd;  gwlawiodd  pob  cwmwl  ei  hun  i  ddiflaniad, 
ond  deil  y  mynydd  ei  ysgwyddau  Uydain  yn  orphwysfanau 
i  gymylau  oes  ar  ol  oes.  Hên  fynyddoedd  hybarch,  patri- 
archiaid  a  phendefigion  y  ddaear,  a  aroswch  chwithau  ar 
eich  gorsafleoedd  cedym,  heb  ysgogi,  yn  oes  oesoedd  ?  Na, 
"Y  mynyddoedd  a  giliant,  a'r  bryniau  a  symudant!"  Teifl 
nerthoedd  goruchwyliaeth  y  dydd  mawr  a  ddaw  hwythau  V 
hefyd  oddiar  eu  gwadnau,  a  Ue  ni  cheir  iddynt.  Daw  oes 
htr  y  cyfamod  â  Noa  i  ben ;  tymorau  hau  a  medi  yn  darfod ; 
deddfau  gwanwyn  a  hâf,  cynauaf  a  gauaf,  yn  rhoddi  i  fyny 
eu  swydd  am  byth :  darfodedigaeth  derfynol  wedi  ei  dwyn 
ar  bob  peth,  a  môr  na  mynydd  ni  bydd  mwyach,  ac  ni  bydd 
amser  mwyach ;  heuliau  y  nefoedd  wedi  diffbdd,  a'i  myrdd 
miliynau  o  sêr  wedi  syrthio  a  diflanu  am  byth  bythoedd ! 
le;  ond,  "Fy  nhrugaredd  ni  chilia,  a  chyfamod  fy  hedd  ni 
syfl,  medd  yr  Arglwydd,  yr  Hwn  sydd  yn  trugarhau  wrthyt" 
Saif  y  cyfamod,  a'r  drefn  a  gadarnhaodd  Efe  â'i  Iwon  yn 
Nghrist  lesu  cyn  bod  y  byd,  pan  syrthio  trefn  natur  yn  ei 
gwedd  bresenol  i  ddinystr  a  darfodiad.  "  Dyrchefwch  eich 
llygaid  tua'r  nefoedd,  ac  edrychwch  ar  y  ddaear  isod;  canys 
y  nefoedd  a  ddarfyddant  fel  mŵg,  a'r  ddaear  a  heneiddia 
fel  dilledyn,  a'i  phreswylwyr  yr  un  modd  a  fyddant  feirw; 
ond  fy  iachawdwriaeth  I  a  fydd  byth,  a'm  cyfiawnder  nl 
dderfydd.    (Esa.  li.  6.)    Nid  rhyfedd  i  bêr  ganiedydd  Israel, 


6S  RoMeth. 

yn  yr  olwg  ar  gadernid  tragwyddol  y  cyfamod  hedd,  anadlu 
ei  enaid  allan,  wrth  farw,  yn  acenion  melusion  ei  gân  ddi- 
weddaf.  Pan  yn  dodi  ei  goron  ddaearol  heibio,  yn  gollwng 
ei  deyrnwialen  freninol  o'i  law  am  byth,  gan  adael  ei  orsedd 
yn  wâg  i'w  olynydd,  gwnai  hyny  dan  ganu  y  peniU  melusaf 
a  gyfansoddasai  efe  erioed :  "  Cyfamod  tragwyddol  a  wnaeth 
Efe  â  mi,  wedi  ei  luniaethu  yn  hoUol  ac  yn  sicr;  canys  fy 
hoU  iachawdwriaeth,  a'm  hoU  ddymuniad  yw."  (2  Sam. 
xxiii.  5.)  Y  mae  trefn  cyfamod  yr  iachawdwriaeth  yn 
Nghrist  mor  ddigyfnewid  â  natur,  ac  mor  barhaus  â  bywyd 
a  chariad  y  Jehofa  tragwyddol  ei  Hun.  I  fynwes  y  cyfamod 
hwn  y  mae  yr  efengyl  yn  galw  ac  yn  gwahodd  eneidiau 
euog  a  choUedig  i'w  cuddio  a'u  cadw  byth.  "  Deuwch  ataf, 
gwrandewch,  a  bydd  byw  eich  enaid,  a  mi  a  wnaf  gyfamod 
tragwyddol  â  chwi;  sef  sicr  drugareddau  Dafydd."     (Esa, 

lv.  3.) 

Beth  a  welwn  ni  yn,  ac  a  ddywedwn  ni  wrth  y  pethau 
hyn? 

1.  Ni  a  welwn,  fel  y  crybwyllwyd  o'r  blaen,  fawr  "  Ddaioni 
a  charedigrwydd  Duw,  ein  Hachubwr,  tuag  at  ddyn  " — tuag 
at  ddyn,  yr  iselaf  a'r  gwaelaf,  fe  ddichon,  o  hoU  ddeiliaid  ei 
lywodraeth  foesol.  "  Dyn,  yr  hwn  sydd  brŷf j  mab  dyn,  yr 
hwn  sydd  abwydyn" — y  creadur  "anniolchgar  a  drwg." 
"Lle  yr  amlhaodd"  annheilyngdod  a  thrueni,  y  "rhagor 
amlhaodd  gras"  a  chariad;  "Efe  a  anfonodd  ei  Fab  ei 
Hun,  wedi  ei  wneuthur  o  wraig,  yn  nghyffelybiaeth  cnawd 
peçhadurus"  dyn,  i  fyw  a  marw,  ufuddhau  a  dioddef  drosto. 
Rhoddodd  "Addewidion  mawr.iawn  a  gwerthfawr"  iddo, 
wedi  eu  cadarnhau  a'u  selio  â'i  Iwon  lawer.  Gwnaeth  gy- 
maint  er  ac  i  ddyn,  fel  y  mae  yn  gofyn  uwch  ei  ben,  "  Beth 
oedd  yn  ychwaneg  i'w  wneuthur  nag  a  wnaethum  iddo?" 
(Esa.  V.  4.)  Gwnaeth  lawer  yn  ychwaneg  iddo  ef  nag  a 
wnaeth  i'r  angel  syrthiedig.     Gadawodd  hwnw,  wedi  iddo 


Oitnrìoneàd  Duw.  69 


golH  ei  ddechreuad  a  "gadael  ei  drigfa  ei  hun,"  heb  un 
ddarpariaeth  i'w  adferu.  Ni  alwodd  byth  ar  ei  ol,  ac  ni 
ddywedodd  air  wrtho;  ond  y  mae  sŵn  ymysgaroedd  ei 
dosturiaethau  yn  rhuo  ar  ol  y  dyn  i'w  glywed  yn  awelon  y 
ddaear  o  ddydd  ei  gwymp  ef  hyd  y  dydd  hwn,  a'i  alwadau 
yn  adseinio  yn  ei  chreigiau  yn  barhaus.  Daeth  y  Bugail 
Da  ar  ol  y  ddafad  gyfrgoUedig  hon  (dynoliaeth)  i  anialwch 
ei  cholledigaeth,  i  chwilio  am  dani.  Nid  rhyw  ffigyrau 
barddonol  ydyw  ymadroddion  fel  hyn,  ond  ffeithiau  wedi 
eu  sicrhau  â  llwon  Duw  ei  Hun. 

2.  Yr  ydym  yn  gweled  natur  ysgeler  a  thuedd  ddinystriol 
*nghrediniaeth,  fel  y  mae  yn  cynyg  yn  uniongyrchol  at 
fywyd  "y  Brenin,  enw  yr  Hwn  yw  Arglwydd  y  lluoedd." 
"Yr  hwn  nid  yw  yn  credu,  a'i  gwnaeth  Ef  yn  gelwyddog," 
îe,  yn  anudonwr!  a  dyna  deyrnfradwriaeth— cynyg  atfywyd 
charcuter  yr  Anfeidrol!  "A  ddywedir  wrth  frenin,  Dryg- 
ionus  ydwyt?  neu  wrth  dywysogion,  Annuwiol  ydych?"  Y 
mae  líaweroedd  o  freninoedd  drygionus,  ac  o  dywysogion 
annuwiol  wedi  bod  ac  yn  bod  yn  y  byd,  y  byddai,  gan 
hyny,  yn  eithaf  priodol  dy wedyd  felly  wrthynt,  megis  y  dy- 
wedodd  Elias  wrth  Ahab,  a  Jeremia  wrth  Coniah,  brenin 
Juda,  a'i  dy wysogion ;  ond  yn  anaml  iawn  y  meiddia  iieb 
ddywedyd  y  fath  wirionedd  wrth  freninoedd  a  thywysogion. 
Ond  y  mae  pob  anghredadyn  yn  meiddio  dywedyd  bob 
dydd  yn  ngwyneb  y  gwirionedd  ei  Hun,  "Celwjddog 
ydwyt!"  Y  mae  yn  cau  ei  Fibl  bob  tro  y  cymero  ef  yn  ei 
law  i'w  ddarllen,  gan  ddywedyd,  "Celwyddog  ydwyt!" 
Felly  y  dywed  ar  derfyn  pob  Sabbath,  ar  ol  gwrando  yr 
efengyl — "Celwydd  i  gyd!"  "Yr  hwn  nid  yw  yn  credu, 
a'i  gwnaeth  Ef  yn  gelwyddog,  am  na  chredodd  y  dystiolaeth 
a  dystiolaethodd  Duw  am  ei  Fab." 

3.  Yr  ydym  yn  gweled  cysondeb  y  drefn  o  gysylltu  coll- 
edigaeth  dynion  yn  ngwlad  yr  efengyl,  âg  anghrcdiniaeth, 


70  RoheUth. 

ac  âg  anghrediniaeth  yn  unig,  fel  yr  unig  achos  o  honi,  a'r 
rheswm  am  dani.  "Hon  yw  y  ddamnedigaeth,  ddyfod 
goleuni  i'r  byd,  a  charu  o  ddynion  y  tywyllwch  yn  fwy  na'r 
goleuni."  (loan  iii.  19.)  "Yr  hwn  nid  yw  yn  credu  a 
ddamniwyd  eisioes."  "  Yr  hwn  nid  yw  yn  credu,  ni  wêl 
fywyd,  eithr  y  mae  digofaint  Duw  yn  aros  arno  ef."  O 
herwydd  eu  hanghrediniaeth  y  cauwyd  y  genedl  a  wared- 
wyd  o'r  Aiffl  allan  o'r  Ganaan  ddaearol.  "  Yr  ydym  ni  yn 
gweled  na  allent  hwy  fyned  i  mewn  o  herwydd  anghredin- 
iaeth."  (Heb.  iii.  19.)  Gallasent,  a  chawsent  fyned  i  mewn, 
wedi  eu  holl  rwgnachrwydd,  eu  tuchan,  a'u  gwrthryfel  yn 
yr  anialwch,  oni  buasai  eu  hanghrediniaeth.  "Wrth  bwy 
y  tyngodd  Efe  na  chaent  hwy  fyned  i  mewn  i'w  orphwysfa 
Ef?  Onid  wrth  y  rhai  ni  chredasant?"  (Heb.  iii.  18.)  Yr 
hyn  a'u  cauodd  hwy  allan  o'r  orphwysfa  dymorol  hono, 
sydd  yn  cau  anghredinwyr  gwlad  efengyl  allan  o'r  orphwysfa 
dragwyddol.  Yr  un  modd,  o'r  tu  arall,  cysylltir  cyfiawnhad 
a  chadwedigaeth  pechadur,  yn  nhrefn  yr  efengyl,  â  flfydd, 
ac  â  ffydd  yn  unig. 


PREGETH    Y. 


CARIAD      DUW. 


"Vr  hwn  nid  yw  yn  caru,  nid  adnabu  Dduw:  oblegid  Duw,  cariad 
yw.     Yn  hyn  yr  eglurwyd  cariad  Duw  tuag  atora  ni,  oblegid  danfon 

0  Dduw  ei  unig-anedig  Fab  i'r  byd,  fel  y  byddem  fyw  trwyddo  Ef. 
Yn  hyn  y  mae  cariad  ;  nid  am  i  ni  garu  Duw,  ond  am  iddo  Ef  ein 
caru  ni,  ac  anfon  ei  Fab  i  fod  yn  iawn  dros  ein  pechodau." — 

1  loan  iv.  8-10, 

BuASAi  yn  bur  naturiol  i  ni  ddisgwyl  cael  "Y  dysgybl 
yr  oedd  yr  lesu  yn  ei  garu,"  yr  hwn  a  bwysasai  ar  fynwas 
y  cariad  ymgnawdoledig  ei  hun  ar  Swper,  yr  hwn  a  yfasai 
mor  helaeth  o'r  fîynon  hono,  yn  son  llawer  am  gariad,  ac 
felly  y  mae  efe.  Ysgrifenodd  loan  ei  efengyl  a'i  epistolau 
megis  â  chariad ;  ni  chanai  ei  delyn  ef  unrhyw  ganiadau 
ond  caniadau  cariad.  Nid  efe  oedd  y  cyntaf  a  soniasai 
am  garíad  Duw ;  ond  ei  bin  ef  a  anrhŷdeddwyd  â'r  ragor- 
fraint  o  roddi  yn  gyntaf  oll  y  syniad  goruchel  hwn  am 
dano — "  Duw,  Cariad  yw."  Ymadrodd  sydd  megis  yn 
cymeryd  y  goron  freninol  i  deymasu  yn  nghalon  ac  yn 
nuwinyddiaeth  yr  eglwys  byth  er  pan  ddisgynodd  efe  oddi 
wrth  bin  yr  ysgrifenydd  cariadlawn  hwn. 

Mae  tri  ymadrodd  yn  y  Testament  Newydd  yn  datguddio 


72  Roheleth. 

i  ni  yr  hyn  yw  Duw — "Yspryd  yw  Duw"  (loan  iv.  24); 
"Goleuni  yw  Duw"  (loan  i.  5);  a'r  ymadrodd  yn  y  testyn, 
"Duw,  cariad  yw."  Llefarwyd  y  cyntaf  gan  "yr  unig- 
anedig  Fab,  yr  hwn  sydd  yn  mynwes  y  Tad,"  ac  a  ddaeth 
i'w  "  hysbysu "  Ef  i'r  byd ;  yr  ail  gan  yr  apostol  hwn,  fel 
"cenadwri"  a  dderbyniasai  efe  gan  yr  Arglwydd  lesu  i'w 
hysbysu  i'r  eglwys ;  a'r  olaf,  fel  tystiolaeth  ysprydoledig  loan 
ei  hun  am  Dduw.  Llefarwyd  y  cyntaf  am  Dduw  yn  natur  ei 
Hanfod  fel  unig  wir  wrthddrych  addoliad,  er  dysgu  pa  fath 
addoliad  ac  addolwyr  sydd  weddus  iddo,  a  chymeradwy 
ganddo;  canys  addoli  oedd  pwnc  yr  ymddyddan  rhwng 
Crist  a'r  wraig  o  Samaria  ar  y  pryd.  Yr  oedd  ysprydol- 
rwydd  Duw  wedi  ei  ddysgu  mewn  ymadroddion  arwydd- 
ocaol  o'r  peth  yn  yr  Hên  Destament;  ond  yn  yr  ymddy- 
ddan  rhyfedd  hwnw  wrth  ffynon  Jacob  y  deorwyd  sylwedd 
y  ddysgeidiaeth  hono  i'r  un  ymadrodd  hwn — "  Yspryd  yw 
Duw." 

Ymadrodd  cyffelybiaethol  yw  yr  ail,  yn  gosod  allan,  nid 
natur  Jehofa,  fel  y  cyntaf,  ond  ei  garacter  moesol — 
"Goleuni  yw  Duw,  ac  nid  oes  ynddo  ddim  tywyllwch." 
Purdeb,  heb  ynddo  ddim  yn  groes  i  hyny ;  sancteiddrwydd, 
"ac  nid  sanctaidd  neb  fel  Efe;"  cyfiawnder,  "ac  nid  oes 
anghyfiawnder  gydag  Ef."  Perffeithgwbl  o  wybodaeth,  nad 
oes  dim  yn  guddiedig  oddiwrtho.  Yn  yr  ymadrodd  hwn 
gosodir  ef  allan,  yn  benaf,  fel  gwrthddrych  i  ni  ymestyn  at 
ymdebygoli  iddo — i  fod  "yn  ddilynwyr  Duw  fel  plant 
anwyl."  "  Eithr  megis  y  mae  y  neb  a'ch  galwodd  chwi  yn 
sanctaidd,  byddwch  chwithau  hefyd  sanctaidd  yn  mhob 
ymarweddiad;  oblegid  y  mae  yn  ysgrifenedig,  Byddwch 
sanctaidd,  canys  sanctaidd  ydwyf  fi."  (i  Petr  i,  15,  16.) 
Hyn  hefyd  a  gymellir  gan  loan  ar  y  saint  yn  y  geiriau 
cysylltiadol  â'r  ymadrodd ;  anog  y  saint  y  mae  efe  i  rodio 
yn  y  goleuni,  i  fyw  yn  unol  â'u  proffes,  canys  "Goleuni  yw 


Cariad  Duw.  73 


Duw,"  yr  Hwn  y  proffesent  eu  bod  yn  blant  ac  yn  ddilyn- 
wyr  iddo. 

Y  mae  yr  ymadrodd  yn  y  testyn,  "  Duw,  cariad  yw,"*  yn 
gosod  allan  ansawdd  ysprydol — ansawdd  calon  Jehofa. 
Yraadrodd  beiddgar  yw'r  ymadrodd  "calon  Duw;"  ond  y 
mae  yn  ymadrodd  ysgrj'thyrol,  ac  yn  ymadrodd  a  ddefn- 
yddia  Efe  ei  Hun  yn  fynych  yn  ei  Air ;  gan  hyny,  mae  yn 
gyfreithlawn  i  ninau  ei  arfer.  Anog  y  saint  i  gariad,  i 
garu  eu  gilydd,  y  mae'r  apostol.  Yr  oedd  loan,  yn  ei 
ddyddiau  olaf,  yn  debyg  iawn  i'w  Arglwydd  yn  ei  ddyddiau 
olaf  Ef.  Prif  fater  ei  ymddyddan  gyda'i  ddysgyblion,  a'r 
brif  siars  a  roddai  Efe  iddynt  cyn  eu  gadael  oedd,  ar 
"  Garu  o  honynt  eu  gilydd,  megis  y  carai  Efe  hwynt." 
Felly  loan  yntau,  yn  ei  ddyddiau  olaf,  yn  Uawn  o'r  yspryd 
yr  yfasai  Efe  o  hono  ddeunaw  mlynedd  a  deugain  cyn  ys- 
grifenu  yr  epistol  hwn,  pan  yn  gwrando  cyfarchiad  olaf  ei 
Arglwydd  yn'yr  oruwch-ystafell,  efe  a'i  tywallta  fel  olew 
sanctaidd  i  eneinio  y  saint  âg  ef  cyn  iddo  eu  gadael  a 
myned  i  wlad  y  cariad  perfîaith  a  thragwyddol.  "Anwylyd, 
carwn  ein  gilydd.  Cariad,  o  Dduw  y  mae ;  a  phob  un  ar 
sydd  yn  caru,  o  Dduw  y  ganwyd  ef,  ac  y  mae  efe  yn  adna- 
bod  Duw.  Yr  hwn  nid  yw  yn  caru,  nid  adnabu  Dduw ; 
oblegid  Duw,  cariad  yw."  Egyr  y  geiriau  feusydd  eang 
a  thoreithiog  o'n  blaen.     Yn 

1.  Mai  adnabyddiaeth  o  Dduw  ydyw  gwreiddyn  y  cariad 
y  sonia  yr  ajx)stol  am  dano,  ac  a  gymellir  ganddo  ar  y 
saint  fel  eu  dyledswydd  tuag  at  eu  gilydd. 

2.  Mai  y  prawf  goreu  fod  un  yn  adnabod  ac  yn  caru 
Duw  yw,  ei  fod  yn  caru  plant  Duw  ;  dwg  yr  apostol  y 
syniad  hwn  yn  mlaen  drachefn  a  thrachefn  yn  yr  epistol, 

3.  O'r  tu  arall,  bod  amddifadrwydd  o'r  cariad  hwn  at 
blant  Duw,  yn  brawf  sicr  o  amddifadrwydd  enaid  o'i  adna- 
byddiaeth  o  Dduw  a  chariad  ato. 


74  Roheleth. 

4.  Bod  yr  adnabyddiaeth  o  Dduw  sydd  yn  cynyrchu  y 
cariad  hwn  at  eu  gilydd  yn  eneidiau  y  saint,  yn  cynwys  syl- 
weddoliad  yn  y  meddwl  o  wirionedd  y  dystiolaeth  hon  am 
dano,  "  Duw,  cariad  yw."  Crediniaeth  gyfFredinol  o'r  gwir- 
ionedd  hwn  a  laddai  holl  elyniaeth  y  byd  yn  erbyn  Duw, 
ac  a'i  llanwai  â  chariad  tuag  ato,  ac  a  glymai  galonau  dyn- 
ion  wrth  eu  gilydd  â  "  rhwymyn  perfiFeithrwydd,  yr  hwn  yw 
cariad." 

5.  Mai  yr  ystyriaeth  o  gariad  anfeidrol  Duw  tuag  atom 
ni  yn  anfoniad  ei  Fab  i  fod  yn  iawn  dros  ein  pechodau  ni, 
ydyw  y  moddion  effeithiol  i  ddyfod  i'r  adnabyddiaeth  hon  o 
hono  Ef,  ac  i  brofiad  a  meddiant  o'r  cariad  Cristionogol 
hwn  tuag  ato  Ef  a  thuag  at  ei  blant  Ef. 

Ni  chynygir  olrhain  y  materion  yna  yn  mhellach  yn  awr, 
ond  disgynwn  ar  y  dystiolaeth  a  ddwg  y  testyn  am  Dduw, 
a'r  prawf  a  rydd  o'r  dystiolaeth  hono. 

I,  Y  Dystiolaeth. — "  Duw,  cariad  yw^  Beth  mae'r 
dystiolaeth  hon  yn  gynwys  ? 

I .  Mai  yn  y  briodoledd  hoti,  ei  Gariad,  y  7nae  Efe  ei  Hun 
yn  benaf  yn  ynwgoneddu,  "  Efe  a  lonydda,  a  ymfoddlona,  a 
ymddigona,  ac  a  ymddigrifa  yn  ei  gariad."  (Seph.  iii.  17.) 
Yn  Nuw  yn  unig  y  mae  dedwyddwch,  yn  gystal  a  phob 
mawredd,  yn  berffaith  yn  ei  raddau,  fel  na  all  fod  cynydd 
na  Ileihad  yn  perthyn  iddo.  Y  mae  dedwyddwch  saint  ac 
angelion  yn  y  nefoedd  yn  Ilawn,  ac  yn  Ilenwi  dymuniadau 
pob  un ;  ond  y  mae  yr  un  pryd,  ar  gynydd  parhaus,  ac  fe  â 
ar  gynydd  byth ;  fel  y  cynyddo  eu  gwybodaeth  am  Dduw, 
a'u  hadnabyddiaeth  o  hono,  fe  gynydda  eu  dedwyddwch 
hefyd — "  Myned  i  mewn  i  lawenydd  eu  Harglwydd "  y 
byddant  hwy  byth.  Ond  y  mae  gwybodaeth  Duw  yn 
HoIIwybodaeth,  ei  adnabyddiaeth  Ef  o  hono  ei  Hun  yn 
berffaith,  ac  y  mae  ei  ddedwyddwch  Ef  ynddo  ei  Hun  yn 
berffaith,  yn  anfeidrol  felly.     Yr  oedd  felly  erioed,  ac  fe 


Cariad  Duw.  75 

fydd  felly  byth.  Y  mae  pob  priodoledd  yn  y  perffeithrwydd 
o  honi  ynddo,  a  phob  un  yn  elfen  dedwyddwch  iddo ;  ond 
yn  benaf,  ei  gariad.  Nid  yn  ei  fod  yn  Hollalluog,  yn  HoU- 
wybodol,  yn  HoUbresenol,  &c.,  y  mae  Efe  yn  ymogoneddu 
ynddo  ei  Hun  yn  benaf,  ond  yn  nghyflawnder  anfeidrol  ei 
gariad.  Ymgyfenwa  yn  Dduw  HoUalluog,  HoUwybodol, 
Hollbresenol,  yr  unig  ddoeth  Dduw,  &c. ;  ond  ni  ddywedir 
— Duw,  Hollalluowgrwydd,  neu  Hollwybodaeth,  neu  Holl- 
bresenoldeb,  &c.,  yw — Cariad  oedd  i  gael  y  Ue  blaenaf  hwn 
yn  y  datguddiad  o'i  enw  mawr — "  Dmo,  cariad  yw."  Eto, 
geilw  ei  Hun  "  Y  Duw  tnigarog  a  graslawn, "  "  Duw  pob 
gras,"  "Duw'r  amynedd;"  ond  ni  ddywedir,  Duw,  trugaredd 
yw,  gras  yw,  neu  amynedd  yw;  íîrydiau  o'i  gariad  yw  ei 
drugaredd,  ei  ras,  a'i  amynedd;  Cariad  yw  eu  fFynonell 
wreiddiol  hwy. 

2.  Mai  y  Cariad  D^iyfol  yw  ffynan  wretddiol  bodoliaeth. 
"  O  herwydd  dy  ewyllys  di  (dy  ewyllys  da  di,  dy  garedig- 
rwydd  di)  y  maent,  ac  y  crewyd  hwynt "  ydyw  iaith  y  gân 
nefol  gyda  golwg  ar  bob  peth  sydd  yn  bodoli — "y  nefoedd 
a'r  ddaear,  y  môr,  a'r  hyn  oll  sydd  ynddynt."  (Dat.  iv.  11.) 
Megis  pe  dywedent,  i  gariad — i  garedigrwydd  "Yr  Hwn 
sydd  yn  eistedd  ar  yr  orseddfainc,"  yn  unig,  yr  ydym  ni 
yn  ddyledus  am  ein  bodoliaeth  i  fwynhau  gwynfyd  a 
dedwyddwch  y  cyflwr  gogoneddus  hwn.  Efe  a  ewyllysiodd 
eu  creu  am  ei  fod  yn  caru  bodoliaeth — yn  caru  bodoliaeth 
ynddo  ei  Hun.  Nid  mai  cariad  yw  gwreiddyn  neu  achos- 
ydd  y  fodoliaeth  Ddwyfol  a  olygir,  ni  all  fod  achos  i'r  fodol- 
iaeth  sydd  er  tragwyddoldeb ;  ond  y  fodoliaeth  grëedig, 
rhaid  fod  achos  cyntaf  iddi  hi,  a'r  achos  hwnw  yw  y  Bôd 
tragwyddol,  a'r  achos  hwnw  ynddo  Ef  ydyw,  yr  hyn  yja 
Efe,  a  "Duw,  cariad  yw."  Nid  oedd  gan  gyfiawnder  ddim 
i'w  ddyweyd  ar  gwestiwn  y  creu ;  buasai  yr  un  mor  gyfiawn 
iddo  beidio  creu  dim  oU  a  greodd  Efe,  ag  oedd  iddo  eu 


76  Roheleth. 

creu  hwynt;  nid  oedd  dan  un  rwymedigaeth  i  wneyd, 
nac  i  beidio  gwneyd.  Yr  oedd  Efe  hefyd  yn  gymaint 
uwchlaw  angen  am  greadigaeth  a  chreaduriaid  ag  oedd  Efe 
uwchlaw  rhwymedigaeth  a  dyled ;  o'i  gariad  a'i  ewyllys  da 
yn  unig,  gan  hyny,  y  creodd  Efe  bob  peth,  yn  Uestri  i'w 
llenwi  â'i  ddaioni  a'i  garedigrwydd.  Gwreichion  o  dân  ei 
gariad  Ef  yw  holl  sêr  y  nefoedd;  defnynau  o  eigion  an- 
feidrol  y  cariad  tragwyddol  ydyw  holl  elfenau  natur ;  a  llestr 
i  dderbyn  o'r  cariad  hwnw  ydyw  pob  creadur — "Z>«w, 
cariad  ywr 

3.  Cariad,  meum  gwahanol  agweddau  0  hono,  yw  holl 
oruchwyliaethau  ei  lywodraeth  ar  y  hyd.  Llywodraethu 
mewn  cariad  y  mae  Efe,  yn  gystal  ag  mewn  cyfìawnder. 
Pan  y  mae  gwedd  o  ŵg  a  soriant  ar  oruchwyliaeth  o'i 
eiddo,  cariad  yn  gwgu  ydyw.  Am  ei  fod  yn  caru  daioni, 
Ues,  a  dedwyddwch  ei  greadur,  y  mae  Efe  yn  anfoddlon,  ac 
yn  dangos  anfoddlonrwydd  tuag  at  bob  peth  a  dueddo  i'w 
niweidio  a'i  wneyd  yn  druenus.  Y  mae  pechod  yn  elyn 
mawr  i  iawn  drefn  ei  lywodraeth,  a  dedwyddwch  y  deiliaid, 
yn  aflonyddu  ar  ei  heddwch  hi,  yn  yspeilydd  ei  hiawnderau 
hi;  ac  am  hyny,  o  angenrheidrwydd  ei  natur,  y  mae  cariad 
yn  ei  gasau  ac  yn  gwgu  arno,  ac  ar  y  creadur  sydd  yn  ei 
garu  ac  yn  byw  ynddo.  Ni  fu  y  cariad  tragwyddol  yn  ddlg 
wrth  un  creadur  erioed,  fel  creadur ;  ond  fel  troseddwr  y 
mae  Efe  yn  gwgu  arno.  Am  eu  bod  yn  caru  ac  yn  gwneu- 
thur  celwydd  yn  unig  y  mae  Efe  yn  ddtg  wrth  yr  angelion 
ni  chadwasant  eu  dechreuad,  a  dynion  coUedig  yr  un  modd. 
Ei  gariad  at  gyfiawnder  ac  iawn  drefn  yn  ei  Iywodraeth,  at 
ddiogelwch  a  dedwyddwch  ei  ufudd  ddeiliaid,  sydd  yn  gofyn 
carcharu  a  chospi  y  troseddwyr.  Y  mae  ocheneidiau  a 
thrueni  gwlad  y  golledigaeth  dragwyddol,  yn  gystal  a  chan- 
iadau  a  dedwyddwch  y  nefoedd,  yn  cyhoeddi  y  gwirionedd 
mawr — "  Duw,  cariad  yw," 


Cariad  Duw.  %% 

4.  Cariad  yiv  deddf  fawr  ei  lywodraeth  foesol.  Y  cyntaf 
o'r  hoU  orchymynion  y w,  "  Cly w,  Israel ;  yr  Arglwydd  ein 
Duw,  un  Arglwydd  y w :  a  châr  yr  Arglwydd  dy  Dduw  â'th 
holl  galon,  ac  à'th  hoU  enaid,  ac  â'th  hoU  feddwl,  ac  â'th 
holl  nerth,  Hwn  yw  y  gorchymyn  cyntaf.  A'r  ail  sydd 
gyffelyb  iddo;  Câr  dy  gymydog  fel  ti  dy  hun.  Nid  oes 
orchymyn  arall  mwy  na'r  rhai  hyn."  (Marc  xii.  29-31.) 
"Cyflawnder  y  gyfraith  yw  cariad."  (Rhuf.  xiii.  10.)  "  Y 
mae  y  ddeddf  yn  sanctaidd,  a'r  gorchymyn  yn  sanctaidd, 
yn  gyfiawn,  ac  yn  dda."  (Rhuf.  vii.  12.)  Ond  os  mynir 
cael  ateb  mewn  un  gair  i'r  gofyniad,  Beth  yw  y  gyfraith  ? 
Beth  yw  ei  sylwedd?  Y  gair  a  rydd  yr  ateb  goreu  i'r 
cwestiwn  ydyw  Cariad,  canys  cariad  ydyw  ei  sylwedd— ei 
chyflawnder  hi.  Y  mae  yn  llawer  haws  i  greadur  euog 
gredu  fod  Duw  yn  gyfiawn  a  sanctaidd,  na  chredu  ei  fod  Ef 
yn  drugarog  ac  yn  raslawn ;  meddwl  fod  Duw  yn  ei  gasau, 
na  meddwl  ei  fod  yn  ei  garu.  Yr  un  modd  am  y  gyfraith ; 
dywed  ei  gydwybod  wrtho  ei  bod  hi  yn  gyfiawn  ac  yn 
sanctaidd ;  ond  ni  fedd  syniad  am  dani  fel  cyfraith  cariad, 
am  ei  bod  hi  yn  ei  fygwth,  ac  yn  ei  gondemnio  ef  yn  ei 
gydwybod  ei  hun.  Yr  un  yw  Duw  a'i  gyfraith,  Dmc,  cariad 
yw,  a'i  gyfraith,  cariad  yw ;  "  Canys  yr  holl  ddeddf  a  gyf- 
lawnir  mewn  un  gair,  sef  yn  hwn,  Câr  dy  gymydog  fel  ti  dy 
hun."  (Gal.  v.  14.)  Y  mae  y  gorchymyn  mawr  cyntaf 
o'r  gyfraith  yn  rhwymo  calon  y  creadur  wrth  ei  Greawdwr 
"i'w  garu  Ef  â'i  hoU  galon,  â'i  holl  nerth,"  fel  y  daioni 
penaf,  a'r  caríad  tragwyddol  ei  Hun ;  a'r  ail  orchymyn  yn 
rhwymo  calonau  y  creaduriaid  wrth  eu  gilydd,  â'r  un 
rhwymyn,  Cariad,  gan  erchi  i'r  naiU  i  garu  y  Uall  fel  ef  ei 
hunan.  Fel  y  mae  cyfraith  y  dysgyrchiad  yn  y  byd  natur- 
iol,  yn  rhwymo  planedau  a  heuliau  wrth  eu  gilydd,  ac  yn 
cadwyno  holl  gysawdiau  y  cread  y  naill  wrth  y  llall,  felly  y 
mae  cyfraith  cariad  yn  y  lywodraeth  foesol,  yn  rhwymo 


^8  Rohehth. 

calonau  el  deiliaid  wrth  y  cariad  anfeidrol  ei  Hun,  fel  eu 
canolbwnc,  ac  wrth  eu  gilydd  hefyd,  i  gyd-droi  megis  o 
amgylch  ei  orseddfainc  Ef,  i  gydymhyfrydu  ynddo  byth. 
Cariad  yn  llefaru  mewn  cyfiawnder  oedd  ar  Sinai;  cariad 
oedd  yn  ymguddio  yn  y  cwmwl,  y  tywyilẁch,  a'r  dymestl 
yno :  "  Gwrandewais  di  yn  nirgelwch  y  daran"  (Salm  lxxxii. 
7).  Medd  yr  Arglwydd  wrth  ei  bobl  Israel,  "  Pan  elwaist 
arnaf  mewn  cyfyngder  a  dychrynfeydd  marwolaeth,  dan 
weinidogaeth  arswydlawn  dydd  y  gymanfa,  mi  a'th  wran- 
dewais."  "  Gwrandewais  di  pan  oeddwn  yn  Uefaru  wrthyt 
yn  nirgelwch  y  daran.  Daeth  dy  lef  di  ataf  drwy  y  daran 
ofnadwy  hono.  Yr  oedd  fy  nghariad  atat  yn  lluniaru  ac 
yn  tymeru  y  daran  a'r  dymestl,  fel  na  byddai  y  brofedigaeth 
uwchlaw  yr  hyn  a  allesit  ei  dwyn."  "  Yr  Arglwydd  a  ddaeth 
allan  o  Sinai,  ac  a  gododd  o  Seir  iddynt  (medd  Moses),  ym- 
lewyrchodd  o  fynydd  Paran,  ac  Efe  a  ddaeth  gyda  myrdd- 
iwn  o  saint,  a  thanllyd  gyfraith  o'i  ddeheulaw  iddynt." 
(Deut.  xxxiii.  2.)  Sylwer  ar  y  geiriau  nesaf  (adn.  3), 
"  Caru  y  mae  Efe  y  bobl,  ei  holl  saint  ydynt  yn  dy  law." 
Am  ei  fod  yn  caru  y  bobl  y  daeth  Efe  "  allan  o  Sinai  a 
thanllyd  gyfraith  o'i  ddeheulaw  iddynt."  Pregethu  yr 
athrawiaeth  fawr,  "  Duw,  cariad  yw,"  yr  oedd  pob  mellten  a 
tharan,  y  cwmwl  dudew,  y  dymestl  gref,  a'r  tân  mawr  hyd 
entrych  nefoedd,  a  phob  gorchymyn  o'r  "  gyfraith  danllyd," 
yr  un  modd,  erbyn  deall  ystyr  eu  lleferydd — "  Duw,  cariad 
yw." 

5.  Cajiad  yiv  cyflawnder  holl fygythion  y  gyfraith.  Cariad 
sydd  yn  dywedyd,  "  Melldigedig  yw  pob  dyn  nid  yw  yn 
aros  yn  yr  hoU  bethau  a  ysgrifenir  yn  llyfr  y  ddeddf,  i'w 
gwneuthur  hwynt."  (Gal.  iii.  10.)  Am  nad  oedd  Efe  yn 
ewyllysio  i  neb  fyned  dan  y  felldith  hono  y  Uefarai  y  Deddf- 
roddwr  cariadlawn  y  bygythion  yna,  a'r  hoU  fygythion,  yn 
rhybuddion  i'r  deihaid,  na  ryfygent  gellwair  a'i  gyfraith  Ef, 


Cariad  Dmc:  ýç 

a  thynu  ei  gwaeau  a'i  melldithion  cyfiawn  hi  arnynt,  ac  i'w 
gyru  fel  rhai  oeddynt  wedi  ei  throseddu  oddiwrthi  hi  am 
gyfiawnder  ac  ymwared,  at  y  drefn  o  ras  oedd  yn  cael  ei 
rhag-efengylu  drwy  yr  aberthau  cysgodol  dan  y  cyfamod 
cyntaf.  "  Eithr  cyd-gauodd  yr  ysgrythyr  bob  peth  dan 
bechod,  fel  y  rhoddid  yr  addewid  trwy  fîydd  lesu  Grist  i'r 
rhai  sydd  yn  credu.  Eithr  cyn  dyfod  ffydd,  y'n  cadwyd 
dan  y  ddeddf,  wedi  ein  cyd-gau  i'r  íîydd,  yr  hon  oedd  i'w 
datguddio.  Y  ddeddf,  gan  hyny,  oedd  ein  hathraw  ni  at 
Grist,  fel  yn  cyfiawnhaid  trwy  ffydd."     (Gal.  iii.  22-24.) 

II.  Yr  Eglurhad— j'  prawf  mawr,  penderfynol,  ar  y 
mater.  "  Yn  hyn  yr  eglurwyd  cariad  Duw  " — yn  hyn  yr  eglur- 
wyd  ac  y  profwyd  am  byth,  mai  "  Duw,  cariad  yw !"  Buasai 
yn  anhawdd  tynu  yr  ymadrodd  hwn  gyda  sicrwydd  allan  o 
•un  datguddiad  arall  a  wnaeth  Duw  o  hono  ei  Hun.  Y 
mae  "cymylau  a  thyw^llwch"  o'i  amgylch  Ef  yn  ngor- 
uchwyliaethau  natur,  a'i  lywodraeth  gyffredinol  ar  y  byd, 
fel  na  allasid  tynu  allan  y  brif  idea  fawr  hon  am  dano,  i 
lawn  sicrwydd  deall,  o  honynt ;  ond  yn  hyn,  daeth  allan  yn 
ei  symledd  i  lawn  eglurder.  Yn  hyn,  wele  Gariad  wedi  ym- 
ddiosg  o'r  cymylau  a'r  tywyllwch,  yn  ymddangos  âg  wyneb 
agored,  heb  fellten  yn  ei  Iygad,  heb  daran  yn  ei  lais,  heb 
sain  udgorn,  â  Ilef  geiriau,  "  Yr  hon,  pwy  bynag  a'i  clyw- 
sant,  a  ddeisyfasant  na  chwanegid  yr  ymadrodd  wrthynt." 
(Heb.  xii.  19.)     Yn  hyn,  sef  yn  • 

I.  Yn  anfoniad  ei  Fab  í r  byd.  "  Duw  a  ymddangosodd 
yn  y  cnawd."  Yn  ei  ymddangosiad  Ef,  wele  gariad  yn  ei 
wisg  briodol  ei  hun,  cariad  Duw  tuag  atom  ni,  wedi  eì 
wisgo  yn  ein  diUad  ni.  Dynoliaeth  y  Cyfryngwr  yw  dillad  ' 
goreu  cariad  Duw ;  y  wisg  hono  am  dano  Ef  oedd  yr  unl 
harddaf  a  welodd  y  byd  erioed,  a  hono  am  dano  Ef  yw  yrl 
harddaf  a  welodd  y  nefoedd  erioed  hcfyd,  ac  a  wêl  hi 
byth — "  Efe  y w  tegwch  nef  y  nef."     Wele,  yn  Nghrist,  "  yr 


8o  Roheleth. 

Unig-anedig  Fab,  yr  Hwn  sydd  yn  mynwes  y  Tad,"  wedi 
dyfod  atom  yn  ein  natur  ni  ein  hunain  i'w  hysbysu  Ef,  a 
sylwedd  yr  hysbysiad  hwnw  ydyw — Duw^  cariad yw.  Un 
o  ddybenion  mawrion  ei  anfoniad  a'i  ddyfodiad  i'r  byd  oedd 
symud  camgymeriadau,  ac  unioni  syniadau  y  byd  am 
Dduw.  Yr  oedd  y  byd  yn  ei  gasau  Ef,  am  nad  adwaenai 
efe  Efj  "  Y  Tad  Cyfiawn,  nid  adnabu  y  byd  dydi,"  medd  y 
Gwaredwr.  (loan  xvii.  25.)  Yr  oedd  Dafydd  yn  ofni  fod 
drwg  yn  nghalon  Saul  tuag  ato  ef,  am  hyny,  ofnai  fyned 
i'w  bresenoldeb  wrth  fwrdd  y  wledd.  Ni  fynai  Jonathan 
ddiniwed  feddwl  hyny  am  ei  dad,  ond  cynghorai  Dafydd  i 
ymgadw  o'r  golwg  am  ddiwmod  neu  ddau,  nes  iddo  ef 
wneyd  ymchwiliad  i'r  peth.  "Myn  Arglwydd  Dduw  Israel 
(meddai  ef),  wedi  i  mi  chwilio  meddwl  fy  nhad,  yn  nghylch 
y  pryd  hyn  y  fory  neu  drenydd ;  ac  wele,  os  daioni  fydd  . 
tuag  at  Dafydd,  ac  oni  anfonaf  yna  atat  ti,  a'i  fynegu  i  ti ; 
fel  hyn  y  gwnel  yr  Arglwydd  i  Jonathan,  ac  ychwaneg : 
03  da  fydd  gan  fy  nhad  wneuthur  drwg  i  ti,  yna  mynegaf  i  ti, 
ac  a'th  oUyngaf  ymaith,  fel  yr  elech  mewn  heddwch,"  &c 
(i  Sam.  XX.  12,  13.)  Nid  oedd  raid  i'r  Unig-anedig  ddyweyd 
wrth  fyd  o  ddynion  oedd  yn  llawn  o  feddyliau  culion  ac  am- 
heus  am  y  Tad,  "  Aroswch,  nes  i  mi  fyned  a  chwilio  meddwl 
fy  Nhad  yn  mhellach,  ac  os  caf  fod  dygasedd  tuag  atoch  yn 
ei  fynwes,  mi  a  ddeuaf  ac  a  fynegaf  i  chwi."  Gallasai  Ef 
ááyffieyá,  "  Yr  oeddwn  I  yn  ei  fynwes  Ef  cyn  bod  y  byd,  yr 
wyf  yn  berfFaith  hysbys  o  hoU  gyfrinach  fy  Nhad ;  ni  chad- 
wodd  Efe  ddim  yn  guddiedig  oddiwrthyf  Fi;  y  mae  pob 
peth  sydd  yn  ei  feddwl  a'i  galon  Ef  yn  cyd-ddyweyd,  '  Nid 
oes  lidiowgrwydd  ynof.'  Ar  garu'r  byd  yr  oedd  ei  fryd  Ef 
er  tragwyddoldeb ;  oddiwrtho  Ef  y  deilliais  ac  y  daethum  I. 
*  Felly  y  carodd  Duw  y  byd,  fel  yr  anfonodd  Efe  Fi,  ei  Unig- 
anedig  Fab,'  yn  genadwr  i  gyhoeddi  ci  gariad  a'i  ewyllys 
da  tuag  ato." 


I 


Cariad  Duw.  8i 


2.  Yn  holl  fyiLiyd  y  Mab  yn  y  hyd.  Yn  hyn  yr  eglurwyd 
cariad  Duw.  "  Duw,  cariad  y w  "  oedd  holl  iaith  lleferydd 
a  gweithredoedd  ei  fywyd  Ef,  Yr  oedd  "Cariad  yn  ei 
wedd  at  wael  golledig  fyd."  Pob  gair  yn  gariad,  pob 
gweithred,  pob  gwyrth,  yn  garedigrwydd ;  pob  cam  a 
gerddodd,  pob  anadliad  a  anadlodd,  pob  deigr}'n  a  wylodd, 
cariad  oeddynt  oll.  Unwaith  yn  unig  y  gwelwyd  soriant 
yn  ei  lygad  addfwyn  cariadlawn  Ef,  pan  oedd  uwchben 
cynulleidfa  o  ddynion  calongaled  ac  anghrediniol;  chwareu- 
odd  mellten  digofaint  ynddo  am  foment  y  tro  hwnw,  ond 
diffoddwyd  hi  yn  y  fan  gan  ddeigryn  tosturi  a  chariad. 
"  Wedi  edrych  arnynt  o  amgylch  yn  ddigUawn,  gan  dristau 
am  galedrwydd  eu  calon  hwynt "  (Marc  iii.  5),  Efe  a  drôdd 
oddiwrthynt  i  gyflawnu  gweithred  o  garedigrwydd,  drwy 
adferu  ac  iachau  Uaw  wywedig  y  dyn  ocdd  yn  sefyll  yn  y 
canol  yno.  Yr  oedd  ei  hoU  fywyd  yn  un  eglurhad  mawr 
o'r  gwirionedd  hwn,  Duw,  cariad  yw!  Nid  cenadwr  sor- 
iant  Duw  at  y  byd  i'w  ddinystrio  yn  ei  wrthryfel ;  nid  an- 
fonedig  ei  gyfiawnder  i'w  ddamnio  yn  ol  ei  haeddiant  oedd 
Efe,  ond  cenad  anfonedig  ei  gariad  ato,  i  gyhoeddi  a  chynyg 
heddwch  iddo :  *'  Heddwch,  heddwch,  i  bell  ac  i  agos." 
(Esaia  lvii.  19.)  "Efe  a  ddaeth  ac  a  bregethodd  dangnef- 
edd."     (Ephes.  ii.  17.) 

3.  Yn  benaf  oll,  yn  nyben  penaf  anfoniad yr  Unig-anedig 
Fab  Vr  bydr  "  Fel  y  byddem  ni  fy  w  trwyddo  Ef."  "  /fodyn 
iawn  tros  ein  ỳechodau  ni."  Yr  oeddym  ni  yn  feirw,  "Meirw 
oedd  pawb."  "  Meirw  mewn  camweddau  a  phechodau  ;" 
meirw  dan  fam  marwolaeth  dragwyddol.  Yr  oedd  yn  an- 
mhosibl  i  ni,  ar  dir  cyfiawnder,  gael  byw  yn  llywodraeth 
Duw;  yroedd  raid  i  ni  farw  byth,  neu  yr  oedd  raid  i  ddcddf 
a  chyfìawnder  Duw  farw — i'w  air  a'i  wirionedd  Ef  drengu  ; 
ond  nid  posibl  myned  gair  Duw  yn  ddirym.  '*  Fel  y  bydd- 
em  ni  byw,"  yr  oedd  raid  cael  iawn  tros  ein  pechodau  ni ; 

6 


82  Koheleth. 

ac  nid  oedd  iawn  tros  ein  pechodau  ni  i'w  gael,  "  Hyny  a 
baid  byth,"  heb  anfon  yr  Unig-anedig  Fab,  a  gosod  ei  enaid 
Ef  yn  aberth ;  yr  oedd  raid  iddo  Ef  farw  os  oeddem  ni  i 
gael  byw;  ac  "  Efe  a  fu  farw  dros  bawb."  "  Ac  yn  hyn  yr  eg- 
hirwyd  Cariad  Duw."  Myn  rhai  o  ddoethion  y  dyddiau  hyn 
nad  oedd  angen  am  iawn  dros  bechod,  ac  nad  oedd  mar- 
wolaeth  Crist  yn  aberth  cymod  dros  ein  hanwireddau  ni ;  y 
gall  Duw  faddeu,  cyfiawnhau,  a  chadw  pechadur  mewn 
trugaredd  heb  aberth  ac  iawn  drosto.  Yn  sicr,  y  mae  y 
doethion  hyn  yn  ddoeth  uwchlaw  yr  hyn  a  ysgrifenwyd — 
"  Canys  felly  yr  ysgrifenwyd,  ac  felly  yr  oedd  raid  i  Grist 
ddioddef,  a  chyfodi  o  feirw  y  trydydd  dydd :  a  phregethu 
edifeirwch  a  maddeuant  pechodau  yn  ei  enw  Ef  yn  mhlith 
yr  hoU  genedloedd."  (Luc  xxiv.  46,  47.)  Pregethu  edi- 
feirwch  a  maddeuant  pechodau,  wedi  hyny;  heb  hyny,  ni 
buasai  maddeuant  pechodau  i'w  bregethu  byth.  "Canys 
heb  ollwng  gwaed  nid  oes  maddeuant."  (Heb.  ix.  23.)  Yr 
oedd  Efe  wedi  pregethu  tangnefedd  ei  Hun  cyn  hyny  gyda 
golwg  ar  ei  farwolaeth,  am  yr  hon  y  Uefarai  yn  fynych  cyn 
iddi  gymeryd  lle.  Yn  ei  angeu  y  gwnaeth  Efe  y  cymod. 
Wedi  iddo  wneuthur  heddwch  trwy  waed  ei  groes  Ef, 
trwyddo  Ef  gymodi  pob  peth  âg  Ef  ei  hun — "A  chwithau, 
y  rhai  oeddych  ddieithriaid  a  gelynion,  yr  awrhon  hefyd  a 
gymododd  Efe,  yn  nghorfF  ei  gnawd  Ef  trwy  farwolaeth, 
i'ch  cyflwyno  chwi  yn  sanctaidd,  ac  yn  ddifeius,  ac  yn  ddi- 
argyhoedd  ger  ei  fron  Ef."  (Col.  i.  20-23.)  ^f"  ^y"  y 
mae  cariad !  Yn  hyn  yr  eglurwyd  cariad  Duw — yn  ei  far- 
wolaeth  Ef  yn  aberth  ac  iawn  dros  ein  pechodau  ni  ar  y 
groes  yr  ysgrifenwyd  geiriau  ein  testyn — Duw,  cariad yw — 
â  gwaed  ei  Unig-anedig  Fab.  Cerfiwyd  ef  gan  y  "cleddyf 
a  ddeffrödd  i  daro  bugail  a  chyfaill  Jehofa"  (Zech.  xiii.  7), 
ar  lech  calon  y  llywodraeth  Ddwyfol,  ac  ar  lech  calon  pob 
angel  yn  y  nefoedd,  y  rhai  a  safent  mewn  syndod  uwch  ben 


Carìad  Duw.  t% 

ei  groes  Ef  pan  oedd  y  cleddyf  yn  ei  ddryllio  ef  yn  Aberth 
dros  bechod,  gan  ddywedyd,  "  Wele !  fel  y  mae  Efe  yn  caru 
byd  llawn  o  elyniaeth  a  gwrthryfel  i'w  erbyn  !" 

4.  Yn  yr  amlygiad  hwn  ói  Gariad  tuag  atom  ni y  gwnaeth 
Efe  yr  Aberth  mwyaf  a  allasai  Efe  ei  Hunan  ei  wneyd. 
Gallasai  Hollalluowgrwydd  wneyd  mwy  nac  a  wnaeth; 
creu  mwy  o  fydoedd  nac  a  greodd ;  ond  ni  allasai  y  Cariad 
Anfeidrol  wneyd  mwy  nac  a  wnaeth  Efe.  Yr  oedd  Ef  ar 
ei  eithaf  ar  Galfaria,  "  Yr  Hwn  nid  arbedodd  ei  briod  Fab, 
ond  a'i  traddododd  Ef  drosom  ni  oU;  pa  wedd  gydag  Ef 
hefyd  na  ddyry  Efe  i  ni  bob  peth?"  (Rhuf.  viii.  32.)  Y  mae 
llawer  o'r  cariad,  a'r  caru  (a  gamenwir  felly)  yn  rhywbeth 
ar  air  yn  unig,  i'w  gael  yn  mysg  dynion.  Pan  fyddo 
gwrthddrych,  neu  wrthddrychau  y  cariad  profFesedig  hwn 
mewn  angen  a  chyfyngder,  ni  theimla  ei  galon  oer  ef  (y 
cariad  hwn)  un  parodrwydd  i  wneyd  unrhyw  aberth  er  eu 
mwyn.  Yr  oll  a  wna  efe  fydd  dywedyd  wrthynt,  "  Ewch 
mewn  heddwch,  ymdwymnwch  ac  ymddigonwch  "  (lago  ii. 
16),  a  throi  ei  gefn.  Nid  proffesu  ein  caru  ni  ar  air  yn 
unig  a  wnaeth  Duw ;  nid  dywedyd  fod  yn  ddrwg  ganddo 
drosom,  a  throi  ei  gefn  arnom.  Nid  addaw  y  gwnai  Efe 
rywbeth  mawr  erom  rywbryd,  ac  ymesgusodi  wedi  hyny, 
fel  y  gwna  dynion  i'w  gilydd  yn  bur  fynych.  Do,  Efe  a 
addawodd  yn  fore  y  dygai  ymwared  i  ni  o'n  trueni ;  deuai 
addewidion  o  lachawdwr  ac  iachawdwriaeth,  y  naiU  ar  ol  y 
Uall,  am  ganoedd  o  flynyddau ;  bu  cenedlaeth  ar  ol  cen- 
edlaeth  yn  disgwyl,  ac  yn  marw  "heb  dderbyn  yr  addewid- 
ion"  hyny  yn  y  cyflawniad  o  honynt;  ond  "Pan  ddaeth  cyf- 
lawnder  yr  amser  y  danfonodd  Duw  ei  Fab,  wedi  ei  wneu- 
thur  o  wraig,  wedi  ei  wneuthur  dan  y  ddeddf,  fel  y  prynai  y 
rhai  oedd  dan  y  ddeddf,  ac  y  derbyniem  ni  y  Mabwysiad." 
(Gal.  iv.  4,  5.)  Cyflawnwyd  pob  addewid  am  dano  i'r 
llythyren  o  honi.     Coronwyd  y  cwbl  yn  ei  adgyfodiad  oddi* 


84  Rohclcth. 

wrth  y  meirw  y  trydydd  dydd,  a'i  esgyniad  i'r  nefoedd. 
"  Yr  ydym  ni  yn  efengylu  i  chwi  yr  addewid  a  wnaed  i'r 
tadau,  gan  ddarfod  i  Dduw  gyflawnu  hwn  i  ni,  eu  plant 
hwy,  gan  iddo  adgyfodi  yr  lesu  o  feirw."  (Actau  xiii.  22.) 
Rhydd  y  Gwaredwr  unwaith  y  ffaith  o'i  gariad  Ef  ei  hun 
yn  dodi  ei  einioes  drosom  ni,  fel  rheswm  fod  y  Tad  yn  ei 
garu  Ef,  "  Am  hyn  y  mae  y  Tad  yn  fy  ngharu  I,  am  fy  mod 
I  yn  dodi  fy  einioes,  fel  y  cymerwyf  hi  drachefn."  (loan 
X.  17.)  "Am  hyn;  am  fod  fy  nghalon  I  yn  cyd-daro  â'i 
galon  Ef  yn  mhwnc  iachawdwriaeth  y  byd — fy  mod  yn 
caru  y  byd  mor  fawr  ag  y  mae  Efe  ei  Hun  yn  ei  garu;  am 
fy  mod  I  mor  barod  i  ddyfod  i'r  byd  ag  oedd  Efe  i'm  han- 
fon;  mor  barod  i  farw  drosto  ag  oedd  Efe  i'm  traddodi. 
Am  hyn  y  mae  y  Tad  yn  fy  ngharu  I." 

5.  Y  mae  y  grvirionedd  mawr  hwn,  gan  hyny,  ''  Duw, 
carîad  yw"  wedt  ei  laiun  egluro  cûi  sefydlu  am  byth  yn  aberth 
ei  Fab.  Ni  wna  Efe  yr  aberth  yma  byth  eto,  ac  aberth  mwy 
na  hwn  nis  gall  Efe  ei  wneyd;  ac  ni  bydd  angen  am  y 
cyffefyb  aberth  mwy,  i  un  dyben  yn  y  Ifywodraeth  Ddwyfol, 
gan  fod  yr  Un  Aberth  hwnw  wedi  cyflawni  a  pherffeithio 
pob  dyben  aberth  yn  dragwyddol.  Pechod  wedi  ei  gon- 
demnio,  y  gyfraith  wedi  ei  mawrhau,  cyfiawnder  tragwyddol 
i'r  euog  wedi  ei  ddwyn  i  mewn,  Cariad  Duw  wedi  ei  lawn 
egluro  a'i  ogoneddu. 

CASGLIADAU. 

I.  Yn  ngholeuni  Athrawiaeth  Cariad  Duw  y  gwelir 
pechod  fwyaf  ysgeler  ac  ofnadwy  0  un  goleuni  sydd  yn  ei 
ddangos.  Casineb,  gelyniaeth  at  gariad  ydyw !  gwrthryfel 
yn  erbyn  lly wodraeth  cariad !  sarhau  a  dirmygu  cariad  a 
charedigrwydd  anfeidrol !  Pa  ham  y  dirmyga'r  annuwiol 
Dduw?  Ai  am  mai  cariadyw  Efe?  Ai  am  ei  fod  yn  ei 
garu  ef,  ac  yn  ewyllysio  iddo  fod  yn  gadwcdig?     Am  beth 


Cariad  Duw.  85 


arall  ?  Canys  "  Duw,  caríad  yw."  Y  drwg  mawr  yw,  na  fyn 
yr  annuwiol  gredu  y  gwirionedd  hwn  am  dano  Ef,  ac  ni 
fyn  ymadael  â'i  bechod  am  ei  fod  yn  ei  garu.  O'r  hoU  gy- 
huddiadau  a  ddwg  gair  y  gwirionedd  yn  erbyn  dynion,  hwn 
yw  y  duaf  a'r  trymaf,  "Yn  gas  ganddynt  Dduw."  Y 
maent  yn  "Ddigasog,  yn  casau  eu  gilydd;"  ond  cytunant 
â'u  gilydd  yn  hyn,  cyd-gasau  Duw.  Y  mae  calon  a  chyd- 
wybod  pechadur  annychweledig  yn  gwrthdaro  y  naiU  y 
llall.  Cynygier  iddo  Dduw  o'r  fath  a  hoffai  ei  galon, 
gwrthyd  ei  gydwybod  ei  barchu ;  a  Duw  o'r  fath  a  hawliai 
barch  ei  gydwybod,  a  gasa  ei  galon.  Gallai  ei  galon  ddy- 
gyraod  â  Duw  "trugarog  a  graslawn,"  pe  na  byddai  yn 
Dduw  cyfiawn,  a  sanctaidd  hefyd.  Dirmygai  y  gydwybod 
Dduw  trugarog  a  graáìawn  heb  ei  fod  yn  gyfiawn  a  sanctaidd. 
Y  mae  y  gydwybod,  gan  hyny,  yn  nes  i'w  Ue  na'r  galon. 
Ynddi  hi,  ffynonell  bywyd  a  buchedd,  y  mae  gwraidd  lly- 
gredigaeth,  trueni,  a  dinystr  dyn;  allan  o  honi  y  mae 
bywyd  yn  dyfod;  ond  ni  fynai  dynion  erioed  gredu  bod 
yn  gas  ganddynt  Dduw.  Honai  yr  luddewon  gynt  yn  gryf 
eu  bod  hwy  yn  caru  Duw;  ond  tystiolaeth  yr  Hwn  oedd  yn 
adnabod  eu  calonau  yn  well  nag  yr  oeddynt  hwy  eu  hun- 
ain  yn  eu  hadnabod  am  danynt  oedd,  "  Hwy  a'jn  casasant  I, 
a'm  Tad  hefyd.  Eithr,  fel  y  cyflawnid  y  gair  sydd  ysgrifen- 
edig  yn  eu  cyfraith  hwynt,  Hwy  a'm  casasant  yn  ddiachos." 
(loan  XV.  24,  25.)  "Ai  yn  ddiachos  y  mae  Job  yn  ofni 
Duw?"  (Job  i.  9.)  gofynai  Satan.  Nag  e  ddim,  yr  oedd 
gan  Job,  fel  pob  un  arall,  ddigon  o  achosion  a  rhwymedig- 
aethau  i  ofni  Duw ;  ond  yn  ddiachos,  yn  ddireswm,  y  mae 
pob  un  erioed  yn  casau  Duw;  canys  Duw^  cariad  yjv. 

2.  Y  meu  yn  y  giviriotudd  maii'r  hwn,  nerth  marur^  a 
chysur  mawr  i  bregethu  yr  Efengyl — i  wynebu  ar  fjd  Uawn 
o  elyniaeth  a  thrueni.  Gweinidogacth  cariad  Duw  yw  hi ; 
gair  y  cymod,  "  sef  bod  Duw,  yn  Nghrist,  yn  cymodi  y  byd 


86  Koheleth, 

âg  Ef  ei  hun,  heb  gyfrif  iddynt  eu  pechodau,"  "  Am  hyny," 
medd  yr  apostol,  "  yr  ydym  ni  yn  genadau  dros  Grist,  megb 
pe  byddai  Duw  yn  deisyf  arnoch  trwyddom  ni :  yr  ydym 
yn  erfyn  dros  Grist,  Cymoder  chwi  â  Duw.  Canys  yr  Hwn 
nid  adnabu  bechod,  a  wnaeth  Efe  yn  bechod  drosom  ni : 
fel  y'n  gwneUd  ni  yn  gyfiawnder  Duw  ynddo  Ef "  (2  Cor. 
V.  20,  21.)  Yn  nghenadwri  yr  efengyl,  y  mae  Duw'r  cariad 
yn  agor  ei  fynwes,  ac  yn  gwahodd  ei  elynion  i  ddyfod  iddi 
i'w  cofleidio  yn  Nghrist.  lë,  megis  pe  byddai  yn  deisyf 
arnynt  ddyfod  i'w  heddwch  a'i  gariad.  Llefarai  yr  efengyl 
yn  llawer  uwch  a  chroewach  na  gweinidogaeth  natur  a 
rhagluniaeth,  a'r  ddeddf — Duw,  caríad yw. 

3.  Yr  anogaeth  gryfaf  t  bechadur  argyhoeddedig  ì  ddy- 
chwelyd  at  Dduw — Duw,  cariad yw.  •"Clywsom  am  frenin- 
oedd  tŷ  Israel,  mai  breninoedd  trugarog  ydynt  hwy," 
meddai  gweision  Benhadad,  brenin  Syria  gynt;  nid  mor 
drugarog  oedd  Uawer  o  honynt;  ond  beth  bynag  a.vcìfrenin- 
oedd  tŷ  Israel,  un  trugarog  a  graslawn  ydyw  Duw  Israel. 
"  Pa  Dduw  sydd  fel  Tydi,  yn  maddeu  anwiredd,  ac  yn  myned 
heibio  i  anwiredd  gweddiU  ei  etifeddiaeth?  ni  ddeil  Efe  ddtg 
byth,  am  fod  yn  hoíî  ganddo  drugaredd."  (Mica  vii,  18.) 
Na,  ni  ddeil  Efe  ei  ddig  ddim  yn  hwy  nag  y  deil  y  pech- 
adur  i  wrthod  dychwelyd  ato.  Y  fynyd  yr  ymostwng  wrth 
ei  draed,  Efe  a  daena  aden  ei  gariad  a'i  drugaredd  drosto 
i'w  gysgodi.  Nid  yw  Efe  yn  gwneyd  un  aberth  pan  y  mae 
yn  derbyn  ac  yn  cofleidio  yr  enaid  dychweledig.  Gwnaeth 
yr  aberth  mwyaf  erioed  er  cael  trefn  y  gallai  Efe  yn  anrhy- 
deddus  dderbyn  a  chroesawi  yr  afradlon  ar  ei  ddychweliad 
ato ;  nid  fel  aberth  yr  edrycha  un  ar  beth  y  mae  yn  cael  yr 
hyfrydwch  mwyaf  wrth  ei  wneyd.  Llefara  y  Duw  mawr 
am  dano  ei  Hun  yn  iaith  teimlad  calon  dyn  ar  y  mater 
hwn.  Y  fath  lifeiriant  o  gariad  a  gras  sydd  yn  ymdywallt 
allan  yn  yr  ymadroddion  dwyfol  hyn — "  Hwy  a  fyddant  yn 


Cariad  Duw.  87 


bobl  i  mi,  a  minau  a  fyddaf  yn  Dduw  iddynt  hwythau. 
A  mi  a  roddaf  iddynt  un  galon,  ac  un  flfordd  i'm  hofni 
byth,  er  lles  iddynt,  ac  i'w  meibion  ar  eu  hol.  A  mi  a 
wnaf  â  hwynt  gyfamod  tragwyddol,  na  throaf  oddiwrthynt 
heb  wneuthur  lles  iddynt,  a  mi  a  osodaf  fy  ofn  yn  eu 
calonau,  fel  na  chiliont  oddi  wrthyf "  lë,  gwrandewch  eto. 
"  lë,  mi  a  lawenychaf  ynddynt,  gan  wneuthur  lles  iddynt, 
a  mi  a'u  planaf  hwynt  yn  y  tir  hwn  yn  sicr,  â'm  hoU  galon, 
ac  â'm  hoU  enaid."  (Jer.  xxxii.  38-41.)  Dyna,  bechadur, 
beth  y  mae  y  Duw  mawr  yn  fwriadu  wneyd  i  ti,  os  dychweli 
ato;  a'i  wneyd  gan  lawenychu  ynot  wrth  ei  wneyd,  Y 
mae  ei  holl  galon,  a'i  holl  enaid  am  wneyd  i  ti  les  tra- 
gwyddol.  "  Nid  o'i  fodd  y  blina  ac  y  cystuddia  Efe  blant 
dynion,"  y  mae  ei  galon  megis  yn  troi  ynddo  wrth  feddwl 
am  eu  rhoddi  i  fyny  i  golledigaeth ;  ond  o'i  wir  fodd,  "â'i 
holl  galon,  ac  â'i  holl  enaid,"  y  mae  Efe  yn  trugarhau,  yn 
maddeu,  ac  yn  cofleidio'r  enaid  dychweledig,  canys  Duw, 
cariad  yw. 

4.  Mai  Cariad  Duw  yw  ffynonell  wreiddiol  Cariad  y  Saint 
aio.  "  Yr  ydym  ni  yn  ei  garu  Ef,  am  iddo  Ef.  yn  gyntaf 
ein  caru  ni."  (i  loan  iv,  19.)  Ei  gariad  Ef  atom  ni  a 
enynödd  ein  cariad  ni  ato  Ef  Ynddo  Ef,  nid  ynom  ni, 
y  dechreuodd  y  garwriaeth  ddwyfol  hon.  "  Yn  hyn  y  mae 
cariad,  nid  am  i  ni  garu  Duw,  ond  am  iddo  Ef  ein  caru 
ni."  {Ib.  adn.  10.)  Yn  hyn  y  mae  yr  achos  o  hono,  a'r 
rheswm  am  dano.  Ni  buasai  cariad  na  charu  yn  bod,  oni 
bai  hyn ;  ni  buasai  y  tân  sanctaidd  hwn  yn  enynu  ac  yn 
cyneu  byth  mewn  un  galon  lygredig  ar  y  ddaear,  oni  buasai 
i  wreichion  y 


"Fflam  angcrddol,  gadarn  gref 
O  dân  enynodd  yn  y  nef  " 


dreiddio  i  mewn  iddi. 


88  RoMeth. 

5.  Y  casgliad  a  wna  yr  apostol  oddiwrth  eiriau  ein  testyn 
yw  hwn — "  Anwylyd,  os  felly  y  carodd  Duw  ni,  ninau  hefyd 
a  ddylem  garu  ein  gilydd."  (Adn.  11.)  Caru  ein  gilydd, 
"  nid  ar  air  yn  unig,  ond  mewn  gweithred  a  gwirionedd." 
Dengys  yr  apostol  oferedd  a  gwrthuni  y  broflFes  o  gariad 
at  Dduw,  yn  yr  amddifadrwydd  o  gariad  at  blant  Duw. 
"Y  mae  yr  hwn  sydd  yn  caru  yr  Hwn  a  genedlodd  yn  caru 
yr  hwn  a  genedlwyd  o  hono.  Yr  hwn  a  ddywed  ei  fod  yn 
y  goleuni,  ac  a  gashao  ei  frawd,  yn  y  tywýllwch  y  mae  yn 
aros  hyd  y  pryd  hwn.  Yr  hwn  sydd  yn  caru  ei  frawd  sydd 
yn  aros  yn  y  goleuni."     (i  loan  ii.  9,  10.) 

Gan  hyny,  yn  olaf,  cariad  yw  y  brif  egwyddor  mewn 
crefydd.  "  Heb  gariad  genyf "  (medd  Paul),  er  meddu  cyf- 
lawnder  o  bob  doniau  ereill,  "nid  wyf  íì  ddim."  Gwneler 
eich  hoU  bethau  chwi  mewn  cariad.  "A  nyni  a  adnabuom 
ac  a  gredasom  y  cariad  sydd  gan  Dduw  tuag  atom  ni. 
Duw,  cariad  yw ;  a'r  hwn  sydd  yn  aros  mewn  cariad,  sydd 
yn  aros  yn  Nuw,  a  Duw  ynddo  yntau."     (i  loan  iv.  16.) 


PREGETH    VI. 


AMYNEDD  DUW. 


"A  Duw  yr  Amyncdd."— 7?/4«/  xv.  5. 

Hanfodolion  yn  natur  yr  Anfeidrol,  neu  y  pethau  sydd 
yn  hanfodol  ynddo,  fel  Duw,  ydyw  yr  hyn  a  alwn  ni  "  y 
priodoleddau  dwyfol,"  wrth  y  rhai  yr  ymgyfenwa  Efe  yn  y 
datguddiad  a  wna  Efe  o  hono  ei  Hun  i  ni  yn  ei  air.  Am- 
lygir  ei  allu  a'i  ddoethineb  yn  ei  weithredoedd  fel  Creawdwr; 
ei  gyfiawnder,  ei  amynedd,  a'i  ddaioni  yn  ngoruchwyliaeth- 
au  ei  lywodraeth  gyffredinol  ar  y  byd ;  ei  gariad,  a'i  ras,  a'i 
drugaredd  yn  çhrefn  fawr  iachawdwriaeth  dyn,  yn  ddatgudd- 
iedig  yn  ei  air.  Yma  datguddir  priodoleddau  dwyfol  nad 
oeddynt  wedi  eu  datguddio  o'r  blaen,  ac  y  cyd-ogoneddir 
yr  oU  gyda'u  gilydd,  yn  Uawnach  a  helaethach  nag  y 
gogoneddasid  hwy  cyn  hyny. 

Y  mae  yr  Amynedd  Dwyfol,  fel  yr  awgrymwyd  eisoes,  ÿn 
ffaith  adnabyddus  yn  hanes  y  Goruchwyliaethau  Dwyfol 
tuag  at  y  byd  drwg  a  phechadurus  hwn  yn  mhob  oes,  ac  fe'i 
gogoneddir  hi  yn  fynych  yn  nhystiolaethau  y  gair  am  dani. 

Gosodir  amynedd  allan  hefyd  fel  gras  i'w  feithrin  yn 
eneidiau  credinwyr,  ac  fel  dyledswydd  i'w  hymarfer  gan- 
ddynt  yn  wastadol  ar  eu  gyrfa  gristionogol  drwy  y  byd 
hwn  o  drallodion  a  phrofedigaethau,  *'Y  mae  yn  rhaid  i 


90  Roheleth, 

chwi  wrth  amynedd,"  medd  yr  apostol  (Heb.  x.  26). 
Amynedd  i  wneuthur  ewyllys  Duw,  ac  yn  aml  i  ddioddef 
yn  ol  ei  ewyllys  Ef  oddiwrth  fyd  gelyniaethus  at  eu  Duw 
a'u  crefydd,  er  eu  nerthu  a'u  galluogi  i  ymaros  mewn  tawel 
ddisgwyliad  "am  y  gras  a  ddygir  iddynt  yn  nydd  Crist," 
sef  cyflawn  a  thragwyddol  ymwared  o'u  holl  drallodion  a'u 
profedigaethau. 

Nid  yw  y  gair  amynedd,  gan  ein  cyfieithwyr  ni,  mewn  un 
man  yn  yr  Hên  Destament.  Y  mae  dros  ugain  o  weithiau 
yn  y  Testament  Newydd;  yn  golygu  weithiau  y  briodol- 
edd  hono  yn  Nuw,  yn  fynychaf  y  gras  hwnw  yn  y  saint. 
Y  geiriau  a  ddefnyddir  am  y  briodoledd  hon  yn  yr  Hên 
Destament  ydynt  Hwyr/rydtg,  Hirymarhous,  Hirymaros. 
Megis  yn  y  cyhoeddi^d  o'i  enw  mawr  a  wnaeth  Jehofa 
i  Moses  yn  Horeb,  "  Y  Duw  trugarog  a  graslawn,  hwyr- 
frydig  i  Hd "  (Ex.  xxxiv.  6) ;  a  "  Yr  Arglwydd  sydd  hwyr- 
frydig  i  Hd."  (Naham  i.  3.)  Y  gair  am  hwyr/rydig  a  hir- 
ymarhous  yn  yr  iaith  yr  ysgrifenwyd  yr  Hên  Destament, 
meddir,  ydyw  Ffroeneang;  felly  darllenai,  "Yr  Arglwydd 
sydd  eang  ei  ffroen."  "  Na  ddwg  fi  ymaith  yn  dy  hirym- 
aros,"  neu,  "  Na  ddwg  fi  ymaith  yn  eangí^er  dy  ffroen." 
(Jer.  XV.  15.)  Yr  oedd  yn  gred  a  diareb  yn  mysg  ein 
tadau  yn  Nghymru  gynt,  ac  ymddengys  ei  bod  yr  un'modd 
yn  mysg  yr  luddewon,  a  chenedloedd  ereill  yn  y  dwyrain, 
fod  ffroen  eang  agored  yn  arwyddnod  o  ddyn  pwyllus, 
dioddefgar,  arafaidd,  a  llariaidd  ei  dymer;  fel  o'r  tu  arall, 
y  trwyn  main,  ffroen  gyfyng,  yn  ddyn  prysur,  poethlyd  ei 
dymer,  a  hawdd  ei  gyffroi  i  ymddigio.  Am  ŵr  ffroen  eang, 
bernid  ei  fod  yn  hawdd  byw  gydag  ef,  yn  ŵr  heddychlawn, 
tawel,  ond  yn  ofnadwy  os  unwaith  y  digid  ef.  Felly  y 
dywed  Nahum  am  Dduw,  "  Yr  Arglwydd  sydd  hwyrfrydig  i 
Hd,  a  mawr  ei  rym,  ni  ddieuoga  Efe  yr  anwir ;  pwy  a  saif 
0  flaen  ei  Hd  Ef?  pwy  a  gyfyd  yn  ngynddaredd  ei  ddigofaint? 


Amymdd  Duw.  91 

ei  lid  a  dywelltir  fel  tân,  a'r  creigiau  a  fẁrir  i  lawr 
ganddo."  Y  mae  yr  un  geiriau,  hwyrfrydig,  hirymarhous, 
hefyd  yn  cael  eu  defnyddio  am  Amynedd  Duw  yn  y  Testa- 
ment  Newydd  droion. 

Yr  ymadrodd  a  esyd  allan  wir  feddwl  ac  ystyr  y  gair 
amynedd  yn  fwyaf  dynodol,  hwyrach,  ydyw  yr  un  lefarodd 
y  Gwaredwr  wrth  ei  ddysgyblion  pan  oedd  Efe  yn  rhag- 
fynegu  iddynt  yr  erlidiau  a'r  dioddefiadau  y  gelwid  arnynt 
fyned  trwyddynt  er  mwyn  ei  enw  Ef,  "  Yn  eich  amynedd, 
meddienwch  eich  eneidiau."  (Lucxxi.  19.)  Yramyneddus 
ydyw  yr  hwn  sydd  yn  dal  llawn  feddiant  a  llywodraeth  ar 
ei  yspryd,  ei  dymer,  a'i  deimladau,  heb  ymchwerwi,  ymddig- 
io,  ac  ymddial  pan  yn  cael  ei  sarhau,  ei  waradwyddo,  a'i 
boenyddio,  a  hyny  ar  gam,  >'  Oblegid  pa  glod  y w,  os,  pan 
bechoch,  a  chael  eich  cernodio,  y  byddwch  dda  eich  amyn- 
edd  ?  eithr  os,  a  chwi  yn  gwneuthur  yn  dda,  ac  yn  dioddef, 
y  byddwch  dda  eich  amynedd ;  hyn  sydd  rasol  ger  bron 
Duw."     (i  Petr  ii.  20.) 

I.   Cynygiwn  rai  syhoadau  cyffredinol  ar  Amynedd  Düw. 

I.  Cyflea  yr  enw  a  roddir  yn  y  testyn  ar  Dduw  y  syniad 
am  dano  fel  y  Bôd  sydd  yn  meddu  perffaith  feddiant  a 
llywodraeth  arno  Ef  ei  Hun,  Un  nad  yw  yn  gwneyd  dim 
dan  ddylanwad  a  chyffroad  nwydau  dialgar — dim  yn  an- 
nheilwng  o  urddas  ei  fawredd  anfeidrol.  Perffeithrwydd 
mawredd  yn  unig  a  all  gadw  perffaith  lywodraeth  arno  ei 
hun  dan  bob  amgylchiadau.  Y  mae  bodoliaeth  yn  an- 
mherffaith  o  ran  mawredd  yn  y  creadur  uchaf :  nid  yw  yr 
angel  penaf  yn  gyfry w  un  y  gellid  ymddiried  ynddo  y  daliai 
feddiant  amo  ei  hun  dan  bob  amgylchladau  a  all  ddigwydd 
ei  gyfarfod.  "  Wele,  yn  ei  wasanaethwyr  ni  roddes  ymddiried, 
ac  yn  erbyn  ei  angelion  y  gosododd  ynfydrwydd."  (Jobiv.  18). 
Pan  gynygiodd  Angel  y  Cyfamod  angel  crëedig  i  fod  yn 
arweinydd  i'r  "bobl  wargaled"  yn  yr  anialwch,  gan  fygwth 


L 


92  Roheleth. 

eu  gadael  ei  Hun,  gwrthododd  Moses  y  cynyg  yn  y  modd 
mwyaf  penderfynol ;  **  Onid  â  dy  wyneb  gyda  ni,  nac  arwain 
ni  oddiyma,"  meddai,     Credai  ef  nad  oedd  un  angel  yn  y 
nefoedd   yn   ddigon   eang   ei   ífroen,    mawr   ei   amynedd, 
ei  ddioddefgarwch,  i  fod  yn  arweinydd  i'r  fath  bobl  wrth- 
ryfelgar — y  buasai  yn  sicr  o'u  lladd  a'u  dinystrio  ar  y  ffordd. 
Eu  bod  yn  "bobl  wargaled"  oedd  y  rheswm  a  roddai  Duw 
am  ei  fod  Ef  am  eu  gadael  a  rhoddi  angel  i  fyned  o'u  blaen 
hwynt,  a'r  ffaith  hono,  eu  bod  yn  "  bobl  wargaled,"  a  ddefn- 
yddia  Moses,  yntau,  yn  ei  eiriolaeth  ar  Dduw  i  beidio  eu 
gadael.     "  Eled  fy  Arglwydd,  atolwg,  yn  ein  plith  ni,  cany& 
pobl  wargaled  ydyw."     (Ex.  xxxiv.  9.)     Ni  allai  Moses  ym- 
ddiried  i  neb  llai  na'r  un  Anfeidrol  ei  Hun  mewn  amynedd 
i  fod  yn  arweinydd  i'r  genedl.  •  Gwyddai,  oddiar  ei  brofiad 
ei  hun,  fod  dioddefgarwch  creadur  yn  rhy  fyr;    credai,  yn 
ddiau,  y  buasai  angel  yn  coUi  ei  hunan-feddiant  a'i  lywodr- 
aeth  arno  ei  hun,  ac  yn  rhuthro  ar  y  fath  greaduriaid  an- 
hydjin,  ac  yn  eu  lladd  yn  angerdd  ei  ddigter;  ac,  yn  wir, 
rhoddasai  yr  ^A.rglwydd  ei  Hun  o'r  blaen  awgrym  i  Moses  a 
roddai  nerth  mawr  yn  y  ddadl  hono  yn  ei  enau  ef,  am  iddo 
Ef,  angel  y  Cyfamod  ei  Hun,  aros  a  myned  gyda  hwynt  yn 
arweinydd  iddynt.     Dywedasai  yr  Arglwydd,  "Wele  fi  yn 
anfon  angel  o'th  flaen  i'th  gadw  ar  y  ffordd,  ac  i'th  arwain 
i'r  man  a  barotoais.     Gwylia  rhagddo,  a  gmraŶido  ar  ei  lais 
ef;  na  chyffroa  ef:  canys  ni  ddioddef  éich  anwiredd :  oblegid 
y  mae  fy  enw  ynddo  ef.     Os  gan  wrando  y  gwrandewi  ar  ei 
lais  ef,  a  gwneuthur  y  cwbl  a  lefarwyf ;  mi  a  fyddaf  elyn  i'th 
elynion,  ac  a  wrthwynebaf  dy  wrthwynebwyr."     (Ex.  xxiii. 
20-22.)     Gafaelodd  y  geiriau  hyn  yn  meddwl  Moses,  a 
gafaelodd  yntau  ynddynt  hwythau,  gan  eu  troi  yn  ol  ar 
Dduw,  fel  dadleuydd  medms,  pan  ddywedai,  "Onid  â  dy 
wyneb  gyda  ni,  nac  arwain  ni  oddiyma."     Cystal  a  dyweyd, 
na  ai  efe  un  cam  o'r  lle  hwnw  i  ganlyn  un  angel  yn  y 


Amynedd  Duw.  93 

nefoedd,  nad  oedd  un  o  honynt  yn  ddigon  eang  ei  ffroen  iddo 
ef  (Moses)  allu  ymddiried  ynddo ;  credai  y  buasai  i'r  "  bobl 
wargaled"  gyffroi  yr  angel  yn  fuan,  ac  y  buasai  yn  eu  Uadd 
oll  yn  y  cyffroad  hwnw  cyn  y  cyrhaeddasent  i  wlad  yr 
addewid.  Cydnabyddodd  yr  Arglwydd  nerth  y  ddadl,  a 
chaniataodd  gais  a  dymuniad  ei  was  ffyddlon,  "Fy  wyneb  a  ^ 
gaiff  fyned  gyda  thi,  a  rhoddaf  orphwysdra  i  ti,"  meddai, 
(Ex.  xxxiii.  14.)  Gogoniant  yn  perthyn  i  Dduw  yn  unig 
ydyw  meddu  perffaith  hunan-feddiant  a  llywodraeth  arno  ei 
Hun.  Y  mae  llawer  o  wahaniaeth  rhwng  y  naill  ddyn  a'r 
llall  yn  hyn,  fel  y  crybwyllwyd  eisioes.  "Gwell  yw  y  di- 
oddefgar  o  yspr)d  na'r  balch  o  yspryd"  (Preg.  vii.  8); 
"Gwell  yw  y  diog  i  ddigofaint  na'r  cadarn,  a'r  neb  a  reolo 
ei  yspr}d  ei  hun  na'r  hwn  a  eniUo  ddinas"  (Diar.  xvi.  32). 
"Yr  ydym  ni  yn  galw  y  beilchion  yn  wynfydedig,"  meddai 
rhywrai  gynt,  (Mal.  iii.  15,)  ac  y  tybia  llawer  eto.  "Y 
cadarn,  a'r  hwn  a  enillo  ddinas,"  a  fawrygir  ganddynt  hwy, 
pan  y  mae  y  dyn  "dioddefgar  o  yspryd,"  "y  diog  i  ddigof- 
aint,"  a'r  "  neb  a  reolo  ei  yspryd  ei  hun,"  yn  isel  a  dirmygus 
yn  eu  cyfrif;  ond  hwnw  yw  dyn  mawr  y  Bibl — ar  ei  ben  ef 
y  cyhoedda  y  Gwaredwr  wynfydau  teyrnas  nefoedd  yn  ei 
bregeth  ar  y  mynydd — yn  hwnw  y  gwelai  Efe  ddelw  ei  Dad 
a'i  ddelw  ei  Hun  yn  disgleirio.  Yr  yspryd  dioddefgar,  tawel 
dan  erlidiau  a  gwaradwyddiadau  yn  achos  cyfiawnder,  a 
fedd  ar  wir  fawrfrydedd  a'r  gwrolder  moesol  ac  ysprydol 
hwnw,  y  sydd  yn  annhraethol  uwchlaw  y  gwrolder  anian- 
yddol  a  ganmolir  gan  ddoethineb  doethion  y  byd  hwn. 

2.  Y  mae  Amynedd  Duw  yn  briodoledd  hanfodol  i  ddaioni 
a  graslonruydd  anfeidrol  ei  natur.  Am  ei  fod  yn  "Dduw 
trugarog  a  graslawn,"  y  mae  Efe  hefyd  yn  "  Dduw'r  amyn- 
edd."  Y  mae  Efe  yn  "hwyrfrydig  i  ddlg,"  yn  "hirymar- 
hous,"  am  fod  "yn  hoff  ganddo  drugaredd."  Gweini  i'w 
ras  â'i  drugaredd  y  mae  ei  amyncdd  Ef.      Gwna  gras  a 


94  Roheleth. 

thrugaredd  fwy  nac  a  wna  amynedd.  Y  mae  hi  yn  arbed 
ac  yn  estyn  einioes  yr  euog;  cyfrana  gras  a  thrugaredd 
ddaioni  iddo.  Goddef  y  troseddwr  heb  wneyd  "barn  yn 
erbyn  ei  weithredoedd  drwg  yn  fuan,"  wna  amynedd;  cy- 
nygia  gras  a  thrugaredd  faddeuant  a  chymod  iddo;  ond  ni 
byddai  gwrthddrychau  iddynt  hwy  i  gynyg  eu  bendithion 
iddynt,  oni  bai  fod  yr  amynedd  Dwyfol  yn  dal  ac  yn  oedi 
barn  cyfiawnder  arnynt.  Pe  gwnai  cyfiawnder  farn  yn 
erbyn  pob  gweithred  ddrwg  ar  y  cyflawniad  o  honi,  ni 
byddai  le  i  weinyddiad  gras  a  thrugaredd  yn  Uywodraeth  y 
Brenin  Mawr.  Goddefa  amynedd  i'r  pechadur  wneuthur 
drwg  ganwaith,  "ac  estyn  ei  ddyddiau  yn  ei  ddrygioni" 
(Preg.  vii.  15),  i  edrych  "a  ddaw  efe  ryw  amser  i  edifeirwch" 
— i  edrych  a  gaiff  trugaredd  ei  gwynfyd  arno  drwy  ei  achub 
i  fywyd  tragwyddol. 

3.  Gweinidogaeth  Ben-arglwyddicuthol  yw  gweinidogaeth 
amynedd  Duw.  Nid  oes  gan  un  pechadur,  ac  ni  all  fod 
ganddo,  un  hawl  ar  amynedd  Duw  mwy  nag  ar  ei  ras  a'i 
drugaredd — dim  mwy  o  hawl  i  arbediad  bywyd  ac  estyniad 
dyddiau,  nag  sydd  ganddo  o  hawl  i  fywyd  tragwyddol. 
"Dawn" — rhad  rodd — "Duw  yw  bywyd  tragwyddol" 
bechadur;  felly  gweinyddiad  ei  amynedd  yn  arbediad  e 
fywyd  ac  estyniad  ei  ddyddiau  yr  un  modd.  Y  mae  rha 
pechaduriaid  yn  cael  eu  goddef  a'u  gadael  yn  hŵy  na'r 
Ileill.  Cymerir  un  ymaith  yn  ddisymwth  yn  mlodau  ei 
ddyddiau,  o  ganol  ei  bleserau  a'i  annuwioldeb,  tra  y  mae 
un  arall  mor  annuwiol  âg  yntau  yn  cael  ei  adael  i  benwynu 
yn  ei  anwiredd.  Dyma  un  pechadur  yn  cael  ei  dori  i  lawr 
yn  haner  ei  ddyddiau  yn  ei  ddrygioni;  dyna  un  arall  yn 
byw  yn  "fab  canmlwydd"  yn  ei  bechodau  a'i  wrthryfel.  Pa 
fodd  y  mae  hyn  yn  bod?  Felly  y  mae  hi  yn  bod  yn  aml,  fel  y 
dengys  hanes  y  byd  hwn  erioed;  ond  nid  oes  un  rheswm 
am  hyn,  ond  ewyllys  ben-arglwyddiaethol  Duw.     Nid  oedd 


Amynedd  Duw.  95 

yr  un  a  dorwyd  i  lawr  yn  ei  annuwioldeb  yn  bump-ar-hugain 
oed  yn  waeth  na'r  llall  a  fu  farw  yn  ei  bechod  yn  ddeng- 
mlw)'dd  a  phedwar  ugain  oed;  ac  nid  oedd  hir  arbediad  yr 
olaf  yn  gwneyd  cam  a'r  cyntaf. 

4.  Dyn  pechadurus  yn  unig,  hyd y  gwyddom  ni,  yw  gwrth- 
ddrych  gioeinyddiad  amynedd  Duw  tuag  ato.  "Canys  nid 
arbedodd  Duw  yr  angelion  a  bechasant,  eithr  eu  taflu  i 
uffem,  a'u  rhoddi  i  gadẅynau  tywyllwch,  i'w  cadw  i  famed- 
igaeth  y  dydd  mawr."  (2  Petr  ii.  4.)  Ni  ddeífrôdd  ei 
amynedd  Ef  yn  sŵ-n  eu  cwymp  i  gyfrj-ngu  am  arbediad  bam 
amynt ;  gadawodd  hwynt  yn  llaw  cyfiawnder,  i'w  "  taflu  i 
uffem,  a'u  rhoddi  i  gadwynau  tywyllwch,  i'w  cadw  i  farned- 
igaeth"  fwy  drachefn.  Ond  pan  bechodd  dyn,  y  mae  yr 
amynedd  Dwyfol  yn  cael  ei  ddatguddio  yn  arbediad  ei 
fywyd  ef,  ac  y  mae  yn  parhau  i'w  ddilyn  byth,  gan  amlhau 
arbediadau  yn  wyneb  amlhad  ei  anwireddau.  Goddefodd 
y  Duw  mawr  bethau  gan  ddyn  na  oddefodd  Efe  gan  un 
creadur  arall.  Haeddiant  y  dyn  a  bechodd,  yn  gystal  a'r 
angel  a  bechasai,  oedd  ei  "  daflu  i  uffern "  ar  ol  yr  angel,  a'i 
roddi  fel  yntau  dan  "  gadwynau  ty wyllwch  '*  i'r  un  famedig- 
aeth.  Amynedd  pen-arglwyddiaethol  a  wnaeth  y  gwahan- 
iaeth  yn  yr  omchwyliaeth  tuag  atynt.  Taflwyd  Adda  ac 
Efa  allan  o'r  Ardd,  ond  nid  i  uffern ;  bwriwyd  hwynt  o 
baradwys,  ond  nid  i  gadwynau  tywyllwch;  melldithiwyd  y 
ddaear  â  barn  drain  a  mieri,  ond  bendithiwyd  y  troseddwyr 
eu  hunain  âg  addewid  y  caent  fwyta  bara  o  honi ;  cyhoedd- 
wyd  barn  marvs'olaeth  naturiol  arnynt  yma,  ond  agorwyd 
iddynt  ddrws  gobaith  ymwared  a  diangfa  rhag  barn  marw- 
olaeth  dragwyddol. 

5.  Y  fncu  parhad  gìveinyddiad  Amynedd  Duw  yn  derfynol 
0  angenrheidnöydd.  "  Hirymarhous  yw  Efe,"  ond  nid  ymerys 
byth.  "Nid  ymrysona  ei  Ysprjd  Ef  â  dyn  yn  dragywydd." 
Er  "na  wna  Efe  farn  yn  erbyn  gweithred  ddrwg  yn  fuan," 


90  Roheleth. 

fe  "wneir  barn  yn  erbyn  pob  gweithred  ddrwg"  rywbryd, 
"Canys  Duw  a  ddwg  bob  gweithred  i  farn."  Y  mae  cyf- 
iawnder  tragwyddol  yn  galw  am  hyny;  y  mae  anrhydedd  ei 
gyfraith,  gogoniant  ei  enw  a'i  orsedd,  ei  wirionedd,  ac  iawn- 
derau  ei  lywodraeth,  oll  yn  cyd-alw  am  fod  i  weinidogaeth 
amynedd  roddi  lle  i  weinidogaeth  barn  yn  mherthynas  a'r  tros- 
eddwr  onid  edifarha;  os  na  ddychwel  efe  dan  oruchwyliaeth 
amynedd,  rhaid  ei  drosglwyddo  i  ddwylaw  goruchwyhaeth 
cyfiawnder.  Doethineb  y  Llywydd  mawr  sydd  yn  gosod  y 
terfyn  i  weinyddiad  ei  amynedd  yn  ei  berthynas  â  phob  un 
o'i  wrthddrychau.  Talu  "i  bob  un  yn  ol  ei  weithred"  y 
mae  cyfiawnder;  ond  nid  yw  gweithred  a  theilyngdod  yn 
dyfod  i'r  cwestiwn  o  gwbl  yn  ngweinidogaeth  amynedd.  Yn 
ngweinidogaeth  trugaredd  yn  maddeuant  pechodau,  fel  y 
crybwyllwyd  o'r  blaen,  y  dychweledig  edifeiriol  yn  unig  yw 
ei  gwrthddrych  hi ;  ond  y  mae  gweinidogaeth  amynedd  fel 
gweinidogaeth  yr  haul,  yn  codi  ac  yn  tywynu  ar  y  drwg  a'r 
da  yr  un  modd. 

6.  Y  inae  Afnymedd  Dmu,  cr  o  angenrhetdrwydd  yn  der- 
fynol  yn  ei  berthynas  d!i  lorthddrychau,  cto  yn  anfeidrol  fel 
Ef  ei  Hun.  Goddef  i  droseddwyr  fyned  rhagddynt  yn  em 
hanufudd-dod  a'u  gwrthryfel  am  byth,  heb  eu  galw  i  gyfrif, 
eu  barnu  a'u  cospi  yn  ol  haeddiant  eu  gweithredoedd,  fuasai 
dadymchwelyd  yr  orsedd  a'r  llywodraeth  Ddwyfol,  ac  yn 
andwyol  i  bob  trefn,  diogelwch  a  dedwyddwch  yn  y  bydys- 
awd.  Rhaid,  gan  hyny,  oedd  gosod  terfynau  i  weinyddiad 
yr  amynedd  Dwyfol,  yr  hwn  ynddo  ei  hun  sydd  yn  annher- 
fynol  ac  anfeidrol.  Pan  feddyliom  mor  adgas  a  ffiaidd 
ydyw  pob  pechod  yn  ngolwg  y  Duw  Sanctaidd,  yr  **  Hwn 
sydd  lanach  ei  lygad  nag  y  gall  edrych  ar  ddrwg  "  (Hab. 
i.  13);  pan  feddyliom  gynifer  o  filiynau  o  bechaduriaid 
sydd  yn  pechu  bob  dydd  a  nos  yn  wastad,  ac  aneirif  nifer 
pechodau   pob   un   o'r  pechaduriaid ;   pan   feddyliom   am 


Amytudd  D^uw.  97 

swm  pechodau  yr  oll  yn  nghyd,  hyd  y  nod  am  un  diwrnod, 
a  bod  pob  fifieidd-dra  dichonadwy  i  ddynoliaeth  fod  yn  euog 
o  hono,  yn  cael  ei  gyflawni  yn  wastadol  i  "  gyffroi  llygad  ei 
pgoniant  Ef,"  onid  ymddengys  yn  rhyfedd,  uwchlaw  pob 
rhyfeddod,  fod  un  pechadur  i'w  gael  tu  allan  i  uflfern,  a  bod 
y  ddaear,  mangre  pechod,  heb  ei  dilëu  er  ys  oesoedd? 
Oni  raid  fod  yr  amynedd,  sydd  wedi  dal  a  pharhau  i  arbed 
yn  wyneb  hyn  oll,  yn  Anfeidrol  yn  ei  fawredd? 

II.  Beth  a  ddywed  yr  Ysgrythyr  ar  y  mater  hwn  1 — Amy- 
NEDD  Duw.  Cyfeiriwyd  o'r  blaen  at  amryw  o'i  thystiol- 
aethau  hi  arno;  ond  teimlwn  ei  fod  yn  gofyn  sylw  raan^lach 
amo  eto. 

I.  Yn  hanes  yr  hên  fyd  o  flaen  y  diluw,  defnyddia  yr 
Ysgrifenydd  Sanctaidd  yr  ymadroddion  cryfaf  i  osod  allan 
fawredd  llygredigaeth  a  drygioni  yr  hên  fyd  hwnw,  er 
dangos  mawredd  amynedd  a  dioddefgarwch  Duw  yn  gyfer- 
byniol  i'r  drygioni  hwnw.  "A'r  ArglNvydd  a  welodd  mai 
aml  oedd  drygioni  dyn  ar  y  ddaear,  a  bod  holl  fwriad 
meddylfryd  ei  galon  yn  unig  yn  ddr}'gionus  bob  amser." 
(Gen.  vi.  5.)  Drachefn  (adn.  11-13),  "A'r  ddaear  a 
lygrasid  ger  bron  Duw ;  llanwasid  y  ddaear  hefyd  â  thraws- 
der.  A  Duw  a  edrychodd  ar  y  ddaear,  ac  wele  hi  a 
lygrasid ;  canys  pob  cnawd  a  lygrasai  ei  íîbrdd  ar  y  ddaear. 
A  Duw  a  ddywedodd  wrth  Noa,  Diwedd  pob  cnaw^  a 
ddaeth  ger  fy  mron :  oblegid  llanwyd  y  ddaear  â  thrawsedd 
trwyddynt  hwy:  ac  wele,  myfi  a'u  difethaf  hwynt  gyd  â'r 
ddaear."  Y  mae'r  Brenin  mawr  yn  ofalus  i  arddangos  cyf- 
iawnder  ei  farn  ar  yr  hên  fyd  yn  ngolwg  yr  holl  genedl- 
aethau  a  ddeuent,  yn  y  dystiolaeth  gref  a  rydd  Efe  am 
fawredd  arswydlawn  ei  lygredigaeth.  Yr  oedd  wedi  ei 
oddef  yn  ei  ddrygioni  am  gannoedd  o  flynyddau  cyn 
cwyno  gair  yn  ei  gylch  wrth  Noa,  na  neb  arall;  ond 
daeth  tymor  ei  amynedd  i  ben  o'r  diwcdd.     Ond  cto  y  mae 

7 


90  Koheìeth. 

yn  estyn  oediad  y  farn  fygythiedig  am  "  ugain  mlynedd  a 
chant;"  chwech  ugain  mlynedd  eto  o  amser  i'r  hên 
fyd  ystyried  ac  edifarhau.  "  Pan  unwaith  yr  oedd  hir- 
amynedd  Duw  yn  aros  yn  nyddiau  Nöe,  tra  y  darperid  yr 
arch."     (i  Petr  iii.  20.) 

2.  Yr  esiampl  arall  o  hir-amynedd  Duw  y  cyfeiria  yr 
ysgrythyr  ati  ydyw  hanes  Israel  yn  yr  anialwch  :  "  Deugain 
mlynedd  yr  ymrysonais  â'r  genedlaeth  hon,  ac  y  dywedais, 
Pobl  gyfeiliornus  yn  eu  calon  ydynt  hwy,"  medd  Efe. 
(Salm  xcv.  10.)  "Ac  yn  nghylch  deugain  mlynedd  y 
goddefodd  Efe  eu  harferion  hwy  yn  yr  anialwch,"  medd 
Paul.  (Act.  xiii.  18.)  Hir-dymor  i  ddioddef,  onide?  Di- 
oddef  "eu  harferion  hwy," — y  fath  arferion — arferion  mor 
wrthyn  ac  anhawdd  i'w  dioddef!  Yr  oedd  y  genedlaeth 
hono,  fel  yr  ymddengys  i  ni  yn  ei  hanes,  megis  pe  buasai 
wedi  penderfynu  mynu  gwybod  eithaf  amynedd  Jehofa — 
pa  faint  o  anufudd-dod,  anghrediniaeth,  anniolchgarwch, 
grwgnachrwydd,  a  gwrthryfel  a  allasai  Efe  oddef  cyn  dial 
arni.  Cafodd  ddeugain  mlynedd  o  amser  i  wneyd  y  prawf. 
Daeth  y  tymor  hwnw  i  ben.  "  Wrth  bwy  y  digiodd  Efe 
ddeugain  mlynedd?  onid  wrth  y  rhai  a  bechasant  ddeu- 
gain  mlynedd,  y  rhai  y  syrthiodd  eu  cyrfF  yn  y  dififaeth- 
wch?"     (Heb.  iii.  18.) 

3,  Codir  hanes  Juda  a  Jerusalem  cyn  eu  rhoddi  yn  llaw 
brenin  Babilon,  a  thrachefn  cyn  eu  rhoddi  yn  nwylaw  y 
Rhufeiniaid  i'w  dinystrio  a'u  gwasgaru,  fel  y  gwelir  heddyw, 
fel  esiamplau  arbenig  o  amynedd  a  hirymaros  Duw. 
Dengys  hanes  yr  ysgrythyr  hefyd,  yn 

(i.)  Nad  yw  y  Duw  mawr  ei  amynedd  byth  yn  taro  heb 
rybuddio  yn  gyntaf.  Bu  Noa,  pregethwr  cyfiawnder,  yn 
rhybuddio  yr  hên  fyd  am  ugeiniau,  os  nid  rhai  cannoedd,  o 
flynyddoedd,  fe  ddichon,  cyn  iddo  ef  ei  hun  gael  ei 
rybuddio  gan  Dduw  am  y  diluw  oedd  i  ddyfod.      Yr  oedd 


Amytieàd  Duw.  Çŷ 

y  byd  o  un  iaith,  ac  un  ymadrodd,  a  dynolryw  heb  ym- 
wasgaru  dros  wyneb  y  ddaear  y  pryd  hwnw,  fel  y  mae  yn 
debygol  ddarfod  i  boS  dyn  ar  y  ddaear  gael  cyfleusdra 
i  glywed  "  Pregethwr  Cyfiawnder "  yn  traddodi  ei  rybudd- 
ion  droion.  Ond  gallasai  Noa  ofyn,  wedi  iddo  fod  yn 
pregethu  ac  yn  rhybuddio  am  gannoedd  o  flynyddau,  "  Pwy 
a  gredodd  i'm  hymadrodd  ?"  Ei  deulu  ei  hun,  "  wyth  enaid," 
yn  unig  a  gadwyd  yn  yr  arch.  Wedi  i  dymor  hir-amynedd 
Duw  ddyfod  i  ben,  boddodd  cyfanfyd  o  ddynion  yn  eu 
hanghrediniaeth  a'u  llygredd,  er  pob  rhybuddion  a  man- 
teision  a  gawsent.  Bu  "  Lot  .gyfiawn "  yn  rhybuddio  y  í 
Sodomiaid  yn  hir  cyn  gwlawio  o'r  nefoedd  y  tân  a'r  brwm- 
stan  arnynt,  i'w  troi  yn  lludw  yn  ac  am  eu  pechodau 
gwaeddfawr.  Rhybuddiodd  Moses,  yntau,  lawer  ar  y  , 
genedlaeth  hono  yn  yr  anialwch  yn  ystod  y  deugain  mlyn- 
edd  hyny  y  bu  efe  yn  arweinydd  iddi;  ond  c\v}'mpo  yn 
yr  anialwch  a  fu  eu  diwedd  hwy,  wedi  diystyru  o  honynt  yr 
holl  rybuddion  a  gawsent.  "  Danfonodd  Duw "  ei  hoU 
weision  y  proffẁydi,  "gan  fore  godi  ac  anfon"  (Jer.  vii.  45)  i 
rybuddio  Juda  a  Jerusalem,  cyn  anfon  Nebuchodonosor  i 
losgi  y  ddinas,  a  dwyn  y  genedl  yn  gaethion  i  Babilon. 
Bu  y  Mab  ei  hun,  drachefn,  yn  rhybuddio  Jerusalem  a'r 
genedl  dan  wylo,  cyn  eu  rhoddi  yn  nwylaw  y  Rhufeiniaid  i 
"  Wneyd  Jerusalem  yn  gydwastad  â'r  llawr,  a'i  phlant  o'i 
mewn,  am  nad  adnabu  amser  ei  hymweliad."  (Luc  xix.  44.) 
(ii.)  Mawrygir  amynedd  Duw  yn  yr  hanes  a  rydd  yr  ys- 
grythyr  am  weinyddiad  ei  geryddon  a'i  famedigaethau  ar 
ddynion,  ei  fod  yn  wastad  yn  cyffwrdd  yn  ysgafn,  a  hyny 
dro  ar  ol  tro,  cyn  taro  yn  drwm.  Tarawodd  afon  yr  Aifft, 
a'i  thir,  a  chwnd  y  maes,  a  ffrwyth  ei  choed,  cystuddiodd  hi  Camj^j^ 
â  deg  o  bläau  yn  olynol,  cyn  Iladd  ei  chyntaf-anedigion,  ac 
yn  y  diwedd  "  Ysgytio  Pharao  a'i  lu  yn  y  Môr  Coch."  "  Y 
gŵr  a  gerydder  yn  fynych,  ac  a  galedo  ei  war,  a  ddryllir  yn 


too  Roheieth. 

ddisymwth,  fel  na  byddo  meddyginiaeth."  (Diar.  xxix.  i.) 
Gwneyd  pob  cynyg  ar  y  pechadur,  trwy  rybuddion  lawer,  a 
cheryddon  mynych,  cyn  "ei  ddryllio'  na  byddo  meddygin- 
iaeth;"  ond  dyna  fydd  diwedd  y  "gŵr  a  galedo  ei  war." 
Felly  yr  oedd,  ac  felly  maç  Efe  eto,  yn  gwneyd  â  phlant 
dynion,  eu  rhybuddio  drwy  ei  weision,  eu  ceryddu  yn  fyn- 
ych  dr^\'y  oruchwyliaethau  ei  ragluniaeth — darostwng  gwlad, 
neu  deuhi,  neu  ddyn  yn  bersonol,  yn  eu  hamgylchiadau — 
drwy  gystuddiau,  &c.,  cyn  eu  rhoddi  i  fyny  i  ddinystr  yn  eu 
pechodau.  "  Hirymarhous  yw  Efe  tuag  atom  ni,  heb 
ewyllysio  bod  neb  yn  golledig,  ond  dyfod  o  bawb  i  edifeir- 
wch."     (2  Petr  iii.  9.) 

(iii.)  Pan  fyddo  y  rhybudd  yn  ateb  y  dyben  i  ddwyn  i  edi- 
feirwch,  arbedir  y  cerydd ;  neu  pan  fyddo  y  cerydd  ysgafn 
yn  foddion  i  ddwyn  y  pechadur  i  ymostwng,  y  mae  y  cerydd 
trymach  yn  cael  ei  atal.  Arbedwyd  Ninife,  "amiddiedi- 
farhau  "  wrth  breg'eth  Jona.  Arbedwyd  y  dinystr  bygyth- 
iedig  ar  dŷ  Ahab,  yn  ei  ddyddiau  ef,  am  iddo  ymostwng 
mewn  sachlîain  a  lludw  ger  bron  Duw,  "  Oni  weli  di  fel  yr 
ymostwng  Ahab  ger  fy  mron  I  ?"  medd  Efe  wrth  Ehas.  Pan 
ýr  oedd  Elias  wedi  sylwi  arno ;  ond  yr  oedd  Duw  yn  edrych 
arno,  ac  eb  Efe,  "Ni  ddygaf  y  drwg  yn  ei  ddyddiau  ef;  ond 
yn  nyddiau  ei  fab  ef  y  dygaf  y  drwg  ar  ei  dŷ  ef"  (i  Bren. 
xxi.  29.)  Y  mae  Duw  fel  yn  cymeryd  gafael  yn  mhob 
mantais  ac  esgus  a  gafîo  er  arbed  pechadur,  "  Wele,  hyn 
oll  a  wna  Duw,  ddwywaith  neu  dair,  â  dyn,  i  ddwyn  ei 
enaid  ef  o'r  pwU,  i'w  oleuo  â  goleuni  y.  rhai  byw."  (Job 
xxxiii.  29,  30.)  "  Cerdda,  a  chyhoedda  y  geiriau  hyn  tua'r 
gogledd,  a  dywed,  Ti  Israel  wrthnysig,  dychwel,  medd  yr 
Arglwydd,  ac  ni  adawaf  i'm  llid  syrthio  arnoch :  canys 
trugarog  ydwyf  Fi,  medd  yr  Arglwydd,  ni  ddaliaf  lid  yn 
dragywydd."  (Jer.  iii.  12.)  lë,  geiriau  gwerth  eu  "cyhoeddi 
tua'r  gogledd,"  a  thua'r  gorllewin,  a'r  dehau,  a'r  dwyrain 


Amynedd  Duw.  loi 

hefyd — geiriau  tystiolaeth  y  Duw  mawr  am  dano  ei  Hun — 
am  ei  hwyrfrydignvydd  i  lid,  a'i  barodrwydd  i  drugarhau  a 
maddeu. 

III.  Y  Gras  o  Amynedd.  Ni  wnaf  ond  ychydig  o  gr)-- 
bwyllion  dan  y  pen  hwn,     Yn 

1.  Y  mawr  bwys  a  gwerth  a  roddir  arno  mewn  crefydd  yn 
y  Testament  Newydd.  "  Yn  eich  amynedd,  ineddienwch  eich 
fíuidiau"  medd  y  Gwaredwr.  Trwy  amynedd,  rhedwn  yr 
yrfa  a  osodwyd  o'n  blaen  ni,"  medd  Paul.  "  Y  mae  yn 
rhaid  i  chwi  wrth  amynedd,"  medd  efe  mewn  Ue  arall;  a 
thrachefn,  efe  a  ddywed,  "  Fel  trwy  amynedd  a  dyddanwch 
yr  ysgrythyrau  y  gallem  gael  gobaith.  Caffed  amynedd  ei 
pheríiáith  waith,  fel  y  byddoch  beríîaith  a  chyfan,  heb  ddi- 
ffygio  mewn  dim ; "  a,  '•  Byddwch  chwithau  hefyd  yn  dda 
eich  amynedd,''  medd  lago. 

2.  Y  gwerth  mawr  a  rydd  y  Gwaredwr  ar  y  gras  hwn  yn 
ei  saint.  "  Mi  a  adwaen  dy  weithredoedd  di,  a'th  lafur,  a'th 
amynedd.  A  thi  a  oddefaist,  ac  y  mae  amynedd  genyt," 
medd  Efe  wrth  yr  Eglwys  yn  Ephesus.  (Dat  ii.  2,  3.) 
Drachefn,  wrth  yr  Eglwys  yn  Thyatira,  "  Mi  a  adwaen  dy 
weithredoedd  di,  a'th  gariad,  a'th  wasanaeth,  a'th  ffydd, 
a'th  amynedd  d^."  (Dat.  ii.  19.)  Wrth  yr  Eglwys  yn  Phila- 
delphia  {ib.  iii.  10),  "O  achos  cadw  o  honot  aÀr  íy  atnynedd." 

3.  Ynddo  Ef,  Pen  mawr  yr  Eglwys  ei  Hun,  y  dysgleiriodd 
gogoniant  amynedd  yn  ei  lawn  nerth,  mewn  esiampl 
weledig,  pertíaith,  o  hono  ar  faes  dyledswydd  a  phrofedig- 
aethau  dyn,  a  hyny  yn  natur  dyn,  "Yr  Hwn,  pan  ddio- 
ddefodd,  ni  fygythiodd ;  pan  ddifenwyd,  ni  ddifenwodd 
drachefn."  (i  Petr  ii.  21.)  Bywyd  o  ddioddef  felly  oedd 
ei  fywyd  Ef,  bob  cam  o  hono,  wrth  fyned  trwy  y  byd. 
By wyd  na  welsai  y  byd  erioed  ddim  yn  gyíFelyb  iddo ;  canys 
"Duw'r  Amynedd  ei  Hun  oedd  Efe."  Ni  chollodd  ei 
hunan-feddiant  a'i  reolaeth  ar  ei  yspryd  ei  Hun  am  un 


loa  Koheleth. 

foment  ar  un  achlysur,  yn  wyneb  un  brofedigaeth ;  a  pha 
fywyd  mor  brofedigaethus  a'i  fywyd  Ef?  Cyfeiria  Petr, 
llygad-dyst  o  fywyd  a  dioddefiadau  ei  Arglwydd,  y  Cristion- 
ogion  yr  ysgrifenai  atynt,  i  edrych  arno  Ef  fel  esiampl  ber- 
íTaith  o  amynedd  a  dioddefgarwch,  "  Yr  Hwn  a  adawodd 
i  ni  esiampl,  fel  y  canlynech  ei  ol  Ef."  Dangosir  Job  fel 
esiampl  nodedig  o  amynedd  a  dioddefgarwch  mewn  adfyd ; 
"ond  efe  a  agorodd  ei  enau,  ac  a  felldithiodd  ei  ddydd"  (Job 
iii.  I.)  Yr  oedd  "y  gẃr  Moses,  y  llareiddiaf  o'r  holl  ddyn- 
ion  ar  y  ddaear"  (Num.  xii.  3),  ond,  yntau  hefyd  a  "gam- 
ddywedodd  â'i  wefusau,  o  herwydd  cythruddo  o  honynt  ei 
yspryd  ef "  (Salm  cvi.  32).  Fel  hyn  yr  ydym  yn  gweled  y 
dynion  mwyaf  a  goreu  fu  ar  y  ddaear — y  rhai  mwyaf 
amyneddus  a  dioddefgar,  yn  colli  eu  rheolaeth  ar  eu  hys- 
pryd,  yn  wyneb  profedigaethau  tanllyd.     Gan  hyny, 

"Yn  mhlith  a  fu,  neu  ynte  a  ddaw, 
'Does  debyg  iddo  Ef. " 

"  Yn  llawn  gras  a  gogoniant." 

Wrth  derfynu,  dywedaf  yn 

I.  Mai  y  cymwysiad  mwyaf  priodol  oddiwrth  yr  athraw- 
iaeth  am  amynedd  Duw  ydyw,  bod  i  bob  un  ei  hystyried  yn  ei 
berthynas  âg  ef  ei  hun  yn  bersonol.  Nid  tuag  at  yr  hên  fyd, 
Sodom  a  Gomora,  Ninefe,  Jerusalem,  gwledydd  a  theulu- 
oedd,  a  phersonau  yr  hên  amser  gynt,  y  gweinyddodd  Duw 
yn  ei  amynedd  yn  unig;  Hirymarhous  yw  Efe  tuag  atom  ni. 
Pe  buasai  Efe  wedi  rhoddi  heibio  gweinyddu  yn  ei  amynedd, 
beth  fuasai  cyflwr  pob  un  o  honom  ni  ?  Pe  terfynai  gwein- 
yddiaeth  ei  amynedd  Ef  heddyw,  pa  olwg  fyddai  ar  y  byd 
hwn  y  fory  ?  Nid  oes  un  dyn  a  safo  mewn  adolygiad  difrifol 
ar  yrfa  ei  fywyd,  nad  ymddengys  iddo  fel  y  rhyfeddod 
fwyaf  o  bob  rhyfeddod  ei  fod  ef  ei  hun  yn  fyw— -ei  fod  heb 
ei  gyfrgolH  yn  dragywydd.     Yr  ydym  yn  synu  llawer,  yn 


Amynedd  Duw.  103 

aml,  at  anniolchganvch,  cyndynrwydd,  grwgnachrwydd  a 
gwrthryfel  yr  hên  genedl  hono  yn  yr  anialwch,  yn  wyneb 
rhyfeddodau  amynedd  a  daioni  Duw  tuag  ati ;  felly  yr  oedd 
yr  luddewon  eu  hunain,  yn  amser  Crist,  "  Pe  buasem  ni  yn 
nyddiau  ein  tadau,  ni  buasem  gyfranogion  â  hwynt  yn 
ngwaed  y  proflFwydi,"  meddynt  (Matth.  xxiii.  30).  Ond 
dangosai  Efe  iddynt  eu  bod  hwy  yn  waeth  na'u  tadau,  pan 
y  ceisient  ei  ladd  Ef,  yr  Hwn  y  dygasai  yr  holl  brofifwydi 
dystiolaeth  iddo.  Pe  deuai  pob  un  o  honom  adref  ato  ei 
hun,  i  ystyried  ei  fîyrdd  ei  hun,  ac  i  adnabod  pla  ei  galon  ei 
hun,  darfyddai  y  synu  a'r  sôn  am  bechodau  dynion  ereill,  a 
rhyfeddodau  hir-amynedd  Duw  tuag  atynt  hwy,  a  deuem  oU 
i  ryfeddu  a  mawrhau  yr  amynedd  dwyfol,  bob  un  yn  ei  ber- 
thynas  âg  efe  ei  hunan  yn  anad  neb. 

2.  Y  mawr  berygl  o  gam-farnu  a  cham-ddefnyddio  hirym- 
aros  Duw,  a  byw  ar  ei  hir-amynedd  i  bechu  yn  ei  erbyn,  megis 
pe  mai  amcan  Duw  yn  ei  amynedd  tuag  at  ddyn  fyddai 
rhoddi  digon  o  amser  iddo  fwyhau  a  mwynhau  ei  bechod. 
"Ac  a  wyt  ti  yn  ystyried  hyn,  O  ddyn,  yr  hwn  wyt  yn  barnu 
y  rhai  sydd  yn  gwneuthur  y  cyfryw  bethau,  a  thithau  yn 
gwneuthur  yr  un  pethau,  y  diengi  di  rhag  barn  Duw?  Neu 
a  wyt  ti  yn  diystyru  golud  ei  ddaioni  Ef,  a'i  ddioddefgar- 
wch,  a'i  ymaros,  heb  wybod  fod  daioni  Duw  yn  dy  dywys  di  i 
edifeiriwch?"  (Rhuf.  ii.  3,4.)  "Heb  wybod,"  ystyried,  a 
deall,  mai  amser  i  edifarhau  am  bechod  ydyw  yr  amser  a 
gyfrana  Duw  yn  ei  hirymaros  i  ti,  ac  nid  amser  i  ti  fyned 
yn  mlaen  yn  mhellach  mewn  gyrfa  o  bechod  a  gwrthryfel ; 
a  thrvs'y  "  dy  galedrwydd,  a'th  galon  ddiedifeiriol,  i  drysori  i 
ti  dy  hun  ddigofaint  erbyn  dydd  digofaint,  a  datguddiad 
cyfìawn  farn  Duw "  (adn.  4).  O  ddyn  !  Ddyn,  ystyria 
beth  wyt  yn  ei  wneyd  o'r  amser  a'r  manteision  a  fwynhei 
yn  ystod  tymor  hir-amynedd  Duw  tuag  atat  Y  mae 
•*  dydd  digofaint "  i  ganlyn  dydd  amynedd,  i'r  sawl  a'i  cam- 


104  Koheleth. 

ddefnyddio.      Dydd  barn,  dydd  galw  i  gyfrif  am  bob  dydd 
o  hir-ymaros  Duw  a  gamddefnyddiwyd. 

3.  Y  mae  amynedd  a  hir-ymaros  Duw,  gan  hyny,  yn 
dangos  ac  yn  profi  nad  yw  Efe  yn  ewyllysio  bod  neb  yn 
goUedig,  "  ond  dyfod  o  bawb  i  edifeirwch,"  fel  y  crybwyll- 
wyd  o'r  blaen.  Dyna  fel  y  mae  Efe  ei  Hun,  yn  ei  Air,  yn 
ein  dysgu  i  esbonio  ei  hir-ymaros  tuag  atom.  Yn  y  goleuni 
yna  y  mynai  Efe  i  ni  edrych  ar  y  mater,  "  A  chyfrifwch  hir- 
amynedd  ein  Harglwydd  yn  iachawdwriaeth."  (2  Petr  iii. 
15.)  Cyfeiria  Petr  at  holl  epistolau  ei  "anwylfrawd,  Paul," 
fel  yn  dwyn  tystiolaeth  i'r  gwirionedd  pwysig  hwn,  "  Megis 
yr  ysgrifenodd  ein  hanwyl  frawd  Paul  atoch,  yn  ol  y  ddoeth- 
ineb  (yr  ysprydoliaeth)  a  rodded  iddo  ef ;  megis  yn  ei  holl 
epistolau  hefyd,  yn  llefaru  ynddynt  am  y  pethau  hyn."  "  Y 
pethau  hyn,"  y  pethau  am  amcan  a  dyben  goruchwyliaeth 
hir-ymaros  ac  amynedd  Duw  tuag  at  ddynion ;  ac  yn  sicr, 
y  mae  Efe  yn  deall  amcan  a  dyben  ei  oruchwyliaethau  ei 
Hun. 

4.  Bydd  daioni  Duw  yn  ei  hir-amynedd,  yn  gystal  â'i 
gyfiawnder,  yn  cael  ei  ogoneddu  yn  ngospedigaeth  dra- 
gwyddol  yr  anedifeiriol,  "  Mi  a  roddais  iddi  amser  i  edifar- 
hau  am  ei  godineb,  ond  nid  edifarhaodd  hi "  (medd  Efe  am 
y  Jezebel  hono),  "  Wele,  yr  wyf  fi  yn  ei  bwrw  hi  ar  wely,  a'r 
rhai  sydd  yn  godinebu  gyda  hi,  i  gystudd  mawr,  oni  edifar- 
hânt."  (Dat.  ii.  21,  22.)  Y  pechadur  a  ymgaledo  mewn 
anystyriaeth,  gan  fyned  yn  mlaen  yn  fwyfwy  rhyfygus 
yn  ei  bechod  drwy  yr  holl  amser  a  estynodd  Duw  yn 
ei  amynedd,  iddo  i  edifarhau  a  dychwelyd,  y  mae  "  bwrw 
ar  wely,"  ac  i  "  gystudd  mawr,"  yn  ei  aros — gwely  cystudd 
%  marwolaeth.  Amynedd  Duw  yn  ei  roi  i  fyny,  ac  yn 
cefnu  arno  am  byth !  gan  ddywedyd  wrtho  megis,  "  Ni 
chei  byth  ddiwrnod  yn  hwy  o  amser  i  bechu  genyf  fi; 
mae  dy  amser  cymeradwy  ar  ben;   Dydd  dy  iachawdwr- 


Amynedd  Duw.  105 

iaeth  yn  darfod  am  byth  !"  Rhyw  "gystudd  mawr"  fydd 
cystudd  pechadur  anedifeiriol  ar  wely  angeu,  wedi  ei  ddefifro 
i  weled  a  theimlo  ei  gyflwr  truenus  am  y  waith  gyntaf 
erioed.  "  Cyfrifwch  hir-amynedd  ein  Harglwydd  yn  iach- 
awdwriaeth." 


PREGETH    VII, 


TRUGAREDD   DUW. 


"  Mor  werthfawr  yw  dy  drugarcdd,  O  Dduw  !  am  hyny  yr  ymddiried 
meibion  dynion  dan  gysgod  dy  adenydd. " — Sahn  xxxvi.  7. 

Sonia'r  testyn  am  beth  gwerthfawr,  gwerthfawr  iawn,  "Mor 
werthfawr,"  nad  oes  pris  i'w  osod  arno.  Gesyd  drugaredd 
Duw,  mewn  Salm  arall,  yn  gyferbyniol  â'r  peth  gwerthfawr- 
ocaf  y  mae  creadur  yn  feddianol  arno,  ei  fywyd,  a  dywed, 
*'  Gwell  yw  dy  drugaredd  di  na'r  by wyd."     (Salm  lxiii.  3.) 

Myfyrdod  y  Salmydd  rhyngddo  ag  ef  ei  hun  yw  y  Salm 
hon,  fel  rhai  o'i  Salmau  ereill.  Y  mae  llawer  o'r  Salmau  yn 
weddîau  at  Dduw,  ereill  yn  fawl  i  Dduw,  a'r  Ueill  yn  Salmau 
i  roddi  addysg  ac  athrawiaeth,  fel  casgliadau  oddiwrth 
weithredoedd  Duw,  a  hanes  ei  oruchwyliaethau  tuag  at  ei 
bobl  yn  neillduol,  a  thuag  at  y  byd  yn  gyfîredinol. 

Yr  annuwiol  sydd  wedi  tynu  ei  syhv  yn  y  Salm  hon.  Y 
casgHad  y  mae  efe  yn  ei  dynu  am  yr  annuwiol  oddiwrth  ei 
ddull  yn  byw  ydyw,  "  nad  oes  ofn  Duw  o  flaen  ei  Iygaid  ef." 
Pe  buasai  ofn  Duw  o  flaen  ei  lygaid,  buasai  golwg  wahanol 
ar  ei  fywyd  ef.  Try  y  Salmydd  ei  olwg  oddiwrth  yr  annuw- 
iol  at  drugaredd  Duw,  a'i  farnedigaethau,  a'i  ddaioni,  gan 
ryfeddu  mawredd  ei  drugaredd,  dyfnder  ei  farnedigaethau, 
a  chyflawnder  ei  ddaioni  i  ddyn  ac  anifail.  Dychwela  yn 
ol  eilwaith  at  drugaredd  Duw  yn  y  testyn,  "  Mor  werthfawr 


Irugarfdd  Duw.  107 


yw  dy  drugaredd,  O  Dduw."  Y  mae'r  amlygiadau  a  wna 
Duw  o'i  fawredd  a'i  ogoniant,  yn  y  rhan  fwyaf  o'i  berfiFeith- 
iau  naturiol  a  moesol,  yn  dal  cyd-berthynas  â'i  hoU  greadur- 
iaid  rhesymol  a  deallol  fel  eu  gilydd.  Y  mae  i  bob  un  ei 
interest  personol  yn  ngweithredoedd  ei  allu  a'i  ddoethineb, 
yn  ei  Hollwybodaeth  a'i  Hollbresenoldeb ;  ond  y  mae  actau 
dwy  briodoledd  yn  dal  perthynas  neillduol  â  dyn  ar  wahan 
oddiwrth  bob  creadur  arall,  sef  ei  amynedd  a'i  drugaredd. 

I.  Sylwadau  cyffredinol  ar  Drugaredd  Duw.  Yr  euog 
a'r  truan  ydyw  gwrthddrych  trugaredd,  a  hwnw  yn  ddyn 
ar  y  ddaear.  Creadur  hunan-ddinystriol  yw  y  truan  hwn. 
Ni  chreodd  Duw  yr  un  truan  erioed,  ac  ni  buasai  truan  na 
thrueni  yn  ei  lywodraeth  Ef  byth,  ond  fel  y  mynodd  cre- 
aduriaid  a  grewyd  yn  dda  iawn,  ac  mewn  cyflawnder  o  bob 
dedwyddwch,  dynu'r  aflwydd  a'r  distryw  arnynt  eu  hunain. 
Pe  gofynid  uwchben  trueni  diobaith  gwlad  y  golledigaeth, 
Pa  fodd  y  bu  hyn?  Pwy  a  barai  hyn?  Byddai  raid  i 
bob  cydwybod  euog  ateb,  Myfi  a  barodd  hyn  i  mi  íy  hun. 
Gwrthryfel  g\NÌrfoddol  pob  creadur  sydd  yno  a  greodd  yr 
uffern  sydd  ynddo,  a'r  uffern  y  mae  ynddi.  Ond  nid  ym- 
welodd  trugaredd  erioed  â  thrueiniaid  y  wlad  dlawd  hono ; 
ni  ddisgyna  dyferyn  oddiar  ben  ei  bys  hi  i  oeri  un  tafod 
llosgedig  yno.  Y  ddaear  yw  ei  thalaeth  hi,  a  dyn  ar  y 
ddaear  yn  unig  yw  gwrthddrych  ei  thosturi  a'i  hymgeledd, 
Trugaredd  yw  sylw  tosturiol  Duw  ar  ddyn  digymhorth,  an- 
nheilwng,  euog,  a  hunanandwyol,  yn  tori  allan  yn  gymwyn- 
ásgarwch,  ymwared,  ac  ymgeledd  iddo.  Y  mae  cyflwr 
cenedl  Israel,  fel  y  desgrifir  yn  Eseciel  (pen.  xvi.),  yn 
ddrych  cy wir  o  gyflwr  y  ddy noliaeth  dan  bechod,  "  Yn  ym- 
drybaeddu  ar  wyneb  y  maes  yn  ei  gwaed,  heb  lygad  yn 
tosturio  wrthi;"  a'r  caredigrwydd  a  wnaeth  y  tosturi  dwyfol  â 
hi  yn  y  cyflwr  hwnw,  yn  gosod  allan  weinidogaeth  trugaredd 
rad  at  y  cyflwr  truenus  hwnw;  "A  phan  dramwyais  heibio 


io8  Hoheleth. 

i  ti,  a'th  weled  yn  ymdrybaeddu  yn  dy  waed,  dy wedais  wrthyt, 
yn  dy  waed,  Bydd  fyw"  (adn.  6).  Ond  gwnaeth  y  cy- 
mwynasgarwch  dwyfol  fwy  i'r  genedl  hono  na  chyhoeddi 
bywyd  cenedlaethol  yn  unig  iddi — ei  golchi,  ei  glanhau,  ei 
gwisgo,  ei  phrydferthu,  ei  cliyfoethogi,  ei  gwledda,  a'i  chy- 
meryd  i  gyfamod  âg  Ef  ei  Hun.  Bywyd,  a  mwy  na  bywyd. 
Felly  yn  union  y  gwna  trugaredd  Duw  yn  Nghrist  a'i 
gwrthddrychau  hi, 

2.  Y  mae  Trugaredd  yn  bnodoledd  hanfodol  i  natur  Dmw, 
fel  Duidr  Cariad.      "  Eithr  Duw,  yr  Hwn  sydd  gyfoethog  o 

drugaredd,  o  herwydd  ei  fawr  gariad  trwy  yr  hwn  y  carodd 
Efe  ni."     (Ephes.  ii.  4.)     Cyfoethog  0  drugaredd,  0  herwydd  ei 

fawr  gariad.  Yn  ei  fawr  gariad  y  mae  ei  drugaredd  yn 
gwreiddio,  oddiyno  y  mae  hi  yn  deilliaw.  Gallwn  ymsynio 
am  Dduw  cyfiawn,  pur,  a  sanctaidd — "  Duw  gwirionedd  heb 
anwiredd;"  heb  ei  fod  yn  Dduw  trugarog  a  graslawn.  Nid 
oes  berthynas,  yn  ol  angenrheidrwydd  natur  y  pethau,  rhwng 
y  priodoleddau  hyny  â  thrugaredd  a  thrugarhau;  sicrhau 
barn  ac  uniondeb  yn  holl  oruchwyliaethau  y  Uywodraeth 
ddwyfol  y  maent  hwy.     Ond,  heblaw  hyny,  ^^Duw,  cariad 

yw."  Y  mae  tosturi  a  thrugaredd,  o  angenrheidrwydd  ei 
natur,  yn  jnynwes  cariad.  "  Y  mae  cariad  yn  hir-ymaros, 
yn  gymwynasgar."     (i  Cor.  xiii.  4.)     Y  mae  hir-ymaros  a 

.  chymwynasgarwch  yn  elfenau  hanfodol  yn  ei  natur  Ef. 

3.  Fel  ỳob  un  âi  briodoliaethau,  y  mae  Trugaredd  yn  Nuw 
erioed.  "  Trugaredd  yr  Arglwydd  sydd  o  dragwyddoldeb 
hyd  dragwyddoldeb."  "A  thrugaredd  dragwyddol  y  trugar- 
harhaf  wrthyt."  "  Cofia  dy  dnigareddau  a'th  dosturiaethau, 
canys  erioed  y  maent  hwy."  (Salm  cviii.  1 7  ;  Esay  liv.  8 ; 
Salm  XXV.  6.)  Rhaid  i  feddwl  wedi  ei  ddeffro,  gael  pethau 
tragwyddol  i'w  dawelu  a'i  lawn  foddloni ;  pethau  diddech- 
reu,  yn  gystal  a  phethau  diddiwedd.  Rhaid  iddo  gael  Duw 
tragwyddol  yn  noddfa,  a  Breichiau  tragwyddol  oddidano, 


Trugaredd  t)inv.  Î09 

cyn  yr  ymdeimla  yn  foddlon  a  diogel.  Cynygier  iddo  dduw 
y  bu  dechreuad  i'w  hanfod  yn  wrthddrjch  iddo  i'w  addoli 
ac  ymddiried  ynddo — un  y  gallai  efe  wthio  ei  feddwl  a'i 
ddychymyg  y  tu  hwnt  i  ddechreuad  ei  fodoliaeth,  efe  a 
deimla  nas  gall  ymddigoni  wrth  gi  fodd  yn  hwnw.  Cynygier 
i  feddwl  argyhoeddedig,  a  theimladwy  o'i  drueni  a'i  angen 
)sprydol,  drugaredd  a  gras  fel  pethau  newydd  diweddar,  ni 
wnânt  ei  dro  ef.  "  Pa  le  y  mae  dy  hên  drugareddau,  O 
Arglwydd?"  medd  y  Salmydd.  (Salm  lxxxix.  49.)  Ac 
megis  y  dywed  efe  mewn  Salm  arall  (xxv.  6),  pan  yn 
adgofio  ei  hên  bechodau  ei  hun,  pechodau  a  chamweddau 
ei  ieuenctyd,  y  mae  yn  ffoi  rhagddynt  i  wneyd  ei  noddfa 
mewn  tosturià.ethau  a  thrugareddau  hynach  na'r  hynaf  o'i 
bechodau.  "  Cofia  dy  dostiu-iaethau  a'th  drugareddau, 
canys  erioed  y  raaent  hwy,"  medd  efe.  "  Y  mae  genyf  fi," 
fel  pe  dywedasai,  "  ryw  fath  o  gôf  o  gyfnod  plentynaidd  fy 
mywyd,  cyn  i  mi  gyflawni  un  weithred  bechadurus  y  gwn 
am  dani;  ond  ni  elli  di,  y  Duw  mawr,  gofio  ün  cyfnod  yn  dy 
fodoliaeth  dragwyddol,  pryd  nad  oedd  trugaredd  a  thosturi 
\not,  Anghofia,  gan  hyny,  fy  hên  bechodau  i  yn  y  cof  am 
dy  drugareddau  a'th  dosturiaethau  tragwyddol  dy  Hun." 
Rhaid  i'r  enaid  blinedig  gael  gwely  hwy,  a  Uetach,  a  chryf- 
ach  na  hên  wely  Og,  brenin  Basan,  i  ymestyn  amo  ac  ym- 
droi  ynddo,  cyn  y  gallo  oq)hwyso  mewn  esmwythdra,  a 
dyma  fe  yn  barod  iddo — trugaredd  a  thosturi  maddeuol 
Duw,  •'  canys  erioed  y  maent  hwy." 

4.  Y  ddhi'cddaf  dr  ỳriûdoliaethau  Dioyfol  a  ddaíguddiwyd 
yiv  Trugaredd.  Yr  oedd  tragwyddol  allu,  doethineb,  gwybod- 
aeth,  a  daioni  cyíîredinol  Duw  wedi  eu  datguddio  oesau 
di-rif  cyn  dechreu  oes  dynoliaeth.  Drwy  yr  hoU  gyfnodau 
hyny  yr  oedd  trugaredd  yn  aros  yn  ddirgelwch  cuddiedig 
yn  Nuw.  Yr  oedd  Ueni  y  dirgelwch  hwnw  yn  cuddio  ci 
hwMicl)    luiwcUlgar    hi   o   olw'g    angelion    a   cherubiaid   a 


îîO  koheleth. 

fuasent  yn  gwledda,  hwyrach,  ar  ryfeddodau  datguddiedig  y 
priodoliaethau  ereill  dros  ystod  gorfeithion  oesau.  Yn  sẃn 
cwymp  y  ddynoliaeth,  yn  Eden,  y  deffrödd  hi  (trugaredd) 
fel  un  o  gysgu,  y  tro  cyntaf  erioed.  "  Adda,  pa  le  yr  wyt 
ti?"  oedd  y  geiriau  cyntaf  ^ddisgynodd  oddiar  ei  gwefusau 
bendigedig  ar  ghist  creadur;  gwisgo  y  trueiniaid  noethion  a 
grynent  mewn  cywilydd  a  gwarth  o  flaen  gorsedd  eu  Bamwr 
Cyfiawn,  yn  yr  Ardd,  oedd  y  gwaith  cyntaf  a  wnaeth  ei 
dwylaw  glan  hi ;  ac,  ar  yr  un  pryd,  rhoddodd  ddyrnod  ar  ben 
temtiwr  dyn  y  teimla  oddiwrtho  i  dragwyddoldeb.  Cymer- 
odd  feddiant  o'r  ddaear  iddi  ei  hun ;  o'r  dydd  hwnw  allan 
taenodd  ei  hadenydd,  yn  ol  iaith  y  testyn,  trosti,  ac  y  mae 
meibion  dynion  yn  llechu  o  dan  y  cysgod  clud;  taflodd 
asgell  ei  nawdd  dymorol  dros  dalaeth  ei  hetifeddiaeth  yn 
gyntaf,  a  byth  wedi  hyny,  y  mae  yn  lledu  aden  ei  iach- 
awdwriaeth  uwch  ei  phen,  ac  yn  gwahodd  meibion  dynion 
i  ymddiried  dan  ei  chysgod  diogel. 

5.  Yr  unig  briodoledd  Ddwyfol  a  ddatguddiwyd  yn  a  thru'y 
Aberth,  ac  y  mae  Aberth  yn  sail  ei  holl  weinyddiadatí,  yiv 
Trugaredd.  Nid  oedd  un  angen  am  allor  ac  aberth  i  ddwyn 
allan  yr  Anfeidrol  allu  a  doethineb  mewn  creu,  cynal,  a 
llywodraethu  y  byd;  "Efe  a  ddywedodd,  ac  felly  y  bu;  Efe 
a  orchymynodd,  a  hyny  a  safodd"  (Salm  xxxiii.  9),  a  dyna 
y  cwbl;  ond,  yn  Eden,  cofir  hyny  byth,  dyma  beth  newydd 
ar  y  ddaear,  a  newydd  yn  holl  lywodraethjehofa — dwyn 
aberth  at  yr  allor,  rhyw  greadur  neu  greaduriaid  glân,  ŵyn 
o'r  praidd,  fe  ddichon,  yn  gwaedu,  yn  dioddef,  ac  yn  marw 
tros  ac  yn  lle  y  troseddwyr  euog  (yn  gysgodol),  am  fod  Duw 
y  dydd  hwnw  yn  myned  i  ddatguddio  ei  drugaredd  i  dros- 
eddwyr  am  y  waith  gyntaf  erioed.  Yr  oedd  yr  Anfeidrol  ei 
Hun  yn  myned  i  wneyd  gwaith  na  wnaethai  Efe  erioed  cyn 
hyny — maddeu  anwiredd;  "Ac  heb  oflwng  gwaed  nid  oes 
maddeuant."     Mewn  aberth  y  dygwyd  yn  mlaen  hoU  wein- 


Trugaredd  Duw.  itl 

yddiadau  trugaredd  byth  ar  ol  hyny.  Cododd  ei  llŷs  a'i 
gorseddfainc  yn  nghanol  gwersyll  Israel  yn  yr  anialwch; 
daeth  i  mewn  iddo ;  cymerodd  feddiant  o  hono ;  eisteddodd 
ar  ei  thrugareddfa,  rhwng  y  cherubiaid,  i  gyhoeddi  cymod 
a  maddeuant  i  droseddwyr;  seiliodd  orseddfainc  ei  gras  ar 
gyfiawnder  a  bam.  Y  gyfraith  danllyd,  bur,  a  gyhoeddasai 
y  Deddfwr  Cyfiawn  ar  Sinai  ychydig  ddyddiau  o'r  blaen,  a 
wnaeth  trugaredd  yn  wadn,  yn  osail,  ei  gorsedd,  canys  yr 
oedd  Uechau  y  gyfraith  yn  nghadw  yn  yr  Arch  o  dan  ei 
heisteddle  hi,  ar  y  Drugareddfa;  ond  gweinyddai  ei  gras  a'i 
doniau  bob  amser  drwy  waed  aberth.  Buasai  raid  iddi  ladd 
yr  archoffeiriad  pe  rhyfygasai  ymddangos  ger  ei  bron  ar 
ddydd  y  cymod,  heb  waed  i'w  daenellu  yno.  Yr  oedd  raid 
amddiffyn  ac  anrhydeddu  hawliau  deddf  a  chyfiawnder  wrth 
faddeu  ac  estyn  byw)^d  a  chymod  i'r  euog,  neu  ddadym- 
chwelyd  llywodraeth  Duw  hyd  ei  seiliau,  ac  aberth  dros  yr 
euog  oedd  y  drefn  i  ateb  y  pwrpas  hwnw.  "  Rhaid  oedd, 
gan  hyny,  i  bortreiadau  y  pethau  sy  yn  y  nefoedd  gael  eu 
puro  â'r  pethau  hyn,"  (aberthau  y  gyfraith,)  "a'r  pethau 
nefol  eu  hunain  âg  aberth  gwell  na'r  rhai  hyn."  (Heb.  ix. 
23.)  "Cysgod  y  daionus  bethau  i  ddyfod,  ac  nid  gwir  ddelw 
y  pethau"  (Heb.  x.  i)  oedd  aberthau  y  gyfraith — cysgod  o'r 
"Aberth  gwell,"  yr  hwn  oedd  "gwir  ddelw"  y  pethau.  Yr 
hyn  ni  allai  y  gyfraith  hono  a'i  haberthau  ei  wneyd,  "o 
herwydd  ei  bod  yn  wan  drwy  y  cnawd,"  nid  oedd  dim  ond 
cnatud,  a  hwnw  yn  gnawd  anifeiliaid  anrhesymol  ac  anianol, 
yn  ei  haberthau  hi,  ac  anmhosibl,  wrth  natur  pethau,  oedd  i 
"waed  teirw  a  geifr  dynu  ymaith  bechodau."  Ni  allasai 
gwaed  creaduriaid  na  feddent  gydwybod  eu  hunain,  nad 
oedd  na  deall,  na  chydwybod,  nac  ewyllys  ganddynt  yn  yr 
oruchwyliaeth  y  dygid  hwy  drwyddi;  ni  allasai  givaed  y  cyf- 
ryw  ebyrth  buro  a  thawelu  cydwybod  euog  troseddwr,  na 
rhoddi  yr  anrhydedd  gofynol  ar  y  ddeddf  foesol.     Vr  oedd 


112  .Koheleth. 

oi  bodoliaeth  hwy  islaw  bod  yn  ddeiliaid  iddi  hi,  a  sarhad 
o'r  mwyaf  fuasai  eu  cynyg  fel  lawn  dros  bechod  iddi,  ond 
fel  cysgodau  o  "  aberth  gwell  "  yn  unig,  "  Yn  nghyflawn- 
der  yr  amser,"  wele  yr  Aberth  g7vell — Oen  Duw — "  yr  Hwn 
sydd  yn  tynu  ymaith  bechodau  y  byd,"  yn  ymddangos. 
"  Unwaith  yn  niwedd  y  byd  yr  ymddangosodd  Efe  i  ddilëu 
pechod  trwy  ei  aberthu  ei  hun."  (Heb.  ix.  26.)  Oblegid 
08  ydyw  gwaed  teirw  a  geifr,  a  lludw  anner,  wedi  ei  daen- 
ellu  ar  y  rhal  a  halogwyd  yn  sancteiddio  i  bureiddiad  y 
cnawd,  pa  faint  mwy  y  bydd  i  waed  Crist,  yr  Hwn  trwy 
yr  yspryd  tragwyddol,  a'i  hoíîrymodd  ei  Hun  yn  ddifai  i 
Dduw,  buro  eich  cydwybod  chwi  oddiwrth  weithredoedd 
meirwon,  i  wasanaethu  y  Duw  byw."  (Heb.  ix.  13,  14.)- 
Tnny  yr  yspryd  tragwyddol.  Yr  oedd  yspryd  yn  ei  aberth 
Ef;  nid  oedd  dim  ond  ciiawd,  fel  y  sylwyd,  yn  aberthau  y 
gyfraith ;  ond  yr  oedd  yspryd — enaid,  yn  cael  ei  osod  yn 
aberth  dros  bechod  ar  y  groes.  Yspryd  oedd  yn  fwy,  an- 
feidrol  fwy  ei  urddas  a'i  werth,  na'r  hoU  ysprydoedd  euog  y 
gosodid  Ef  yn  aberth  drostynt.  Yspryd  oedd  yn  aberth 
difai  i  yspryd  y  ddeddf,  ac  yr  oedd  hi  yn  cael  mwy  o  an- 
rhydedd  yn  ei  ufudd-dod  a'i  aberth  Ef  nac  a  gawsai  yn  ufudd- 
dod  ei  hoU  ddeiliaid,  neu  yn  eu  cosp  dragwyddol,  dan  ei 
melldith  fel  troseddwyr.  Pan  oedd  yr  aberth  gwell  yn 
"gogwyddo  ei  ben,  ac  yn  rhoddi  i  fyny  yr  Yspryd  ar  y 
groes,  rhwygodd  trugaredd  lèn  yr  hên  gyfamod  a  orchudd- 
iasai  ei  hwyneb  yn  y  Cysegr  Sancteiddiolaf  am  bymtheg 
can  mlynedd,  a  daeth  allan  i  gymeryd  meddiant  o'i  gorsedd- 
seddfainc  dan  y  cyfamod  newyddj  a  byth  wedi  hyny, 

"Ar  Galfari,  mae  mainc  y  nef, 
Yn  agos  at  ei  groesbren  Ef, 

Oddiyno  y  dodir  hedd  i  maes. " 

"  Duw  yn  Nghrist,  yn  cymodi  y  byd  âg  Ef  ei  hun,  heb  gyfrif 


Trugaredd  Duw.  «13 

iddynt  eu  pechodau.  Canys  yr  hwn  nid  adnabu  bechod, 
a  wnaeth  Efe  yn  bechod  drosom  ni,  fel  yn  gwnelid  ni  yn 
gyfiawnder  Duw  ynddo  Ef."     (2  Cor.  v.  19,  21.) 

Ymddengys  fod  rhyw  ysfa  anghyfFredin  mewn  llawer  a 
fynant  gàel  eu  hystyried  yn  feirniaid  dysgedig,  ac  yn  dduw- 
inyddion  o  awdurdod  yn  y  dyddiau  hyn,  i  wadu  a  dirmygu 
yr  athrawiaeth  o  faddeuant  pechodau  trwy  aberth  ac  iawn 
Mab  Duw ;  nid  oedd  un  angen  am  y  fath  beth,  meddant 
hwy ;  y  gall  Duw,  fel  Tad  trugarog,  faddeu  gwendidau  a 
cholliadau  yn  ei  greaduriaid  (canys  dyma  yn  unig  yw 
pechod  yn  eu  golwg)  heb  aberth  ac  iawn  drostynL  Y  mae 
yr  Epistol  at  yr  Hebreaid  yn  faen  tramgwydd  annymunol 
iawn  ar  ffordd  y  gwŷr  hyn.  Y  maent,  fe  dybiant,  yn  gallu 
ystwytho  a  chystwyo  rhanau  ereiU  o'r  Testament  Newydd 
at  eu  hathrawiaethau,  drwy  gyfieithu  ac  esponio  yr  ymad- 
roddion  yn  ol  eu  hewyllys.  Ond  y  mae  Crist,  fel  aberth 
dros  bechod,  yn  cael  ei  ddal  allan  yn  yr  epistol  hwn,  fel  y 
mae  yn  rhaid  ei  addef,  ac  nid  oes  dim  i'w  wneyd  ond  haeru 
mai  rhywun  dan  ddylanwad  rhagfarnau  luddewig  a'i  hysgrif- 
enodd,  ac  nid  apostol,  ac  felly  nad  yw  o  un  awdurdod  ar  y 
pwnc.  O !  chwi  ladron  a  chysegr  yspeilwyr !  a  fynech  chwi 
ddymchwelyd  allor  cristionogaeth  i'r  llwch,  a  dwyn  ei  Ha- 
berth,  ei  bywyd,  a'i  gogoniant  ymaith?  A  fynech  chwi  dynu 
gorseddfainc  trugaredd  oddi  dani?  A  fynech  chwi  yspeilio 
cysegr  Síon  o'i  ganiadau  melusaf  ?  O !  chwi  Ysgrifenydd- 
ion  a  Phariseaid  y  dyddiau  diweddaf !  cedwch  eich  athraw- 
iaeth  dlawd  i  chwi  eich  hunain,  a  gadewch  lonydd  i  ni, 
Bublicanod  a  phechaduriaid  tlodion  ac  cuog,  i  ymofyn  am 
y  "  Brynedigaeth  trwy  ei  waed  Ef,  sef  maddeuant  pechodau, 
yn  ol  cyfoeth  ei  ras  Ef."     (Ephes.  i.  7.) 

6.  Y  mae  holl  briodoliaethau  ereill  y  Duwdod  at  alwad  a 
gìtmanaeth  Tntgaredd.  Llawforwyn  tnigarcdd  yw  ei  am)'. 
nedd.     Y  mae  braich  ei  Hollalluowgrwydd  yn  barod  at  ei 


114  Roheleth. 

gorchymyn  hi,  i  symud  oddiar  ei  íTordd  bob  peth  a  fyddo  yn 
rhwystr  iddi  ddwyn  ei  hamcanion  yn  mlaen.  Yr  oedd 
gwaredu  Israel  o  gaethiwed  yr  Aiflft  a'u  dwyn  i  wlad  yr 
addewid,  yn  "  cyflawni  y  drugaredd  i  Abraham,"  ac  yn 
ddolen  bwysig  yn  nghadwyn  bwriadau  trugaredd  i  ddwyn 
lachawdwr  ac  iachawdwriaeth  i'r  byd.  Safodd  Pharaoh  yn 
hir  ar  y  ffordd  i  ymladd  yn  erbyn  trugaredd  yn  yr  oruch- 
wyliaeth  hono ;  o'r  diwedd,  ymaflodd  y  llaw  Hollalluog  yn 
ngwddf  y  gelyn,  ac  ysgytiodd  ef  a'i  lu  yn  y  Môr  Coch,  "  O 
herwydd  ei  drugaredd"  {Salm  cxxxvi.  15).  Rhuthrodd 
Sehon,  brenin  yr  Amoriaid,  ac  Og,  brenin  Basan,  bob  un 
â'i  gleddyf  yn  ei  law,  a  byddinoedd  cryfion  i'w  canlyn,  i 
ymladd  yn  ei  herbyn  hi,  a  dyna  y  cawri  hyny,  a'u  byddin- 
oedd,  yn  gelaneddau  meirwon  ar  unwaith,  heb  un  yn 
ngweddill,  "  O  herwydd  ei  drugaredd "  {ib.  xix.  20).  Pen- 
derfynodd  penaethiaid  yr  luddewon,  a  Pontius  Pilat,  i  gadw 
lachawdwr  y  byd  yn  ddiogel  yn  y  bedd,  a  drysu  ac  atal 
bwriadau  trugaredd;  gwnaed  y  bedd  yn  ddiogel  o'r  fath 
sicraf;  dodwyd  maen  ar  ei  ddrws,  a  sêl  yr  awdurdod 
Rufeinig  ar  hwnw,  a  gosodwyd  gwyliadwriaeth  gyda  hyny, 
i  wneyd  sicrwydd  yn  sicrach,  ond  "  Hwn  a  gyfododd  Duw, 
gan  ryddhau  gofidiau  angeu,  canys  nid  oedd  bosibl  ei  atal 
ef  ganddo."  (Act.  ii.  24.)  "A  pheth  yw  rhagorol  fawr- 
edd  ei  nerth  Ef  tuag  atom  ni  y  rhai  ydym  yn  credu,  yn  ol 
gweithrediad  nerth  ei  gadernid  Ef ;  yr  hon  a  weithredodd 
Efe  yn  Nghrist,  pan  y  cyfododd  Efe  Ef  o  feirw,  ac  a'i 
gosododd  i  eistedd  ar  ei  ddeheulaw  ei  hun  yn  y  nefolion 
leoedd,  goruwch  pob  tywysogaeth,  ac  awdurdod,  a  gallu,  ac 
arglwyddiaeth,  a  phob  enw  a  enwir,  nid  yn  unig  yn  y  byd 
hwn,  ond  hefyd  yn  yr  hwn  a  ddaw."  (Ephes.  i.  19-22.) 
Rhoddwyd  iddo  bob  awdurdod  yn  y  nef,  ac  ar  y  ddaear,  i 
weinyddu  trugaredd  a  maddeuant,  "  Preswylia  pob  cyflawn. 
der" — holl  gyflawnder  y  Duwdod  yn  ei  hoU  briodoliaethau, 


Trugaredd  Duw.  îîS 

yn  bersonol  ynddo  Ef,  i  gyd-weinyddu  yn  nygiad  goruch- 
wyliaeth  trugaredd  yn  mlaen ;  â  sancteiddrwydd  ar  ei  Iŵ  i 
g)'flawni  ei  haddewidion  hi;  cymer  doethineb  ofal  i  oruwch- 
lywodraethu  pob  peth  i  gydweithio  er  daioni  i'w  hetifeddion 
hi,  a 

' '  Cyfiawnder  a'r  gyfraith  sy'n  awr, 

Yn  edrych  i  lawr  yn  ddi-lid, 

A'r  priodoliaethau  mewn  hedd, 

O  ochr  Trugaredd  i  gyd." 

7.  Trugaredd  yw  yr  unig  briodoledd  yn  Nuw  y  gall  pech- 
adur  ar  ei  ddychiüeliad  ato  ymaflyd  a  gobeithio  ynddi.  "Os 
soniaf  am  gadernid,  wele  Ef  yn  gadarn ;  ac  os  am  farn,  pwy 
a  ddadleu  trosof  fi?"  (Job  ix.  19.)  Y  mae  yn  darfod  am 
danaf  yn  wyneb  cadernid  a  chyfiawnder  Duw,  "Canys  os 
perffaith  y  dywedaf  fy  mod,  Efe  a'm  barn  yn  gildyn,"  (adn. 
20.)  Y  mae  Duw  yn  ei  gadernid,  a'i  gyfiawnder,  a'i  holl 
briodoliaethau  gogoneddus,  yn  ddychryn  i'r  enaid  euog. 
"Unwaith  y  dywedodd  Duw,  clywais  hyny  ddwywaith;  mai 
eiddo  Duw  yw  cadernid.  Trugaredd  hefyd  sydd  eiddot  Ti, 
O  Arglwydd."  (Salm  lvii.  11,  12.)  Yn  y  fan  yna  y  mae 
pechadur  yn  cael  ei  anadl  ger  bron  Duw;  dyna  a'i  cadamha 
ef  a  nerth  yn  ei  enaid  o  flaen  gorsedd  ei  Farnwr.  At  dru- 
garedd  yn  unig  y  gall  y  truan  a'r  tlawd  apeho.  "  O  Dduw, 
bydd  drugarog  wrthyf  fi  bechadur"  y w  ei  weddi  gyntaf  ef;  a 
rhaid  i  Gristion  dirywiedig,  ar  ei  adferiad,  ail  ddechreu  gyda 
Duw  yn  ei  drugaredd,  fel  y  tro  cyntaf  erioed.  "Trugarha 
wrthyf,  O  Dduw,  yn  ol  dy  drugarowgrwydd  :  yn  ol  Uuaws 
dy  dosturiaelhau,  dilea  fy  anwireddau"  (Salm  \\.  i),  llefai 
Dafydd,  o  waelodion  calon  ddrylliog  ac  yspryd  cystuddiedig 
o  herwydd  ei  gwymp.  Wedi  gwneyd  i  fyny  gyda  Duw  yn 
ei  drugaredd,  gall  yr  enaid  ymhyfrydu  yn  ei  holl  briodol- 
iaethau  Ef.  "Achub  fi,  O  Dduw,  yn  dy  enw;  a  barn  fi  yn 
dy  gadernid,"  medd  y  Salmydd  (Salm  hv.  1).    ''  Achub  fi  yn 


ii6  Roheleth. 

dy  enw"  sef  yr  enw  datguddiedig  i  Moses,  yn  Horeb — "  Y 
Duw  Tmgarog  a  graslawn;"  wedi  hyny,  '^Bam  fi  yn  dy 
gadcrnid,"  fe  ddeil  fy  achos  i  farn  dy  gyfiawnder  wedi  ym 
hachuber  yn  dy  enw ;  gallaf  sefyll  yn  ddi-gryn  o  flaen  y 
mellt,  y  taranau,  y  lleisiau  sydd  yn  dyfod  allan  o  orseddfainc 
cadernid  a  chyfiawnder  y  Llywydd  tragwyddol  yn  y  gad- 
wedigaeth  hono. 

8.  Ei  Drugaredd  yw  cyfoeth  Duw.  "  Eiddo  fi  yr  aur,  ac 
eiddof  fi  yr  arian,  medd  Arglwydd  y  Lluoedd  "  (Hag.  ii.  8) ; 
cnd  nid  yr  aur  a'r  arian,  a'r  "anifeiliaid  ar  fil  o  fynyddoedd" 
y w  ei  gyfoeth  Ef,  ond  ei  drugaredd,  yr  hon  sydd  yn  cyfoeth- 
ogi  tlodion  ysprydol — yr  hon  sydd  "  yn  codi  y  tlawd  o'r 
llwch,  a'r  anghenus  o'r  domen,  i'w  osod  i  eistedd  gyda 
phendefigion  ei  bobl  Ef ;"  yr  hon  sydd  yn  gwneyd  etifedd- 
ion  euogrwydd,  trueni,  a  marvv'olaeth,  yn  frenhinoedd  ac  yn 
ofifeiriaid  i  deyrnasu  ac  offeiriadu  mewn  bywyd  a  gogoniant 
yn  oes  oesoedd.  "Dmu,  yrhwn  sydd  gyfoethog  o  drugaredd," 
yn  "cadw  trugaredd  i  filoedd." 

9.  Trugaredd  yw  y  briodoledd  y  mae  Duw,  yn  ei  air,  yn 
ymhoffi,  ac  yn  ymogoneddu  yn  benaf  ynddi — "  Am  fod  yn  hoff 
ganddo  drugaredd."  (Mica  vii.  19.)  Y  mae  yn  arbed  byd 
llawn  o  elyniaeth  a  gwrthryfel,  oes  ar  ol  oes,  "am  fod  yn 
hoff  ganddo  drugaredd."  "  Ni  ddeil  efe  ddig  byth,  am  fod 
yn  hoff  ganddo  drugaredd."  Anfonodd  ei  "Unig-anedig 
Fab  i'r  byd,  fel  na  choller  pwy  bynag  a  gredo  ynddo  Ef," 
"am  fod  yn  hoff  ganddo  drugaredd."  Efe  a  faddeu  y  "deg 
a  deugain,  y  pum  can  ceiniog,  a'r  deng  mil  o  dalentau,"  fel 
eu  gilydd,  "am  fod  yn  hoff  ganddo  drugaredd." 

"  Mae'n  maddeu  i'r  aflan  oes  y  sy', 
Fe  faddeu  i'r  oes  a  ddaw," 

"am  fod  yn  hoff  ganddo  drugaredd."  Y  mae  yr  ymadrodd 
melus  hwn  yn  esponiad  ar  bob  goruchwyliaeth  ddwyfol  tuag 


Trugaredd  Duw.  1x7 


at  y  byd  hwn.  "Mil  a  ffỳ  wrth  gerydd  un,  ac  wrth  gerydd 
pump  y  ffowch,  hyd  oni'ch  gadawer  megis  hwylbren  ar  ben 
mynydd,  ac  fel  baner  ar  fryn.  Ac  am  hyny  y  disgwyl  yr 
Arglwydd  i  drugarhau  wrthych,  íe,  am  hyny  yr  ymddyrch- 
afaf  i  dosturio  wrthych."  (Esa.  xxx.  17,  18.)  Ni  ddywed 
yn  un  man  yn  ei  air,  ei  fod  yn  disgwyl,  yn  chwilio,  am 
gyfleusdra  i  ddangos  ei  gyfiawnder  a'i  soriant  yn  ninystr  ei 
elynion  :  "  Hwyrfrydig  i  lld"  yw  Efe  ;  ond  y  mae  yn  disgwyl, 
yn  edrychj  ac  yn  chwilio  am  le  i  drugarhau — yn  ymddyrch- 
afu  ac  yn  ymogoneddu  mewn  tosturio.  Y  mae  clust  ei 
drugaredd  bob  amser  yn  agored  i  lêf  y  tlawd,  a  gweddi  y 
gwael :  "  Efe  a  edrych  ar  weddi  y  gwael,  ac  ni  ddiystyrodd 
eu  dymuniad.  Hyn  a  ysgrifenir  i'r  genhedlaeth  a  ddêl;  a'r 
bobl  a  grëir  a  folianant  yr  Arglwydd."    (Salm  cii.  17,  18.) 

10.  Prif  destyn  holl  ganiadau  mawl  yw  Trugaredd.  Ni 
ddyrchafasai  cân  o  fawl  i  Dduw  oddiar  y  ddaear  oedd  wedi 
ei  hanrheithio  gan  bechod  byth,  oni  buasai  i  drugaredd  ym- 
weled  â  hi,  *'  Mawl  a'th  erys  di  yn  Sion,  O  Dduw,  ac  i  ti  y 
telir  yr  adduned.  Ti,  yr  Hwn  a  wrandewi  weddi "  (Salm 
bcv.  42),  dyna  y  rheswm.  Baich  cân  y  ddaear  ydyw,  <'  Am 
fod  ei  drugaredd  yn  parhau  yn  dragywydd."  "  Ewch  i 
mewn  i'w  byrth  Ef  â  diolch,  ac  i'w  gynteddau  â  mawl ; 
diolchwch  iddo,  a  bendithiwch  ei  enw;  canys  da  yw'r 
Arglwydd,  a'i  drugaredd  sydd yn  dragywyddP  (Salm  c.  4,  5.) 
"  Fel  y  byddai  i'r  cenhedloedd  ogoneddu  Duw  am  ei  dru- 
gareddr  (Rhuf.  xv.  9.)  Fe  gluda  trugaredd  fawl  y  ddaear 
iddi  ei  hun  yn  mynwes  ei  gwaredigion  i'r  nefoedd.  Yno 
cyd-gyferfydd  mawl  holl  daleithiau  ymerodraeth  Duw,  ac 
y  cydymchwydda  fwyfwy  yn  oes  oesoedd — mawl  ei  allu, 
ei  ddoethineb,  ei  ddaioni,  ei  gariad  a'i  raslonrwydd ;  ond 
bydd  yno  un  gân  o  fawl  na  all  neb  ei  dysgu,  ond  y  rhai  a 
brynwyd  oddiar  y  ddaear,  a  chân  mawl  trugaredd — cân 
bereiddiaf  y  nefoedd,  fydd  hono. 


ii8  Roheleth, 

Wel,  y  mae  ein  pregeth  yn  myned  yn  hir,  ond  nid  cyhyd 
a'i  thestyn,  canys  y  mae  hwnw  yn  "Parhau  yn  dragywydd." 
Ni  allwn  derfynu  heb  wneyd  ychydig  nodiadau  fel  casgliadau. 

1.  Y  rhaidfod  dyn  dan  fwy  o  r7vymau  i'iv  Greawdwr  nac 
un  creadur  arall.  Aeth  ei  Dad  nefol  i  fwy  o  draul  yn  ei 
achos  ef  nac  un  arall  o'i  blant  "  Pan  ymddangosodd 
daioni  (dynserch,  neu  ddyngarwch)  a  chariad  Duw,  ein 
Hachubwr  tuag  at  ddyn"  (Titus  iii.  4),  fe  ymddangosodd 
y  benaf  o'i  ryfeddodau ;  daeth  i  lawr  at  ddyn  ei  Hunan 
i'w  godi  o'i  drueni.  Yn  nhrefn  achubiaeth  ei  hoff  greadur 
hwn  y  datguddiodd  Efe  ei  hoíî  briodoledd — ei  drugaredd. 
Dyrchafa  hwn  yn  nes  ato  ei  Hun  yn  mynwes  ei  drugaredd 
nac  un  creadur  arall.  Yn  ngweledigaeth  loan  o'r  nefoedd 
(Dat.  iv.),  saif  y  prynedigion  oddiar  y  ddaear  yn  nes  i'r 
Oen  a  laddwyd  a'r  orseddfainc  na'r  angelion  lawer  a  welai 
efe  yno.  O  ddyn  !  pa  faint  o  ddyled  sydd  arnat  ti  i'th 
Arglwydd  ?  Cymer  dy  ysgrifen,  ac  ysgrifena  ar  frys,  ond  ni 
elli  ysgrifenu  y  swm  byth,  "  canys  er  gwerth  y'th  brynwyd 
— gwerthfawr  waed  Crist;  am  hyny,  gogonedda  Dduw  yn 
dy  gorff,  ac  yn  dy  yspryd,  y  rhai  ydynt  eiddo  Ef."  Saf 
gyferbyn  a'i  groes  Ef,  a  gofyn,  "  Beth  a  dalaf  i'r  Arglwydd 
am  ei  holl  ddaioni?"  Cymer  phiol  iachawdwriaeth  o  law  ei 
drugaredd,  a  galw  ar  ei  enw  Ef,  a  galw  ar  dy  enaid,  a'r  cwbl 
sydd  ynot,  i'w  fendithio  a'i  folianu.  Y  mae  Duw  yn  Dad 
i'r  angel,  ond  y  mae  Efe  yn  "  Dad  a  Phrynwr  dyn,"  ac  y 
mae  y  rhwymedigaethau  i'w  garu  a'i  foliannu  sydd  yn  codi 
o'r  Brynedigaeth  yn  fwy  ac  yn  gryfach  na'r  rhai  sydd  yn 
codi  o'r  greadigaeth.  Gogoneddodd  ei  allu  a'i  ddoethineb 
yn  nghreadigaeth  dyn  ar  y  cyntaf ;  ond  wrth  ei  "grëu  o'r 
newydd  yn  Nghrist  lesu  "  y  raae  Efe  hefyd  yn  gogoneddu  ei 
gariad,  ei  drugaredd,  a'i  ras. 

2.  Gocheled  dyn  gamddeall  a  chamddefnyddio  y  datguddiad 
hwn  0  drugaredd  Duw  tuag  ato,     Y  mae  llawer  yn  gwneyd 


Trugaredd  Duw.  119 


hyny,  yn  cymeryd  trugaredd  Duw  megis  yn  obenydd  dan  eu 
penau  i  gysgu  mewn  pechod.  Gan  fod  Duw  yn  anfeidrol 
drugarog,  gallant  hwy  fyw  yn  eu  pechodau,  y  bydd  pob 
peth  yn  dda  yn  y  diwedd,  y  maddeua  Efe  iddynt.  "  Hedd- 
wch,  heddwch  fydd  i  mi,  er  i  mi  rodio  yn  nghyndynrwydd 
fy  nghalon,  i  ychwanegu  meddwdod  at  syched,"  ydyw  iaith 
calon  llawer  pechadur  erioed.  "Ni  fyn  yr  Arglwydd  faddeu 
iddo,  canys  yna  y  myga  digllonedd  yr  Arglwydd  a'i  eiddig- 
edd  yn  erbyn  y  gŵr  hwnw,  a'r  hoU  felldithion  sydd  ysgrif- 
enedig  yn  y  Uyfr  hwn  a  orwedd  arno  ef,  a'r  Arglwydd  a 
ddilea  ei  enw  oddi  dan  y  nefoedd."  (Deut.  xxix.  19,  20.) 
"  Na  thwyller  chwi,  ni  watworir  Duw."  (Gal.  vi.  7.)  Ni 
oddef  Efe  i  bechaduriaid  droi  ei  drugaredd  a'i  ras  yn  dry- 
thyllwch  yn  anad  dim.  I  fod  yn  galondid  ac  anogaeth  i 
bechaduriaid  droi  a  dychwelyd  ato  mewn  edifeirwch  y  mae 
Efe  yn  datguddio  ac  yn  canmol  mawredd  ei  drugaredd 
wrthynt  yn  ei  air,  ac  nid  i'w  cryfhau  a'u  cysuro  yn  eu 
pechodau.  "  Y  rhai  a  gadwant  oferedd  y  celwydd  hwn,  a 
wrthodant  eu  trugaredd  eu  hun."  (Jona  ii.  8.)  Trugaredd 
wedi  ei  gwrthod,  ei  dibrisio,  a'i  chamddefnyddio  fydd  yr  un 
fwyaf  ofnadwy  o  bawb  i'w  chyfarfod,  wedi  i  oruchwyliaeth 
ei  gras  fyned  heibio. 

3.  Megis  y  mae  y  Duw  mawr  ei  Hun  yn  hoffi  Trugaredd 
a  thrugarhau,  y  mae  Efe  am  i  ninau  hefyd  wneyd  hyny. 
"  Dangosodd  Efe  it,  ddyn,  beth  sydd  dda;  a  pha  beth 
a  gais  yr  Arglwydd  genyt,  ond  gwneuthur  barn,  a  hoffi 
trugaredd,  ac  ymostwng  i  rodio  gyda'th  Dduw."  (Mica  vi. 
8.)  Effaith  profiad  o  drugaredd  faddeuol  Duw  ydyw  tyneru 
yr  enaid  i  dymer  drugarog  a  maddeugar :  "  Byddwch  gan 
hyny  drugarogion,  megys  y  mae  eich  Tad  yn  drugarog." 
(Luc  vi.  36.) 


PREGETH    YIII. 


DOETHINEB    DUW    MEWN    DIRGELWCH. 


"Eithr  yr  ydym  ni  yn  Uefaru  doethineb  Duw  mewn  dirgelwch,  sef  y 
ddoethineb  guddiedig,  yr  hon  a  ragordeiniodd  Duw  cyn  yr  oesoedd 
i'n  gogoniant  ni. " — i  Cor.  ii.  7, 

"  Yr  ydym  ni  yn  Uefaru" — yn  llefaru  wrth  ein  swydd;  wedi 
ein  danfon  i  lefam  gan  yr  awdurdod  uchaf ;  y  mae  yn  rhaid 
i  ni  lefaru — gwae  fydd  i  ni  oni  lefarwn.  Y  mae  ereiU  yn 
llefaru  y  byddai  dda  iddynt  hwy  eu  hunain,  ac  i  bawb  a 
wrandawant  arnynt,  pe  tawent,  *'  Canys  y  mae  eu  hymadr- 
oddion  drwg  yn  llygru  moesau  da,"  **  Yr  "ydym  ni  yn  Uefaru 
doethineb."  Cymerant  hwythau  arnynt  eu  bod  yn  llefaru 
doethineb;  ond  "doethineb  y  byd  hwn"  ydyw,  yspryd  y 
byd  sydd  ynddi,  delw  y  byd  hwn  sydd  arni,  ac  fel  y  byd 
hwn  y  mae  hi  yn  diflanu,  "  Eithr  yr  ydym  ni  yn  Uefaru 
doethineb  Duw  " — y  mae  Yspryd  Duw  yn  hon,  a  delw  Duw 
ar  hon ;  y  mae  gwirionedd  a  sylwedd  dwyfol  ynddi,  a  hi  a  bâr 
i'r  sawl  a'i  medda  etifeddu  y  sylwedd  dwyfol  hwnw.  Gesyd 
yr  apostol  y  ddoethineb  ddwyfol  yr  oedd  efe  yn  ei  llefaru,  a 
doethineb  y  byd  hwn — doethineb  doethion  Groeg — ar  gyfer 
eu  gilydd  Aethai  ef  i  Corinth,  a  dinasoedd  ereiU  Groeg,  i 
ymosod  ar  y  ddoethineb  hono  ar  ei  thir  ei  hun.  Ffolineb 
oedd  y  ddoethineb  a  lefarai  yr  apostol,  meddai  y  Groegwr 
doeth.     Y  mae  hi  yn  ddoethach  na  dynion,  ac  yn  gwneyd 


Doethineb  Dmv.  I3i 


doethineb  y  byd  hwn  yn  ynfydrwydd,  meddai  yr  apostol. 
Ffwl  oedd  yr  apostol  yn  ngolwg  y  doethyn,  ac  ynfytyn  oedd 
y  doethwr  yn  nghyfrif  yr  apostol.  YmfFrostiai  athrawon 
doethineb  y  byd  hwn  yn  y  dirgelwch  cyfriniol  a  honent 
fod  yn  perthyn  i'w  hathrawiaeth— cyfrinion  nad  oeddynt  i 
gael  eu  datguddio  i'r  cyfFredin  bobl,  ond  yn  unig  i  rai  yn 
perthyn  i  urdd  neillduol,  ac  yr  oedd  anwybodaeth  y  bobl 
yn  fantais  iddynt  hwy,  y  doethion  a'r  offeiriaid,  i'w  cadw 
dan  eu  dylanwad ;  a  gwaith  mawr  oedd  dileu  y  parch  dwfn 
oedd  yn  meddyliau  y  dychweledigion  at  Gristionogaeth  i'r 
dirgelion  cuddiedig  hyny  y  credasent  hwy  erioed  eu  bod  yn 
perthyn  i  ddysgeidiaeth  y  doethion.  *'  Yr  ydym  ni  yn  Uef- 
aru  doethineb  mewn  dirgelwch,"  medd  yr  apostol ;  y  mae 
dirgelwch  gwirioneddol  yn  y  ddoethineb  hon;  ond  nid 
ydym  ni,  megys  y  maent  hwy,  "yn  rhodio  mewn  cyfrwys- 
der.  Ni  a  ymwrthodasom  â  chuddiedig  bethau  cywilydd, 
heb  drin  gair  Duw  yn  dwyllodrus;  ond  trwy  eglurhad  y 
gwirionedd,  yr  ydym  yn  ein  canmol  ein  hunain  wrth  bob 
cydwybod  dynion  yn  ngolwg  Duw."  Nid  ydyni  yn  ceisio 
cuddio,  na  darnguddio  dim  a  berthyn  i'r  ddysgeidiaeth ; 
ond  yr  ydym  yn  gwahodd  pawb  i  ddyfod  âg  wyneb  agored 
i'w  chwilio  a'i  phrofì  trostynt  eu  hunain.  Y  mae  dirgelwch 
ynddi,  er  hyny ;  po  fwyaf  yr  edrycher  i  mewn  iddi,  mwyaf 
oll  yr  ymddengys  dyfnderoedd  ei  dirgelwch.  Bu  yn  ddir- 
gelwch  yn  Nuw  cyn  yr  oesau,  na  wyddai  neb  ond  Efe  ei 
Hun  ddim  am  dani ;  ond  nid  yw  yn  ddirgelwch  yn  yr  ystyr 
hwnw  mwy,  y  mae  yn  awr  yn  ddatguddiedig,  yn  Nghrist, 
drwy  yr  efengyl,  ond  y  mae  dirgelwch  eto  yn  y  datguddiad 
— dyfnderau  o  ddoethineb  a  gras,  nad  ellir  plymio  i'w 
gwaelodion  byth. 

Cyfeiria  yr  apostol  yn  yr  adnodau  blaenorol,  at  ei  ddy- 
fodiad  cyntaf  i  Corinth  i  bregethu  yr  efengyl.  Dywed  "  na 
ddaethai  efe  atynt  gyda  godidawgrwydd  ymadrodd  i  fynegi 


122  Roheleth, 

iddynt  dystiolaeth  Duw,"  na  buasai  "  ei  ymadrodd  a'i  breg- 
eth  mewn  geiriau  denu  o  ddoethineb  ddynol,  ond  yn  eglur- 
had  yr  Yspryd  a  nerth ;  fel  na  byddai  eu  ffydd  hwy  mewn 
doethineb  dynion,  ond  yn  nerth  Duw."  Cymerasai  ofal  i 
ochelyd  ceisio  gwisgo  ei  efengyl  yn  ngwisgoedd  doethineb  y 
byd  hwn — geiriau  clasurol,  iaith  flodeuog,  arddull  aruchel, 
a  brawddegau  caboledig ;  ond  yn  ei  symledd  noeth  ei  hun. 
Ni  chymerasai  arno  "wybod  dim  yn  eu  plith,  ond  lesu 
Grist,  a  hwnw  wedi  ei  groeshoelio,"  er  ei  fod  yn  gwybod, 
cystal  a  neb,  am  ddoethineb  y  doethion  a  chaniadau  y 
beirdd,  ac  y  gallasai  lefaru  yn  eu  hiaith  a'u  harddull  hwy ; 
a  phrofwyd  doethineb  y  pregethwr  yn  y  llwyddiant  mawr  a 
fu  ar  ei  weinidogaeth ;  gwnaeth  fwy  o'i  hol  yn  Corinth, 
mewn  ychydig  fisoedd,  nag  a  wnaethai  doethineb  y  doeth- 
ion  mewn  llawer  o  gannoedd  o  flynyddoedd — rhoddodd 
wêdd  newydd  ar  foesau  a  bucheddau  cannoedd  o'r  dinas- 
yddion,  y  rhai  a  godasai  hi  o  byllau  dyfnaf  llygredigaeth, 
a  olchasai,  ac  a  wisgasai  "  â  newid  dillad." 

Ond  eto*  medd  efe,  yr  ydym  ni  yn  llefaru  "doethineb  yn 
mysg  y  rhai  perffaith ; "  yn  rhoddi  bwyd  cryf  "  dirgelwch 
yr  efengyl"  i'r  rhai  hyddysg,  "y  rhai,  o  herwydd  cynefindra, 
sydd  ganddynt  synwyr  i  fedru  dosbarthu  drwg  a  da;"  cam 
a'r  rhai  bach,  babanod  mewn  gwybodaeth,  fyddai  gosod 
pethau  mawrion,  dyfnion,  dysgeidiaeth  o'u  blaen  i  ddechreu 
— rhoddi  bwyd  cryf  i  rai  yn-gofyn  llaeth  i'wporthi — hyd  nes 
y  cynyddont  i  allu  derbyn,  deall,  a  defnyddio  pethau  mwy. 
Cyfaddasai  yr  apostol,  fel  y  dengys  mewn  Ue  arall,  ei  ddysg- 
eidiaeth  at  ystâd  ag  ansawdd  feddyliol  ei  ddysgyblion,  "  fel 
rhai  bach  yn  Nghrist,"  a  Uefarai  y  pethau  trymach  a  dyfnach 
wrth  y  rhai  a  gynyddasent  mewn  gwybodaeth  a  deall  i  allu 
dirnad  ac  amgyffred  rhy wbeth  am  danynt.  "  Yn  mysg  y  rhai 
hyn,"  y  rhai  perffaith,  "yr  ydym  ni  yn  Uefaru  doethineb,  ond 
nid  doethineb  y  byd  hwn,  na  thywysogion  y  byd  hwn,  y  rhai 


Doethineb  Duw.  M3 


sydd  yn  diflanu;  eithr  yr  ydym  ni  yn  llefaru  doethineb  Duw 
mewn  dirgelwch."  Doethineb  nad  adnabu  neb  o  dywysogion 
y  byd  hwn:  "Canys  pes  adnabuasent,  ni  chroeshoeliasent 
Arglwydd  y  gogoniant;"  canys,  Efe  ywsylwedd  a  thrysorfa 
y  ddoethineb  oruchel  hon;  ynddo  Ef  y  mae  ei  holl  drysorau 
hi  yn  guddiedig.  Nid  adnabu  y  tywysogion  a'r  dysgedigion 
yn  Judea,  y  rhai  a'i  croeshoeliasent  Ef,  mo'r  ddoethineb 
hon,  ac  nid  edwyn  neb  o'ch  tywysogion  a'ch  doethion 
chwithau,  y  Groegiaid,  y  rhai  sydd  yn  cyfrif  pregethu  Crist 
croeshoeliedig  yn  ynfydrwydd,  mo  honi ;  canys  lesu  Grist 
wedi  ei  groeshoelio  yw  doethineb  Duw,  a  gallu  Duw. 

I.  DoETHiNEB  Duw.  Doethiueb,  yn  ei  pherthynas  â 
dyn,  ydyw  y  gallu  i'w  adnabod  ei  hun,  ei  le,  ei  gymwys- 
derau,  ei  waith,  a'i  ddyledswyddau ;  a'i  fod  yn  llenwi  ei  le, 
ac  yn  cyflawni  ei  waith.  Neu,  y  dyn  doeth  yw  hwnw  sydd 
yn  gosod  nôd  a  dyben  teilwng  o  flaen  ei  feddwl  i  gyrchu 
ato,  ac  yn  dewis  ac  yn  arfer  y  moddion  goreu  i  gyrchu  at  y 
nôd  a'r  dyben  hwnw ;  yn  ymddwyn  yn  weddus  bob  amser, 
dan  bob  amgylchiadau.  "Calon  y  doeth  a  reola  ei  enau  ef 
yn  synwyrol."  (Diar.  xvi.  23.)  Y  mae  ganddo  y  gallu  i 
wybod  yr  "  amser  i  dewi,  a'r  amser  i  ddy wedyd,"  a  beth  i'w 
ddywedyd — i  reoli  ei  yspryd,  ei  dymer,  ei  eiriau,  a'i  ym- 
ddygiadau ;  y  gallu  sydd  yn  rheoli  ac  yn  prydferthu  ei 
fywyd  ydyw  y  ddoethineb  hon. 

Yn  Nuw  y  mae  y  briodoledd  hon,  fel  pob  un  arall,  yn 
berffaith,  yn  annherfynol,  yn  anfeidrol :  "  Y  Duw  unig 
ddoeth" — ffynon  wreiddiol  pob  doethineb.  Ffrydiau  o'r 
flfynon  hon  ydyw  pob  doethineb  a  fedd  dynion  ac  angelion. 
"  Canys  yr  Arglwydd  sydd  yn  rhoi  doethineb :  allan  o'i 
enau  Ef  y  mae  gwybodaeth  a  deall  yn  dyfod."  (Diar.  ii.  6.) 
"O  bydd  ar  neb  o  honoch  eisieu  doethineb,  gofyned  gan 
Dduw,  yr  hwn  sydd  yn  rhoi  yn  haelionus  i  bawb,  ac  heb 
ddanod ;  a  hi  a  roddir  iddo  ef "    (lago  i.  5.) 


124  Roheleth. 

Y  briodoledd  lywodraethol  yn  Nuw  ydyw  ei  ddoethineb, 
yr  hon  sydd  yn  gwisgo  ei  hoU  weithredoedd  a'i  oruchwyl- 
iaethau  â  gogoniant,  harddwch,  a  chysondeb.  "Mor  llu- 
osog  yw  dy  weithredoedd,  O  Arglwydd ;  gwnaethost  hwynt 
oll  mewn  doethineb."  (Salm  cvi.  24.)  "  Yr  Arglwydd  trwy 
ddoethineb  a  seiliodd  y  ddaear;  trwy  ddeall  y  sicrhaodd 
Efe  y  nefoedd.  Trwy  ei  wybodaeth  Ef  yr  hoUtodd  y  dyfn- 
derau,  ac  y  defnyna  yr  wybrenau  wlith."  (Diar.  iii.  19,  20.) 
"  Efe  a  wnaeth  bob  peth  yn  dêg  yn  ei  amser  "  (Preg.  iii.  11) 
— pob  peth  i  ddyben  teilwng  o  hono  Ef  ei  Hun  j  a  phob 
peth  yn  berffaith  gymwys  i  ateb  y  dyben  hwnw.  Dyna  fel 
y  raae  y  ddoethineb  a  ysprydolodd  ddynion  sanctaidd  Duw 
yn  eu  dysgu  hwy  i  edrych  ar  a  Uefaru  am  dani  yn  ngweith- 
redoedd  ei  ddwylaw  Ef,  a  dyna  fel  y  rhaid  i  bob  un  "a 
ddoeth  ystyrio  ei  waith  Ef "  lefaru  am  dano,  pe  na  buasai 
yr  Ysgrythyr  wedi  llefaru  dim  ar  y  mater. 

II.  DoETHiNEB  Duw  MEWN  DiRGELWCH.  Doethiueb 
Duw  yn  nhrefn  fawr  iachawdwriaeth  y  byd  trwy  "lesu 
Grist,  a  hwnw  wedi  ei  groeshoelio,"  yw  hon  yr  ydym  ni  yn 
ei  Uefaru.  Yr  oedd  y  ddoethineb  hon  yn  ddirgelwch  yn 
natguddiad  yr  Hên  Destament,  mewn  aberthau,  defodau, 
a  seremoniau  cyfrinol.  Rhodio  mewn  cysgodau  yr  oedd  hi 
dan  yr  oruchwyliaeth  hono;  Uefaru  mewn  damhegion  ac 
arwyddion  yr  oedd  hi  trwy  y  tymor  hwnw.  Yr  oedd  hi  dan 
gyfraith  Moses,  megis  Moses  ei  hun,  yn  gwisgo  gorchudd 
ar  ei  hwyneb  pan  lefarai  wrth  y  bobl ;  ei  thu  ôl  hi  a  gaent 
hwy  weled,  ond  nid  ei  hwyneb.  Yr  oedd  ei  gorchudd  yn 
deneuach,  o  beth,  pan  lefarodd  trwy  y  profîwydi ;  ond  eto, 
yr  oedd  gorchudd,  o  angenrheidrwydd,  dros  y  proíîwydol- 
iaethau.  Yh  "  ymddangosiad  Crist,"  gwawriodd  y  dydd  a 
chiHodd  y  cysgodau,  daeth  i  ymddangos  a  Uefaru  yn  fwy 
eglur :  nid  gweinidogaeth  dan  orchudd  cyfrinion  yw  gwein- 
idogaeth  y  Testament  Newydd,  fel  yr  oedd  un  yr  Hên 


Doethîneh  Duw.  125 


Destament — "  Nyni  oll  âg  wyneb  agored,  yn  edrych  ar 
ogoniant  yr  Arglwydd  megis  mewn  drŷch,"  medd  yr  apostol, 
(2  Cor.  iii.  1 8) ;  ond  eto,  "  O  ran  y  gwyddom,  ac  o  ran  yr 
ydym  yn  proffwydo "  (2  Cor.  xiii.  9) ;  y  mae  hi  yn  ddoeth- 
ineb  Duw  mewn  dirgelwch  fyth ;  y  mae  ei  goludoedd  yn 
aros  yn  anchwiliadwy  o  hyd.  "O  ddyfnder  golud  doethineb 
Duw  1  mor  anchwiliadwy  y w  ei  farnau  Ef !  a'i  fíyrdd  mor 
anolrheinadwy  ydyntl"  (Rhuf.  xi.  33.)  Ond,  "O  na  lefarai 
Duw, — a  mynegi  i  ti  ddirgeledigaethau  doethineb,  eu  bod 
yn  ddau  cymaint  a'r  hyn  sydd"  (Job  xi.  5,  6),  medd  Sophar. 
Doethineb  mewn  dirgelwch  yw  doethineb  Duw  yn  natur 
o  hyd ;  wedi  yr  elo  y  meddwl  i  mewn  i  gyfrinach  un  dir- 
gelwch,  y  mae  hwnw  yn  agor  i  fil  0  ddirgeledigaethau  mwy 
a  dyfnach  fyth  :  felly  hefyd  y  mae  ei  ddoethineb  yn  nhrefn 
iachawdwriaeth,  yn  yr  efengyl — "Yr  hwn  sydd  uwchlaw 
gwybodaeth." 

III.  Yr  hon  a  rag-ordeiniodd  Duw  cyn  yr  oesau — A 
rag-ordeiniodd,  a  drefnodd,  a  barotodd  Efe.  "Fel  y  byddai 
yr  awrhon  yn  hysbys  i'r  tywysogaethau  a'r  awdurdodau  yn 
y  nefolion  leoedd,  trwy  yr  eglwys,  fawr  amryw  ddoethineb 
Duw,  yn  ol  yr  arfaeth  dragwyddol,  yr  hon  a  wnaeth  Efe  yn 
Nghrist  lesu  ein  Harglwydd  ni."  (Ephes.  iii.  10,  11.)  Y 
mae  y  "tywysogaethau  a'r  awdurdodau  yn  y  nefolion  le- 
oedd,"  yr  awrhon,  yn  ngoleuni  y  datguddiad  o  honi  i'r 
eglwys  trwy  yr  efengyl,  yn  gallu  dirnad  mwy  am  dani  nag 
oeddynt  erioed  o'r  blaen !  ond  yr  oedd  hi  yn  nghyfrinach 
mynwes  Duw  "  cyn  yr  oesau  " — ^yn  fwriad  ac  amcan  yn  ei 
arfaeth  dragwyddol  Ef — yn  "  ddirgelwch  ei  ewyllus,  yn  ol  ei 
foddlonrwydd  ei  Hun,  yr  hon  a  arfaethasai  Efe  ynddo  ei 
Hun,"  (Ephes.  i.  9,  10.) 

IV.  I'n  gogoniant  ni.  "  Er  mawl  gogoniant  ei  ras"  ei 
Hun,  a  hyny  drwy  ein  dyrchafu  ni,  yn  y  drefn  hon  o  ras, 
o  ddyfnderau  trueni  ein  cwymp  a'n  colledigaeth,  i  anrhyd- 


126  Koheleth. 

edd  a  gogoniant  tragwyddol.  Dyma  y  ddoethineb  ydym 
ni  yn  ei  llefaru,  yn  son  am  dani,  medd  yr  apostol.  Mor 
wael  ac  ofer  yr  aeth  y  doethion  yn  rhesymau  eu  doethineb 
hwy,  mewn  cydmariaeth  i'r  ddoethineb  hon  yr  ydym  ni  yn 
ei  llefaru !  Gellid  gofyn  iddi  hi,  doethineb  y  byd  hwn,  "  Pa 
fodd  y  cynghoraist  ti  yr  annoeth  ?  pwy  a  gynorthwyaist  ti  ? 
pa  fraich  heb  gadernid  a  achubaist  ti  ?  pa  dlawd  a  godaist 
ti  o'r  llwch  erioed?  pa  anghenus  a  ddyrchefaist  ti  o'r  domen? 
adrodd,  fel  y'th  gyfiawnhaer ;  dwg  yn  mlaen  dy  dystion,  fel 
y  gwybyddom  ac  y  dy wedom,  gwir  yw ;  ond  ni  feddi  gy- 
maint  ag  un  tyst  a  elli  ei  alw  i'r  llŷs  barn."  Ond  fy  nhystion 
i,  i'r  ddoethineb  yr  wyf  fi  yn  ei  llefaru,  "  Ydych  chwi,"  o 
Gorinthiaid,  medd  yr  apostol :  "  Gan  fod  yn  eglur  mai 
llythyr  Crist  ydych  chwi,  wedi  ei  weini  genym  ni,  wedi  ei 
ysgrifenu  nid  âg  ingc,  ond  âg  Yspryd  y  Duw  byw ;  nid 
mewn  llechau  cerig,  eithr  mewn  Uechau  cnawdol  y  galon," 
(2  Cor.  iii.  2,  3.)  Wedi  enwi  y  pyllau  ffieiddiaf  a  fedd 
pechod,  "  Hyn  fu  i  rai  o  honoch  chwi,"  medd  ef  wrthynt ; 
"  eithr  chwi  a  olchwyd ;  eithr  chwi  a  sancteiddiwyd ;  eithr 
chwi  a  gyfiawnhawyd,  yn  enw  yr  Arglwydd  lesu,  a  thrwy 
Yspryd  ein  Duw  ni."  (i  Cor.  vi.  11.)  Yr  ydym  ni  yn  llef- 
aru  doethineb  sydd  yn  gwneyd  peth  fel  yna — peth  nad  all 
dim  llai  na  doethineb  Duw  ei  wneyd. 

Gelwir  yr  efengyl  yn  ei  pherthynas  a  ni,  yn  "  Efengyl  y 
tangfiefedd,"  "  Efengyl  ein  hiachawdwriaeth,"  a  "  Gair  yr 
iachaivdwriaeth  hon;"  ac  yn  ei  pherthynas  â  Duw,  yn 
^^ Efengyl  gras  Dim>,"  ^^ Efengyl  gallu  Duw"  " Efengyl 
gogoniant  y  bendigedig  Dduw,"  ac  yn  y  testyn  yn  "  Ddoeth- 
ineb  Duw  mewn  dirgelwch,"  fel  y  mae  hi  yn  cynwys  yr 
amlygiad  penaf  o  ras,  gallu,  gogoniant,  a  doethineb  Jehofa. 
Fel  y  cyfry w  ddatguddiad  uchaf  a  phenaf  o'i  ddoethineb  Ef 
y  ceisir  ei  dangos  yn  mhellach. 

I.    Y  ddoethineb  guddiedig,  fel  y  gelwir  hi  yn  y  testyn,  _>»/• 


Doethineb  Duw.  127 


Kon  a  rag-ordeiniodd  Duw  cyn  yr  oesau  fn  gogoniant  ni — yr 
hon  a  ddatguddir  yn  yr  efengyl — sydd yn  rhoddi yr  amlygiad 
cyflaumaf  0  Dduw  yn  ei  natur  di  briodolicuthau.  "  Pa 
ddawn  sydd  yn  y  Duwdod  mawr,  nad  yw  e'n  'sgrifen  yma  i 
lawr."  Y  mae  y  priodoliaethau  oedd  wedi  eu  datguddio  a'u 
gogoneddu  o'r  blaen  yn  nhrefn  Creadigaeth  a  Rhagluniaeth, 
yn  cael  eu  datguddio  yn  helaethach  ar  faes  newydd,  ac 
mewn  goleuni  newydd,  yn  nhrefn  y  Brynedigaeth  rag-ordein- 
iedig  cyn  yr  oesau.  Llewyrcha  galluog  nerth  Duw,  doeth- 
ineb  a  gwybodaeth  Duw,  yn  ogoneddus  yn  ei  weithredoedd; 
yr  un  modd  ei  gyfiawnder„  ei  wirionedd,  a'i  sancteiddrwydd, 
yn  ei  ddeddfau  a'i  farnedigaethau ;  ond  y  maent  oU  yn  cyd- 
lewyrchu  mewn  gogoniant  yn  nhrefn  yr  efengyl.  "  AUan  o 
Síon,  ỳerffeithrwydd  tegiuch,  y  llewyrchodd  Duw."  (Salm 
1.  5.)  Allan  0  Sion — yn  ngweinidogaeth  ei  ras  a  ddelir 
allan  yn  Síon,  drwy  yr  aberthau  a'r  ordinhadau  a  osododd 
Efe  yn  ei  dŷ  dan  yr  Hên  Destament,  yn  yr  hyn  a  arwydd- 
oceir  yn  yr  Arch  a'r  Drugareddfa  yno — y  msie  ŷerffetthrwydd 
tegwch  priodoliaethau  a  character  Duw  yn  Uewyrchu  allan 
yn  fwy  gogoneddus  a  chyflawn  nac  yn  un  man  arall ;  y 
mae  Efe  am  i  bawb  weled  y  " perffeithrwydd  tegwch"  hwn — 
"  Duw  y  duwiau,  sef  yr  Arglwydd  a  leíarodd,  ac  a  alwodd  y 
ddaear,  o  godiad  haul  hyd  ei  fachludiad"  (adn.  i).  I  beth? 
paham  y  mae  "  Duw  y  duwiau  "  yn  galw  sylw  y  ddaear  fel 
hyn,  o  godiad  haul  hyd  fachludiad  haul  ?  ond  am  ei  fod  yn 
ewyllysio  i  bawb  ddyfod  i  weled  ac  edrych  ar  berffeithniydd 
V  tegwch  y  mae  Efe  yn  ei  ddatguddio  drwy  weinidogaeth  ei 
ras  yn  Síon.  "  Wele  fi  yn  creu  nefoedd  newydd,  a  daear 
newydd  (medd  Efe),  a'r  rhai  cyntaf  ni  chofir,  ac  ni  feddylir 
am  danynt.  Eithr  llawenhewch  a  gorfoleddwch  yn  dra- 
gywydd  yn  y  pethau  a  grewyf  fi :  canys  wele  fi  yn  creu 
Jerusalem  yn  orfoledd,  a'i  phobl  yn  llawenydd.  Gorfoleddaf 
hefyd  yn  Jerusalem,  a  llawenychaf  yn  fy  mhobl :    ac  ni 


128  Koheleth. 

chlywir  ynddi  mwyach  lais  wylofain,  na  llef  gwaedd." 
(Esa.  lxv.  17-19.)  Dyna  fel  y  mae  Efe  ei  Hun  yn  edrych  ar 
weithredoedd  ei  allu  yn  y  greadigaeth  gyntaf,  â'r  greadigaeth 
newydd,  gan  fawrhau  yr  olaf  uwchlaw  y  gyntaf.  Os  dadleuir 
mai  yr  oruchwyliaeth  newydd  mewn  cyferbyniad  i'r  hên  osodir 
allan  yn  y  geiriau  yna,  dyma  eiriau  eraill  ynte :  "  Dyrch- 
efwch  eich  llygaid  tua'r  nefoedd,  ac  edrychwch  ar  y  ddaear 
isod  :  canys  y  nefoedd  a  ddarfyddant  fel  mŵg,  a'r  ddaear  a 
heneiddia  fel  diUedyn,  a'i  phreswylwyr  yr  un  modd  a  fyddant 
meirw ;  ond  fy  iachawdwriaeth  I  a  fydd  byth,  a'm  cyfiawn- 
der  ni  dderfydd."  (Esa.  li.  6.)  .  Ond  heblaw  hyny,  y  mae 
doethineb  Duw  yn  y  drefn  hon  yn  datguddio  priodoliaethau 
nad  oeddynt  wedi  eu  datguddio  erioed  o'r  blaen — ei  drugar- 
edd  a'i  raslonrwydd.  Daeth  y  Duw  mawr  yn  adnabyddus 
dan  enwau  newydd  yn  natguddiad  y  drefn  o  iachawdwriaeth 
dyn — Duw'r  amynedd,  Duw'r  dyddanwch  a'r  gobaithy  Duw 
trugarog  a  graslawn.  Doethineb  a  drefnodd  y  fîordd  a'r 
moddion  i  wneyd  hyn.  Yn  y  ífurfafen  hon  hefyd  y  cyfod- 
odd  haul  ei  gariad  yn  ei  lawn  ogoniant :  "  Yn  hyn  y  mae 
cariad," — "Yn  hyn  yr  eglurwyd  cariad  Duw" — yn  hyn, 
"  am  iddo  ein  caru  ni,  ac  anfon  ei  Fab  i  fod  yn  iawn  dros 
ein  pechodau  ni."     (i  loan  iv.  10.) 

2.  Y  mae  doethineb,  yn  nhrefn  yr  efengyl,  yn  cysoni  ac  yn 
cadarnhau  hawliau  deddf  a  chyfìawnder  â  gwaith  trugaredd 
a  gras  yn  achubiaeth  yr  euog.  Nid  yw  y  priodoliaethau 
newyddion  a  ddatguddir  ynddi  yn  milwrio  yn  erbyn  y  rhai 
oedd  yn  ddatguddiedig  o'r  blaen;  nid  yw  trugaredd  yn 
diddymu  hawliau  cyfiawnder  wrth  gyfiawnhau  yr  annuwiol, 
fel  y  crybwyllwyd  eisoes;  ond  y  mae  ei  hoU  hawliau  yn 
cael  eu  cydnabod  a'u  cadarnhau.  "  Wrth  hyny,  a  ydym  ni 
yn  gwneuthur  y  ddeddf  yn  ddirym  trwy  fîydd?  Na  ato 
Duw :  eithr  yr  ydym  yn  cadarnhau  y  ddeddf."  (Rhuf  iii. 
3.)     Wrth  hyny — wrth  gyhoeddi  mai  "  trwy  ffydd  y  cyfiawn- 


I 


Doethineb  Duw.  129 


heir  dyn,"  ac  nid  "  trwy  weithredoedd  y  ddeddf."  Pregethu 
cyfiawnhad  pechadur  trwy  weithredoedd  y  ddeddf  fuasai  yn 
ddirymiad  ar  y  ddeddf  mewn  gwirionedd ;  gofyna  hi  natur 
bur  a  dilwgr;  ufudd-dod  cyflawn  a  digoU  i'w  hoU  orchy- 
mynion ;  mwy  na  hyny  ni  fyn  ofyn,  a  Uai  na  hyny  ni  all 
dderbyn.  Lle  y  caffo  hyny  gan  ei  deiliaid,  y  maent  yn 
gyfiawn  wirioneddol  ger  ei  bron ;  ond  cynyg  iddi  ufudd-dod 
anmherffaith  troseddwr  yn  sail  ei  gyfiawnhad,  ydyw  y  sarhad 
mwyaf  ellir  ei  daflu  arni ;  byddai  y  fath  gyfiawnhad  yn  ddi- 
rymiad  hoUol  iddi.  Problem  fawr  ein  hiachawdwriaeth  ni 
ydoedd  cael  trefn — modd  i  gadw  y  gyfraith  yn  ei  grym  a'i 
bri  wrth  gyfiawnhau  yr  annuwiol,  diogelu  anrhydedd  cyf- 
iawnder  a  gwirionedd  wrth  faddeu  i'r  euog — a'r  drefn  hono 
a  gafodd  doethineb  allan  ac  a  ddatguddia  hi  yn  yr  efengyl. 
•'  Yr  hwn  a  osododd  Duw  yn  iawn,  trwy  ffj'dd  yn  ei  waed 
Ef,  i  ddangos  ei  gyfiawnder  Ef,  trwy  faddeuant  y  pechodau 
a  wnaethid  o'r  blaen,  trwy  ddioddefgarwch  Duw ;  i  ddangos 
ei  gyfiawnder  Ef  y  prjd  hwn ;  fel  y  byddai  Efe  yn  gyfiawn, 
ac  yn  cyfiawnhau  y  neb  sydd  o  ffydd  lesu."  (Rhuf.  iii.  25, 
26.)  Yn  ngosodiad  Crist  yn  iawn  dros  bechod,  ac  yn 
ngweinyddiad  maddeuant  pechodau  trwy  yr  iawn  hwnw — 
yn  ngwneyd  "yr  hwn  nid  adnabu  bechod,  yn  bechod  trosom 
ni,"  a'n  "gwneyd  ni  yn  gyfiawnder  Duw  ynddo  Ef "  (2  Cor. 
V.  21),  y  mae  deddf  a  chyfiawnder,  yn  gystal  âthrugaredd  a 
gras,  yn  cael  eu  cyfiawnhau  a'u  gogoneddu.  Yn  nghyfiawn- 
had  pechadur  "trwy  ffydd  yn  ei  waed  Ef,"  nid  yw  llythyren 
y  gyfraith  yn  cael  ei  chadw,  y  mae  yn  wir,  canys  cosp  ei 
throseddwr  ei  hun  y  mae  hi  yn  ofyn;  ond  os  caiff  beth  a 
etyb  cystal  dyben  i  arddangos  ac  amddiffyn  ei  hawdurdod 
a'i  hanrhydedd,  y  mae  hi  yn  berffaith  foddlawn  i  ryddhau 
yr  euog  trwy  faddeuant;  a  hyny  a  gafodd  hi,  a  mwy  na 
hyny,  yn  "Yr  Hwn  a  osododd  Duw  yn  iawn"— cafodd 
ufudd-dod  a  marwolaeth  pcrson  o  urddas  a  gwcrth  anfeidrol 

9 


î  30  ÌCoheleth. 

yn  y  llywodraeth,  "Y  cyfiawn  dros  yr  anghyfiawn:"  a 
rhagor  na  hyny  hefyd,  adferu  ei  throseddwyr  yn  ol  i  ufudd- 
dod  iddi,  cyflawni  ei  "chyfìawnder  hi  ynddynt,"  fel  y 
rhoddont  berfifaith  ufudd-dod  iddi  byth,  wedi  eu  cwbl  sanct- 
eiddier  drwy  oruchwyliaethau  y  drefn.  Ni  buasai  ei  chosp 
a'i  melldith  hi  byth  yn  eu  hadferu  yn  ol  i  ufudd-dod ;  "  Yr 
hyn  ni  allai  y  ddeddf"  hono,  y  mae  "deddf  yspryd  y  bywyd 
yn  Nghrist  lesu"  yn  ei  wneyd.  Yr  amlygiad  uchaf  oU  o 
ddoethineb  Duw  ydyw  y  drefn  sydd  yn  gwneyd  hyn. 

3.  Yn  y  drefn  hon,  y  inae  Dutv  ei  Hun  wedi  ei  lawn  fodd- 
loni  am  byth.  Yn  yr  olwg  ar  ei  Was  Cyfiawn  oedd  i 
weithio  allan  y  drefn — y  ddoethineb  oedd  yn  ddirgelwch 
cuddiedig  yn  ei  fynwes  cyn  yr  oesau — saith  can  mlynedd 
cyn  iddo  ymddangos,  dywedodd  am  dano,  "  Fy  anwylyd, 
yn  yr  Hwn  y  mae  fy  enaid  yn  foddlawn"  (Esa.  xlii.  i);  a 
phan  oedd  Efe  ar  y  ddaear  yn  ei  gweithio,  llefodd  ddwy- 
waith  o'r  nefoedd,  "  Hwn  yw  fy  anwyl  Fab,  yn  yr  hwn  y'm 
boddlonwyd."  Y  mae  yn  drefn  sydd  yn  llawn  foddloni 
daioni  a  charedigrwydd  anfeidrol  ei  natur  Ef:  "Boddlon- 
rwydd  ei  ewyllys  " — ei  ewyllys  da  Ef.  Nid  oedd  Efe  megis 
wedi  Uawn  foddloni  ei  Hun  ar  ddim  a  ddatguddiasai  Efe  o 
hono  ei  Hun,  nes  datguddio  y  ddoethineb  hon.  Yn  nat- 
guddiedigaethau  daeareg,  canfyddir  ei  fod  wedi  bod  yn 
gweithio  drwy  feithion  gyfnodau  dirtf,  ac  yn  dwyn  cyfnewid- 
iadau  mawrion,  y  naiU  ar  ol  y  llall,  ar  y  ddaear ;  graddau  o 
greaduriaid  yn  codi  yn  uwch  uwch  mewn  bodoliaeth  ar  ol 
eu  gilydd,  ac  yn  cael  eu  dodi  heibio  megis  o'r  neilldu,  y 
naiU  ar  ol  y  llall,  fel  pe  na  buasent  yn  werth  eu  cynal  a'u 
parhau.  Nid  oedd  ynddynt  y  gallu  i  fwynhau  bodoliaeth  a 
bywyd  ond  i  fesur  bychan  iawn,  ac  felly,  nid  oedd  colli  eu 
bywyd  a'u  bodoliaeth  yn  un  golled  iddynt :  erys  eu  hesgyrn 
yn  domenydd  yn  nghellau  y  creigiau,  yn  dystiolaeth  o'u 
bodoliaeth  rywbryd.  O'r  diwedd,  dyma  goron  creadigaeth  y 


Doethirub  Duw.  13» 


ddaear  yn  cael  ei  dwyn  allan  yn  y  dyn.  Yr  oedd  pob  peth 
yn  dda  o'r  blaen,  yn  ngolwg  y  Creawdwr ;  ond  yn  awr,  "  Wele, 
da  iaicm  oedd."  Dyma  greadur  all  fwynhau  daioni,  ac  a  all 
fwynhau  a  chymdeithasu  a'r  Daioni  anfeidrol  ei  Hun.  Dar- 
parodd  yn  rhyfedd  ar  gyfer  angenrheidiau  a  dymuniadau  y 
creadur  hwn ;  gwisgasai  Eden  â  phob  prydferthwch  a  go- 
goniant  i'w  dderbyn  a'i  groesawi  ar  ei  ddeffroad  cyntaf  mewn 
bodoliaeth  a  by wyd ;  gwnaethai  i  "  bob  pren  dymunol  i'r 
golwg  a  daionus  yn  fwyd  "  dyfu  o'r  ddaear,  yn  Uwythog  o 
bob  danteithion  i'w  ddiwallu  a'i  foddhau ;  ac  i  "  Bren  y 
bywyd,  yn  nghanol  yr  ardd,"  yn  llawn  o  ffrwyth  anfarwol- 
deb,  iddo  i  fwyta  o  hono  a  byw  yn  dragwyddol,  a  pharhau 
yn  oes  oesoedd  yn  harddwch  a  hoewder  ieuenctyd  ei  grea- 
digaeth.  Dyma  lestr  ar  ei  fwrdd  yn  awr,  i'r  hwn  y  gall  Efe 
dywallt  iddo  o'i  haeHoni,  fendithion  ei  natur  Ysprydol  ei 
Hun.  Ond,  och  !  syrthiodd  y  Uestr  ardderchog  dros  y 
bwrdd,  a  drylliodd  y  ddelw  ogoneddus  a  gerfiasid  arno  yn 
chwilfriw  yn  y  cwymp,  a'r  Hwn  a'i  gwnaeth  yn  edifarhau 
uwch  ei  ben  ddarfod  iddo  ei  lunio;  ond  yn  lle  taflu  ei 
ddarnau  i  domen  celaneddau  y  creaduriaid  a  drengasent 
yn  ystod  y  cyfnodau  blaenorol,  daeth  "  y  ddoethineb  gudd- 
iedig"  allan,  i  gymeryd  y  llestr  drylliedig  i  fyny  i'w  ail  doddi 
a'i  ad-lunio  i  fod  yn  "  llestr  Trugaredd  "  eto ;  tywalltodd  hi 
ei  maddeuant  i'w  archollion  i'w  meddyginiaethu.  Ni  red- 
asai  diferyn  o'i  holew  hi  (trugaredd)  allan  erioed  cyn  hyny ; 
yn  Eden  y  maddeuodd  hi  bechod  y  waith  gyntaf  erioed,  ac 
ni  roddes  heibio  y  gwaith  byth  o  hyny  hyd  yn  awr;  y  mae 
wedi  bod  yn  maddeu  aneirif  feiau  bob  dydd,  o'r  dydd  hwnw 
hyd  y  dydd  heddyw.  Yn  y  drefn  i  faddeu  y  gogoneddodd 
Duw  ei  "  Fawr  amryw  ddoethineb,"  yn  fwy  nac  mewn  un  dat- 
guddiad  arall  a  wnaeth  o  honi  erioed  :  "  Efe  a  lonydda  yn  ei 
gariad  " — yn  ei  garedigrwydd  a  ddatguddia  Efe  yn  y  drefn 
hon  o  ras.     Ni  chawsai  le  i  ymlonyddu  ynddo  mewn  dim  a 


13«  RoMeth. 

wnaethai  o'r  blaen.  Ni  buasai  yn  canu  wrth  wneyd  dim  a 
wnaethai,  nes  y  daeth  allan  mewn  trugaredd  i  achub  yn  fíbrdd 
ei  ras;  a  doethineb  a  bia'r  goron  a'r  clod  am  chwilio  allan  a 
darparu  y  drefn  hon.  Y  mae  daioni  a  haelfrydedd  Duw  ein 
creawdwr  yn  ei  ragluniaeth  i'w  greaduriaid  yn  ogoneddus, 
pan  feddyliom  am  y  byrddau  mawrion  aneirif  a  osododd  Efe 
yn  eangder  annherfynol  y  gwagle,  ac  y  taena  Efe  trostynt  y 
goleuni  megis  Uian  gwỳn  a  glân,  a'r  miliynau  na  ddichon 
neb  eu  rhifo  sydd  yn  ymborthi  bob  dydd  ar  arlwyadau  ei 
garedigrwydd  ar  y  byrddau  hyny.  "  Y  rhai  hyn  oll  a  ddis- 
gwyliant  wrthyt ;  am  roddi  iddynt  eu  bwyd  yn  ei  bryd.  A 
roddecH  iddynt,  a  gasglant ;  agori  dy  law,  a  diwellir  hwynt 
â  daioni."  (Salm  civ.  27,  28.)  "  Llygad  pob  peth  byw  a  ddis- 
gwyliant  wrthyt;  ac  yr  ydwyt  yn  rhoddi  eu  bwyd  iddynt  yn 
ei  br)'d ;  gan  agoryd  dy  law,  a  diwallu  pob  peth  byw  a'th 
ewyllys  da."  (Salm  cxlv.  15,  16.)  I  foddlonrwydd  €\ewyllys 
da  y  creodd  Efe  hwynt  yn  greaduriaid,  megis  llestri  gweigion 
iddo  i  dywallt  iddynt  o  gyflawnder  ei  ddaioni  i'w  diwallu  a'u 
lloni.  Ond  edrycher  ar  ddyn;  y  mae  angenrheidiau  ei 
natur  ef  yn  fwy,  ac  yn  fwy  amrywiol  nac  angenrheidiau 
natur  un  creadur  arall  y  gwyddom  am  dano ;  a'r  fath  ddar- 
pariadau  lluosog  sydd  wedi  eu  trefnu  ar  ei  gyfer  ef !  y  mae 
y  ddaear  fel  pe  byddai  ar  ei  goreu  bob  blwyddyn  i  gynyrchu 
pob  rhyw  odidog  ffrwythau  i'w  gynal  a'i  loni !  y  maes,  yr 
ardd,  a'r  winllan  fel  yn  ymryson  â'u  gilydd  i  ddarparu  ym- 
borth  a  danteithion  iddo  !  Y  fath  olwg  a  welir  ar  ei  fwrdd 
ef  pan  fyddo  wedi  ei  hulio  ger  ei  fron  !  y  mae  yr  eidion  o'r 
beudy,  y  ddafad  o'r  gorlan,  yr  adar  dofion  o'r  buarth,  a'r  adar 
gwylltion  o'r  awyr,  y  pysg  o'r  môr  ac  o'r  afon,  yn  cydgyfarfod 
arno ;  a  fírwythau  peraidd  coed  yr  ardd  a'r  winllan  yn  ben- 
tyrau  o'i  flaen :  y  mae  ei  fy  wyd  ef  megis  yn  sugno  by wyd  pob 
creadur  arall  iddo  ei  hun.  O  ddyn  !  "  Ymenyn  gwartheg,  a 
Uaeth  defaid,  yn  nghyd  a  brasder  wŷn,  a  hyrddod  o  rywogaeth 


Doethineb  Duw.  133, 


Basan,  a  bychod,  yn  nghyd  a  brasder  grawn  gwenith,  a 
phur-waed  grawnwin  a  yfaist."  (Deut.  xxxii.  14.)  Wele, 
dyraa  fwytawr  ac  yfwr  heb  ei  ail !  Y  fath  amrywiaeth  sydd 
ar  ei  fwrdd !  rhaid  iddo  gael  goreuon  bethau  y  ddaear  a'i 
chreaduriaid  i'w  ddiwallu ;  hufena  frasder  y  byd — brasder 
wŷn,  brasder  hyrddyd  a  bychod,  brasder  ymenyn  gwartheg 
a  llaeth  defaid,  brasder  grawn  gwenith,  a  brasder  grawn  y 
winwydden  a'r  coed  íîrwythlawn,  i  wneyd  ei  fwrdd  ei  hun  yn 
fras.  A  sonia  ef  am  fwystfilod  rheibus  a  gwancus  ?  pa  gre- 
adur  mor  rheibus  ag  ef  ei  hun?  Yr  un  peth  fuasai  i  allu  ein 
Creawdwr  ein  llunio  yn  greaduriaid  i  fyw  heb  angen  am 
ymborth  i  gynal  ein  natur,  neu  ddarparu  elfenau  ein  cynal- 
iaeth  yn  yr  awyr  a  anadlwn,  fel  y  gallasem  ei  sugno  i'n 
cyfansoddiad  yn  ddiarwybod  i  ni  ein  hunain ;  neu  beri  y 
buasai  fod  un  pryd  o  fwyd  yn  ddigon  o  gynaHaeth  i'n  natur 
am  flwyddyn,  neu  am  ein  hoes.  Yn  lle  hyny,  rhaid  i  ni 
gael  tri  neu  bedwar  pryd  o  ymborth  bob  dydd.  Paham 
felly?  Dim,  ond  am  fod  ein  Tad  nefol  yn  caru  gweled  ei 
blant  yn  cnoi  ar  ei  fwrdd  yn  barhaus ;  am  ei  fod  yn  hoflì 
gweini  arnynt,  i  "  lenwi  eu  calonau  â  lluniaeth  ac  â  llawen- 
ydd"  lawer  gwaith  bob  dydd.  "  Rhoddi  iddynt  yn  helaeth 
— rhoddi  iddynt  yn  helaeth  bob  peth,  a  rhoddi  iddynt  yn 
helaeth  bob  peth  i'w  fwynhau."  Y  mae  Efe  ei  Hunan  megis 
yn  sefyll  ar  ben  y  bwrdd  i  dori  atynt  ac  i'w  cymell,  gan 
ddywedyd,  "  Bwytewch  ger  bron  yr  Arglwydd  eich  Duw,  a 
llawenhewch  yn  mhob  dim  y  gosodwch  eich  llaw  arno." 
(Deut.  xii.  7.)  "Ti  a  gai  ladd  a  bwyta  cig  yn  ol  holl 
ddymuniant  dy  galon,  yn  ol  bendith  yr  Arglwydd  dy  Dduw, 
yr  hon  a  rydd  Efe  i  ti,  yn  dy  hoU  byrth"  (adn.  15).  "Dod 
yr  arian  am  yr  hyn  oll  a  chwenycho  dy  galon ;  am  wartheg, 
neu  am  ddefaid,  neu  am  win,  neu  am  ddiod  gref,  neu  am  yr 
hyn  oll  a  ddymuno  dy  galon  :  a  bwyta  yno  ger  bron  yr 
Arglwydd  dy  Dduw,  a  Uawcnycha  di,  a'th  dculu."     (Deut, 


134  Koheleth. 

xiv.  26.)  Dyma  groesaw  calon  Tad  i'w  blant  wrth  ei  fwrdd; 
ond  rhaid  iddynt  ofalu  na  "  fwytaont  hyd  lythineb,  ac  na 
yfont  hyd  feddwdod ; "  os  felly,  tynant  ei  anfoddlonrwydd 
arnynt  a  niweidiant  eu  hunain,  gan  droi  y  bendithion  yn 
felldithion  yr  un  pryd.  Dyma  fwrdd  rhagluniaeth — dar- 
pariadau  doethineb  a  daioni  Duw  i  ddiwallu  anghenion  a 
dymuniadau  natur  dyn.  Ond,  y  mae  yspryd  mewn  dyn,  ac 
mae  anghenion  hwn  o  natur  uwch  ac  yn  fwy  fyth.  Enaid 
euog,  newynog,  sychedig,  a  noeth  :  fe  drenga  hwn  o  angen 
ac  eisiau  yn  nghanol  y  darpariadau  yna;  ni  all  efe  ymborthi 
ar  frasder  wŷn,  na  brasder  gwenith,  na  thori  ei  syched  ar 
bur-waed  y  grawnwin.  I  ddarparu  ac  arlwyo  er  cyflawni 
a  diwallu  anghenion  ysprydol  dyn,  fel  pechadur,  daeth  y 
"ddoethineb  guddiedig"  allan  o'i  dirgelwch  :  "Adeiladodd 
ei  thŷ,  hi  a  naddodd  ei  saith  golofn.  Hi  a  laddodd  ei  ha- 
nifeiliaid ;  hi  a  gymysgodd  ei  gwin,  ac  a  huliodd  ei  bwrdd. 
Hi  a  yrodd  ei  llawforwynion ;  y  mae  hi  yn  llefain  ar  fanau 
uchel  y  ddinas;  Pwy  bynag  sydd  annichellgar,  troed  i  mewn 
yma :  ac  wrth  yr  annoeth  y  mae  hi  yn  dywedyd,  Deuwch, 
a  bwytewch  o'm  bara,  ac  yfwch  o'r  gwin  a  gymysgais." 
(Diar.  ix.  1-5.)  "  Ac  y  mae  yr  Yspryd  a'r  briodasferch  yn 
dywedyd,  Tyred.  A'r  hwn  sydd  yn  clywed,  dyweded,  Tyred. 
A'r  hwn  sydd  a  syched  arno,  deued :  a'r  hwn  sydd  yn 
ewyllysio,  cymered  ddwfr  y  by wyd  yn  rhad."  (Dat.  xxii.  1 7.) 
Edrycher  ar  bechadur  wrth  fwrdd  doethineb — bwrdd  y  wledd 
a  "wnaeth  Arglwydd  y  lluoedd  i'r  holl  bobloedd'yn  y  myn- 
ydd  hwn "  (Esa.  xxv.  6) ;  yma  y  mae  efe  yn  "  Bwyta  cnawd 
ac  yn  yfed  gwaed  Mab  y  dyn"  (loan  vii.  58);  yma  y  mae 
efe  yn  sugno  bywyd  ysprydol  a  thragwyddol  i'w  enaid  tlawd 
a  newynog,  o  fywyd  a  marwolaeth  Mab  Duw  ei  Hun  !  Yma 
y  gwelir  doethineb  ar  ei  goreu  yn  darparu.  Ar  ei  bwrdd  hwn 
y  mae  hi  yn  agor  costrelau  ei  gwinoedd  goreu,  oedd  wedi 
eu  cadw  yn  nghellau  cuddiedig  ei  bwriadau  "cyn  yr  oesau,', 


Doethineb  Duw.  135 


ac  yn  y  ddarpariaeth  hon  y  mae  y  Duw  mawr  wedi  bodd- 
loni,  a  Uawn  foddloni  daioni  a  haelfrydedd  ei  natur  gariad 
lawn. 

4.  Y  mae  datguddiad  y  ddoethiiub  hon,  yn  iachawdwriaeth 
a  gogoneddiad  ŷechadur,  yn  rhoddi  llaum  foddlonruydd  i  holl 
ddeiliaid  ufudd  llywodraeth  Duw.  Ac  nid  hyny  yn  unig,  y 
mae  wedi  agor  ffynon  newydd  o  ddedwyddwch  iddynt.     Er 

"  Eríoed  na  cha'dd  angelion  flas 
O'i  garíad,  trwy  faddeuol  ras," 

cawsant  ryw  flas  a  mwynhad  newydd,  na  phrofasent  o'r 
blaen,  trwy  y  datguddiad  hwn  i  ddyn  :  "  Ar  yr  hyn  bethau 
y  mae  yr  angelion  yn  chwenychu  edrych"  (i  Petr  i.  12),  ac 
yn  parhau  i  edrych  byth.  Yr  oedd  hyn  yn  cael  ei  bortreiadu 
mewn  arwyddluniau  yn  Nghysegr  Sancteiddiolaf  y  Babell 
a'r  Deml.  Yno  portreiadwyd  Duw  wrth  ei  fodd  ar  y  dru- 
gareddfa,  yn  derbyn  pechadur  ac  yn  maddeu  bai.  Am  y 
Ue  hwnw  y  dywedodd  Efe,  "  Dyma  fy  ngorphwysfa  yn 
dragywydd :  yma  y  trigaf ;  canys  chwenychais  hi.  Gan 
fendithio  y  bendithiaf  ei  Uuniaeth  :  diwallaf  ei  thlodion  â 
bara.  Ei  hoffeiriaid  hefyd  a  wisgaf  âg  iachawdwriaeth." 
(Salm  cxxxii.  14-16.)  Dyma  lais  Duw  wrth  ei  fodd  am 
byth,  ar  y  drugareddfa ;  ond  pa  fodd  y  mae  y  rhai  sydd  o 
fìaen  y  drugareddfa,  deiliaid  ei  gweinidogaeth  hi,  yn  teimlo? 
wrth  eu  bodd  o  angenrheidrwydd :  "  A'i  saint  dan  ganu  a 
ganant,"  a  dim  rhyfedd,  pan  y  mae  hedd  a  maddeuant  yn 
Uifeirio  i'w  heneidiau  o  honi.  Y  mae  y  ddeddf,  ar  y  Uechau 
o  dan  y  drugareddfa,  yn  ddistaw,  dawel,  wrth  ei  bodd  yn 
sŵn  y  maddeuant  a  gyhoeddir  i'w  throseddwyr  uwch  ei 
phen ;  y  ddau  gerub,  y  portreiad  o'r  angelion,  yn  sefyll  un 
ar  bob  pen  i'r  drugareddfa,  yn  edrych  i  lawr  arni  gyda 
syndod  a  mwynhad  nad  yw  yn  darfod  nac  yn  Ueihau  byth  ! 


136  Rohdeth. 

"  Wedi  iddo  wneuthur  heddwch  trwy  waed  ei  groes  Ef, 
trwyddo  Ef  gymodi  pob  peth  âg  Ef  ei  Hun,  trwyddo  Ef, 
meddaf,  pa  un  bynag  ai  pethau  ar  y  ddaear,  ai  pethau  yn  y 
nefoedd."  (Col.  i.  20.)  Y  mae  Efe  ei  Hun,  a'r  pethau  ar  y 
ddaear,  a'r  pethau  yn  y  nefoedd,  dynion  euog  ac  angelion 
sanctaidd,  yn  cyd-gyfarfod  ac  yn  cyd-drigo  mewn  cymod  a 
chariad  yn  nghysegr  yr  iachawdwriaeth,  a  Thywysog  ac 
Awdwr  yr  iachawdwriaeth  dragwyddol  hono,  yr  hwn  a 
berfifeithiwyd  drwy  ddioddefiadau  ac  angeu  i'w  phwrcasu, 
wrth  ei  fodd,  ac  yn  cael  ei  ddiwallu  yn  ffrwyth  llafur  ei 
enaid. 

"  Boddloni  'n  llawen  y  mae  'r  Tad, 
Wel'd  ffrwyth  ei  fythol  gariad  rhad : 
A'r  Mab  yn  Uon  a  edrych  lawr, 
Ar  bwrcas  ei  ddioddefaint  mawr. 

*'A  hoffi  gwcl'd  mac  Yspryd  Duw 
Yr  enaid  marw  wnaeth  E'n  fyw : 
A  seintiau  ac  angelion  glân, 
Am  gynydd  teyrnas  Dduw  a  gân. " 

Pawb  trwy  hoU  lywodraeth  Duw  yn  cyd-lawenhau  ac  yn 
cyd-ymhyfrydu  yn  "  Mawr  amryw  ddoethineb  Duw "  yn  y 
drefn,  ond  y  diafol  a'i  angelion.  Eu  gelyniaeth  hwy  yn 
erbyn  Duw  a'i  lywodraeth,  a'u  cenfigen  at  adferiad  dyn  o'r 
trueni  y  dygasant  ef  iddo,  a  methiant  eu  hamcan  i  Iwyr 
ddinystrio  y  ddynoliaeth  am  byth,  sydd  yn  peri  eu  bod  yn 
anfoddlawn  i'r  drefn;  ni  chawsant  ddim,  ni  wnaed  dim, 
anghyfiawnder  â  hwy.  Edrychant  ar  y  dyrfa  fawr  o  gleifion 
dynol  wedi  eu  cwbl  iachau,  yn  canu  ger  bron  yr  orsedd,  yn 
llawn  anfoddlonrwydd  a  chenfigen,  fel  yr  edrychai  yr  arch- 
offeiriaid  a  blaenoriaid  yr  luddewon  gynt  ar  y  cloff  a  iach- 
esid  yn  mhorth  y  deml,  "  Yn  rhodio  ac  yn  neidio,  ac  yn 
.  moli  Duw ; "  ond  "  Nid  oedd  ganddynt  ddim  i'w  ddywedyd 


Doethineb  Dhw.  137 


yn  erbyn  hyny."  (Act  iv.  14.)  Na,  nid  oedd  ganddynt  ddim 
i'w  ddywedyd  yn  erbyn  hyny,  canys  nid  oedd  iachad  y  cloff 
wedi  gwneyd  un  niwed  na  cholled  iddynt  hwy,  nac  i  neb 
arall.  Ni  bydd  gan  ddiafol  a'i  angelion  ddim  i'w  ddywedyd 
yn  erbyn  iachawdwriaeth  y  dyrfa  fawr  a  brynwyd  oddiar  y 
ddaear,  canys  ni  wnaed  na  thrais  na  cham  â  hwy  wrth  eu 
gwaredu.     Dysgwn — 

I.  Fod  yr  ystyriaeth  mai  yn  nhrefn  ei  ras  er  ein  hach- 
ubiaeth — "/'«  gogomant  m'" — y  gwelodd  Duw  yn  dda 
ogoneddu  ei  ddoethineb  yn  fwy  nac  mewn  dim  arall  a 
wnaeth  Efe  erioed,  yn  ein  gosod  ni  dan  fwy  o  rwymedig- 
aethau  i'w  garu,  ei  fawrhau,  a'i  ogoneddu,  na  neb  creadur- 
iaid  eraiU  yn  ei  lywodraeth,  Geilw  y  Salmydd,  "Molwch 
yr  Arglwydd.  Molwch  yr  Arglwydd  o'r  nefoedd :  molwch 
Ef  yn  yr  uchelderau.  Molwch  Ef,  ei  holl  angeUon  j  molwch 
Ef,  ei  holl  luoedd.  Molwch  Ef,  haul  a  lleuad :  molwch  Ef, 
yr  holl  sêr  goleuni,"  &c.  (Salm  cxlviii.  1-3.)  Wedi  galw 
heibio  i'r  nefoedd  a'r  fîurfafen,  i  gymell  pawb  a  phob  peth  i 
foli  yr  Arglwydd,  disgyna  i'r  ddaear,  gan  alw  y  dreigiau  a'r 
dyfnderau,  tân  a  chenllysg,  eira  a  tharth,  y  gwynt  ystormus, 
y  mynyddoedd  a'r  bryniau  oU,  y  coed  ffrwythlawn  a'r  cedr- 
wydd,  bwystíilod,  yr  ymlusgiaid,  a'r  adar  asgellog,  i  uno  yn  y 
raawl;  yn  olaf  ac  yn  benaf,  "Breninoedd  y  ddaear,  a'r  hoU 
bobloedd ;  ty wysogion,  a  holl  farnwyr  y  byd  :  gwyr  ieuainc, 
a  gwyryfon  hefyd:  henafgwyr  a  llanciau,"  (adn.  7-12.) 

"Ond  dyn  yn  enwedigol,  ië,  dyn  molianed  Ef, 
Mewn  Haleliwia  ddyblyg,  o'r  ddacar  gron  i'r   nef ; 
Can's  dros  y  dyn  'mestynodd  Ef  ar  y  croesbren  mawr. 
A  thros  y  dyn  gorweddodd  yn  ngwaelod  bedd  i  lawr. 

"  O  !  foroedd  o  ddocthincb  ocdd  yn  y  Duwdod  mawr ! 
Fel  hjrn  gyfranu  ci  gariad  i  bryfaid  gwael  y  Ilawr, 
A  g^neuthur  i'w  drugaredd  ai  dostur  maith  ynghyd, 
I  redeg  megis  afon  lifeiríol  tros  y  byd." 


138  Roheleth. 

Wel,  rheded  yr  afon  lifeiriol  o  foliant  dros  y  byd  a  thros  y 
nefoedd  byth  am  hyn — 

"  Byth  yn  anwyl,  meibion  dynion  mwy  a'th  gâr." 

2.  Mai  yn  wyneb  y  drefn  y  datguddiodd  Duw  ei  ddoeth- 
ineb  yn  benaf  ynddi,  yr  amlyga  dyn,  yntau,  fwyaf  o  ynfyd- 
rwydd  a  drwg  ei  galon  yn  ei  wrthodiad  o  honi.  Gwrandewch 
beth  a  ddywed  doethineb  ei  hun  ar  hyn.  Wedi  canmol  a 
chymell  trysorau  ei  gras  ar  feibion  dynion,  Uefa,  gan  ddy- 
wedyd :  "  Yr  awr  hon  gan  hyny,  O  feibion,  gwrandewch 
arnaf ;  canys  gwỳn  eu  byd  a  gadwant  fy  fifyrdd  i.  Gwran- 
dewch  addysg,  a  byddwch  ddoethion ;  nac  ymwrthodwch  â 
hi.  Gwỳn  ei  fyd  y  dyn  a  wrandawo  arnaf,  ac  a  wylio  yn 
ddyfal  beunydd  wrth  fy  nrysau,  gan  warchod  wrth  byst  fy 
mhyrth  i.  Canys  y  neb  a'm  caífo  a  gaifî  fywyd,  ac  a 
feddiana  ewyllys  da  gan  yr  Arglwydd.  Ond  y  neb  a  becho 
yn  fy  erbyn,  a  wna  gam  a'i  enaid  ei  hun  :  fy  holl  gaseion  a 
garant  angau."  (Diar.  viii.  32-36.)  Paham,  paham  y 
gwnai  y  dyn  y  fath  gam  a'i  enaid  ei  hun,  drwy  wrthod  y 
bywyd,  yr  iachawdwriaeth,  a'r  gogoniant  a  gynygir  iddo  yn 
rhad  o  law  y  ddoethineb  anfeidrol  a'i  trefnodd  ar  ei  gyfer? 
Pa  ynfydrwydd  a  chreulondeb  cyfîelyb  i'r  ynfydrwydd  a'r 
creulondeb  yma?  Nid  oes  un  creadur  yn  llywodraeth  Duw 
a  all  dynu  arno  ei  hun  y  fath  euogrwydd  a  dinystr  a'r  dyn 
a  wrthoda,  neu  a  esgeulusa  yr  iachawdwriaeth  a  gynygir 
iddo.  Gynifer  sydd  yn  troi  ymaith,  yn  ddiystyr  ganddynt, 
bob  Sabboth,  "un  i'w  faes,  ac  arall  i'w  fasnach,"  o  sŵn 
gwahoddiadau  yr  efengyl  i'r  wledd  a  arlwyodd  doethineb 
iddynt !  ond  ni  phery  fel  hyn  yn  hir ;  ni  ddeil  doethineb  i 
alw  a  gwahodd  o  hyd;  dywed  hithau,  o'r  diwedd,  "Yn 
gymaint  ag  i  mi  eich  gwahodd,  ac  i  chwithau  wrthod ;  i  mi 
estyn  fy  Uaw,  a  neb  heb  ystyried :  ond  diystyrasoch  fy  hoU 


Doethîneb  Duw.  139 


gyngor  i,  ac  ni  fynech  ddim  o'm  cerydd.  Minau  hefyd  a 
chwarddaf  yn  eich  dialedd  chwi,  mi  a  wawdiaf  pan  syrthio 
amoch  yr  hyn  yr  ydych  yn  ei  ofni ;  pan  ddel  arnoch  yr 
hyn  yr  ydych  yn  ei  ofni  megis  distryw,  ac  y  del  eich  dialedd 
amoch  megis  corwynt ;  a  dyfod  amoch  wasgfa  a  chaledi. 
Yna  y  galwant  arnaf,  ond  ni  wrandawaf;  yn  fore  y'm 
ceisiant,  ond  ni'm  cant :  canys  câs  fu  ganddynt  wybodaeth, 
ac  ofn  yr  Arglwydd  ni  ddewisasant.  Ni  chymerent  ddim 
o'm  cyngor  i ;  dirmygasant  fy  hoU  gerydd.  Am  hyny  hwy 
a  gant  fwyta  ffrwyth  eu  íFordd  eu  hunain,  a'u  Uenwi  a'u 
cynghorion  eu  hunain.  Canys  esmwythdra  y  rhai  anghall  a'u 
Uadd;  a  Uwyddiant  y  rhai  ffol  a'u  difetha."  (Diar.  i.  24-32.) 
Nid  oes  yn  yr  holl  Fibl  dymhestl  o  gorwynt  a  tharanau 
mwy  ofhadwy  nac  a  glywir  yn  rhuo  yn  y  geiriau  yna;  doeth- 
ineb  wedi  digio  yn  tynu  ei  llaw  yn  ol,  ac  yn  troi  ei  chefn  am 
byth  ar  ei  gwrthodwyr  a'i  dirmygwyr,  ac  yn  eu  rhoi  i  fwyta- 
a  byw  ar  ffrwyth  marwol  eu  cynghorion  eu  hun.  "  Er  hyny  y 
sawl  a  wrandawo  arnaf  fì,  a  gaiff  aros  yn  ddiogel,  ac  a  gaifî 
lonyddwch  oddi  wrth  ofn  drwg."     (adn.  33.) 

"I'r  unig  ddoeth  Dduw,  ein  Hiachawdwr  ni,  y  byddo 
gogoniant  a  mawredd,  gallu  ac  awdurdod,  yr  awr  hon  ac 
yn  dragywydd.     Amen."     (Judas,  25.) 


PREGETH     IX. 


LLYWODRAETH     DUW. 


' '  Ya  Arglwydd  a  barotodd  ei  orseddfa  yn  y  nefoedd ;  a'i  freniniaeth 
Ef  sydd  yn  Uywodraethu  ar  bob  peth." — Salm  ciii.  19. 

Y  GWiRiONEDD  cyntaf  yn  nghrefydd  natur,  ac  yn  nghrefydd 
y  Bibl  yw,  Bod  Duw  ;  hwn  yw  colofn  a  sylfaen  crefydd : 
"Canys  rhaid  i'r  hwn  sydd  yn  dyfod  at  Dduw,  gredu  ei  fod 
Ef,"  (Heb,  xi.  6.)  Hwn,  gan  hyny,  yw  y  cyntaf  a'r  gwir- 
ionedd  mawr;  a'r  ail  sydd  gyflelyb  iddo,  Bod  Duw  yn 
llywodraethu  y  byd — "Bod  ei  freniniaeth  Ef  ar  bob  peth  " — 
bod  yr  Hwn  a  greodd  ac  sydd  yn  cynal  bob  peth,  yn  gor- 
uwchlywyddu  arnynt.  Ceisiodd  llawer  gynt,  a  cheisia  Ilawer 
eto,  wadu  y  gwirionedd  cyntaf — Bodoliaeth  Duw  personol, 
gan  wneyd  natur  yn  dduw,  a  phob  peth  yn  natur  yn  rhanau 
o'r  duw  hwn ;  hwy  eu  hunain,  a  hwn  a  hwnacw — pawb ; 
ond  bu  mwy  a  wadent,  ac  y  mae  mwy  yn  awr  a  wadant,  yr 
ail  wirionedd.  Caniatant  ei  Fodoliaeth  i'r  anfeidrol,  ond 
dygant  ei  Lywodraeth  oddiarno ;  os  oedd  angen  am  dano  i 
greu,  nad  oes  dim  o'i  eisieu  i  gynal  a  llywodraethu ;  y  gwna 
deddfau  natur  hyny  yn  ddigon  rhwydd,  heb  iddo  Ef  ofalu 
nac  ymyraeth  dim  â'r  achos.  "Gadawodd  yr  Arglwydd  y 
ddaear,"  meddai  henuriaid  tŷ  Israel  yn  amser  Eseciel  gynt, 
ac  y  mae  i'r  hên  athrawiaeth  hono  lawer  o  ddysgyblion  yn 


Llywodraeth  Duw.  141 


y  byd  yn  mhob  oes.  Nid  oes  un  gwirionedd  yn  cael  ei 
dystio  yn  amlach  yn  yr  Ysgrj'thyr  na'r  gwirionedd  hwn, 
"  Yr  Arglwydd  sydd  yn  teyrnasu;"  gorchmynir  ei  gyhoeddi 
i'r  byd,  "  Dy wedwch  yn  mysg  y  cenhedloedd,  yr  Arglwydd 
sydd  yn  teymasu"  (Salm  xcvi.  10),  a'i  efengylu  i  Sion,  gan 
ddywedyd,  *'  Dy  Dduw  sydd  yn  teyrnasu "  (Esa.  lii.  7).  O 
herwydd  y  myn  dynion  wadu  y  gwirionedd  hwn  yn  anad 
nemawr  un  gwirionedd,  mynai  Duw  ei  ardystio  wrthynt  yn 
ei  air  mor  bendant  ac  mor  fynych.  Y  mae  calon  lygredig 
dyn  erioed  yn  awyddus  i  gadw  Duw  draw  yn  mhell  oddi 
wrtho ;  caiff  fod  yn  rhywle  "yn  uchelder  y  nefoedd,  y  tu 
hwnt  i'r  ser,"  neu  "yn  y  cwmwl  tywyll"  (Job  xxii.  12,  13), 
ond  iddo  gadw  draw  o'r  ddaear  yn  ddigon  pell,  fel  na  allo 
Efe  weled  a  barnu  dim  a  wneir  yma.  Hon  oedd  yr  "  Hên 
ffordd  a  sathrodd  y  gwỳr  enwir  (j-  cyn-ddiluwiaid),  y  rhai  a 
dorwyd  pan  nad  oedd  amser,  ac  y  tywalltwyd  afon  ar  eu 
sylfaen  hwynt  Hwy  a  ddywedasant  wrth  Dduw,  Cilia 
oddi  wrthym :  a  pha  beth  a  wna  yr  Hollalluog  iddynt  hwy  T 
{ib.  15-17.)  Dyma  a  wnaeth  yr  HoUalluog  iddynt  o'r 
diwedd,  wedi  iddynt  ei  herio  am  gannoedd  o  flynyddoedd, 
Efe  a  dderbyniodd  eu  hèr,  ac  a'u  Uwyr  argyhoeddodd  ei 
fod  Ef  yn  gweled,  yn  barnu,  ac  yn  teymasu  ar  y  ddaear, 
drwy  weinidogaeth  nerthol  ac  effeithiol  y  diluw. 

Oddiwrth  y  testyn,  sylwn  yn 

I.  Y  Brenin — **  Yr  Arglwydd  a  barotodd  ci  orseddfa  yn 
y  ttf/oedd."  Wrth  orseddfa — gorseddfainc  Duw,  yr  ydym  i 
ddeall  ei  hawl  oruchaf  a'i  awdurdod  gyfiawn  i  drefnu,  llyw- 
odraethu,  a  barnu  holl  achosion  y  nef  a'r  ddaear.  Wrth 
orsedd  Prydain  yr  ydym  yn  deall  awdurdod  Uywodraeth  y 
wlad,  yr  hon  a  gynrychiolir  yn  yr  eisteddfa  o'r  hon  y 
gweinydda  y  penadur,  neu  swyddog  apwyntiedig  ganddo, 
raith  a  barn  ar  achosion  y  wladwriaeth.  Nid  ydym  i  feddwl 
fod  rhyw  eisteddfa  oruchel,  weledig  felly,  yn  perthyn  i'r 


142  Roheleth. 

Brenin  mawr — ei  fod  Ef  yn  gwisgo  ffiirf,  a  choron,  ac  yn 
dal  teyrnwialen  yn  ei  law,  fel  y  mae  breninoedd  y  ddaear — 
ymadroddion  ffugyrol  ydyw  yr  ymadroddion  yn  eu  perthynas 
âg  Ef. 

Priodola  yr  ysgrythyr  yr  hawl  wreiddiol,  dragwyddol  i 
lywodraethu  a  barnu  y  byd,  bob  amser,  i'r  Tad,  y  person 
cyntaf  yn  yr  Hanfod  ddwyfol ;  nid  ddarfod  iddo  ei  chael 
drwy  drosglwyddiad  o  honi  iddo,  ond  ei  bod  ynddo  o  angen- 
rheidrydd,  fel  achos  cyntaf  a  meddianydd  pob  peth.  Y  mae 
yr  ysgrythyr  hefyd  yn  dysgu  yr  un  mor  eglur  a  phendant, 
ddarfod  i'r  Tad,  "  wrth  gyngor  ei  ewyllys  ei  Hun,"  dros- 
glwyddo  y  llywodraeth  ddwyfol  i  law  y  Mab,  fel  Duw-ddyn 
"  a  chyfryngwr  rhwng  Duw  a  dynion."  Yn  nghân  Hanna 
y  cawn  yr  awgrymiad  cyntaf  oll  yn  yr  ysgrythyr,  hwyrach, 
o'r  dirgelwch  mawr  hwn.  "  Yr  Arglwydd  a  farn  derfynau 
y  ddaear;  yr  Arglwydd  a  ddyry  nerth  i'w  frenin,  ac  a 
ddyrchafa  gorn  ei  eneiniog."  (i  Sam.  ii.  lo.)  Yr  ydym 
yn  synu  cael  yr  ymadroddion  hyn  yn  y  fan  hon  o'r 
ysgrythyr.  Ni  buasai  frenin  yn  Israel  erioed  eto,  ac 
nid  oedd  y  genedl  erioed  wedi  son  na  meddwl  am  gael 
brenin  i  deyrnasu  arni,  ac  felly,  nid  oedd  gan  Jehofa 
frenin  ac  eneiniog  yn  yr  ystyr  hono  i  son  am  dano.  Nis 
gellir,  gan  hyny,  ddeall  geiriau  Hanna  ond  yn  unig  fel 
proffwydoliaeth  am  y  Messia,  faint  bynag  oedd  hi  ei  hun  yn 
allu  ddirnad  o'r  hyn  a  lefarai,  nid  yw  o  bwys ;  rhaid  i  ni 
gredu  fod  Yspryd  Duw  yn  llefaru  ynddi,  ac  mai  ei  ymadrodd 
Ef  oedd  ar  ei  thafod  hi ;  a  hyny  yn  unig  a  rydd  gyfrif  pa 
fodd  y  gallasai  lefaru  y  fath  ymadroddion  y  pryd  hwnw. 
Y  nesaf  o'r  ysgrifenwyr  sanctaidd  a  lefara  am  freniniaeth  y 
Mab — y  Messia,  yw  Dafydd,  y  brenin  cyntaf  yn  Israel  a 
gyfodwyd  fel  cysgod  o'r  Messia  a'i  freniniaeth ;  canys  nid 
oedd  Saul,  a'i  freniniaeth  frau  ef,  yn  cysgodi  Crist  a'i  fren- 
iniaeth  mewn  un  modd.    Yr  oedd  megis  yn  naturiol  disgwyl 


Llywodraeth  Duw.  T4â 


y  buasai  yr  Yspryd  Glân  trwy  enau  Dafydd  yn  llefaru  ar  y 
mater  hwn,  gan  ei  fod  fel  brenin  wedi  ei  eneinio  i  fod  yn 
gysgod  o'r  Eneiniog  mawr  oedd  i  gael  ei  gyfodi  o'i  hâd  ef ; 
ac  felly  y  mae  efe  yn  ei  eiriau  diweddaf  (2  Sam.  xxiii.  1-7), 
ac  yn  ei  Salmau  (ii,  xliv,  lxxiii,  a  cx),  ac  yn  achlysurol  mewn 
Uawer  ereill  o'r  Salmau.  A  thrachefn,  y  mae  Esaias  yn  ym- 
hyfau  ac  yn  dy wedyd,  "  Bachgen  a  aned  i  ni,  Mab  a  rodd- 
wyd  i  ni,  a  bydd  y  llywodraeth  ar  ei  ysgwydd  Ef ;  a  gelwir 
ei  enw  Ef,  Rhyfeddol,  Cynghorwr,  y  Duw  cadarn,  Tad 
tragwyddoldeb,  Tywysog  tangnefedd.  Ar  helaethrwydd  ei 
lywodraeth  a'i  dangnefedd  ni  bydd  diwedd,  ar  orseddfa 
Dafydd,  ac  ar  ei  freniniaeth  Ef,  i'w  threfnu  hi,  ac  i'w 
chadamhau  â  barn  ac  â  chyfiawnder,  o'r  pr>'d  hwn,  a  hyd 
byth.  Zêl  Arglwydd  y  lluoedd  a  wnaeth  hyn.  Esa.  ix.  6,  7.) 
Cyfeiria  y  profîwydi  ereill,  Jeremia  ac  Eseciel,  yn  achlysurol, 
at  y  Messia  fel  Brenin.  Cafodd  Daniel  ddatguddiad  mewn 
gweledigaeth  ogoneddus  o  roddiad  y  freniniaeth  a'r  llyw- 
odraeth  gan  y  Tad  i'r  Messia.  "  Edrychais  hyd  oni  fwriwyd 
i  lawr  y  gorseddfeydd,  a'r  Hên  ddienydd  a  eisteddodd :  ei 
wisg  oedd  cyn  wỳned  a'r  eira,  a  gwallt  ei  ben  fel  gwlan  pur ; 
ei  orseddfa  yn  fflam  dân,  a'i  olwynion  yn  dân  poeth.  Afon 
danllyd  oedd  yn  rhedeg  ac  yn  dyfod  allan  ger  ei  fron  Ef : 
mil  o  filoedd  a'i  gwasanaethent,  a  myrdd  fyrddiwn  a  safent 
ger  ei  fron  :  y  farn  a  eisteddodd,  ac  agorwyd  y  llyfrau.  Mi 
a  welwn  mewn  gweledigaethau  nos,  ac  wele,  megis  Mab  y 
dyn  oedd  yn  dyfod  gyda  chymylau  y  nefoedd ;  ac  at  yr  Hên 
ddienydd  y  daeth,  a  hwy  a'i  dygasant  ger  ei  fron  E£  Ac 
Efe  a  roddes  iddo  lywodraeth,  a  gogoniant,  a  breniniaeth,  fel  y 
byddai  i'r  holl  bobloedd,  cenhedloedd,  a  ieithoedd  ei  wesanaethu 
Ef;  ei  lywodraeth  sydd  lywodraeth  draguyddol,  yr  hon  nid 
A  ymaith,  ä i freniniacth  ni  ddifethir."  (Dan.  vii.  9-14.)  Y 
mae  y  portreiad  yn  y  weledigaeth,  a  hanes  y  ffaith  o  esgyn- 
iad  y  Gwaredwr  i'r  nefoedd  gan  yr  efengylwyr,  yn  cyfateb 


144  Koheleth. 

yn  union  i'w  gilydd.  "  Ac  wedi  iddo  ddy wedyd  y  pethau 
hyn,  a  hw)4nthwy  yn  edrych,  Efe  a  ddyrchafwyd  i  íyny,  a 
chwmwl  a'i  derbyniodd  Ef  allan  o'u  golwg  hwynt."  (Act.  i.  9.) 
Y  mae  gweledigaeth  loan  (Dat.  iv.  $,)  yn  ychwanegiad  at 
weledigaeth  Daniel,  yn  yr  hon  yr  ydym  yn  cael  Mab  y  dyn, 
yr  Hwn  a  ddygwyd  at  yr  Hên  ddienydd,  yn  sefyll  yn 
yn  nghanol  yr  orseddfainc,  "megis  Oen  wedi  ei  ladd;"  a'r 
Hwn  oedd  yn  eistedd  ar  yr  orseddfainc  yn  cyflwyno  y  llyfr 
sehedig  iddo  Ef,  fel  yr  unig  un  "teilwng  i  ddatod  ei  seliau 
ac  edrych  arno,"  a  hyny  yn  ngŵydd  yr  hoU  nefoedd — y 
dyrfa  ogoneddus  o  saint  ac  angehon,  y  rhai  sydd  yn  syrthio 
ar  eu  hwynebau  ger  ei  fron,  ac  yn  cyd-Iefain  â  Uef  uchel, 
"Teilwng  wyt  Ti  i  gymeryd  y  Uyfr,  ac  i  agoryd  ei  seliau  ef." 
(Dat.  V.  9-12.)  Arwyddai  cyflwyniad  y  llyfr  seHedig  i'r 
Oen  a  laddwyd,  drosglwyddiad  gofal  yr  hoU  lywodraeth 
Ddwyfol  gan  y  Tad  i'w  law  Ef,  ar  gyfrif  teilyngdod  an- 
feidrol  ei  ufudd-dod  a'i  aberth  —  gosodiad  hoU  bwys 
gweinyddiad  a  gogoniant  "y  llywodraeth  ar  ei  ysgwydd 
Ef." 

Ond  beth  a  ddywed  Mab  y  dyn  ei  Hun  ar  y  mater  ?  Efe 
a  ddywed  lawer;  Efe  a  ddywed  fel  hyn:  "Canys  y  Tad 
nid  yw  yn  barnu  neb;  eithr  Efe  a  roddes  bob  barn  i'r 
Mab ;  fel  yr  anrhydeddai  pawb  y  Mab,  fel  y  maent  yn  an- 
rhydeddu  y  Tad.  Yr  hwn  nid  yw  yn  anrhydeddu  y  Mab, 
nid  yw  yn  anrhydeddu  y  Tad  yr  hwn  a'i  hanfonodd  Ef." 
(loan  V.  22,  23.)  Ac  fel  hyn:  "Canys  megis  y  mae  gan  y 
Tad  fywyd  ynddo  ei  Hunan,  felly  y  rhoddes  Efe  i'r  Mab 
hefyd  fod  ganddo  fywyd  ynddo  ei  Hun ;  ac  a  roddes  iddo 
awdurdod  i  wneuthur  barn  hefyd,  o  herwydd  ei  fod  yn  Fab 
dyn."  {ib.  26,  27.)  A  thrachefn  y  mae  Efe  yn  dywedyd : 
"  Megis  y  rhoddaist  iddo  awdurdod  ar  bob  cnawd,  fel  am  y 
cwbl  a  roddaist  iddo,  y  rhoddai  Efe  iddynt  fywyd  tra- 
gwyddol."    (loan  xvii.  2.)    A  thrachefn  eto :  "  Rhoddwyd 


LlywoJraeth  Duw.  I45 


i  mi  bob  awdurdod  yn  y  nef  ac  ar  y  ddaear."  (Matt  xxvii. 
18.)  Y  mae  bysedd  yr  apostolion  hwythau,  yn  chwareu 
Uawer  ar  dant  yr  athrawiaeth  ogoneddus  hon.  "Pan  y 
cyfododd  Ef  o  feirw,  ac  a'i  gosododd  i  eistedd  ar  ei  ddeheulaw 
ei  Hun  yn  y  nefolion  leoedd,  goruwch  pob  tywysogaeth,  ac 
awdurdod,  a  gallu,  ac  arglwyddiaeth,  a  phob  enw  a  enwir, 
nid  yn  unig  yn  y  byd  hwn,  ond  hefyd  yn  yr  hwn  a  ddaw  : 
Ac  a  ddarostyngodd  bob  peth  dan  ei  draed  Ef,  ac  a'i 
rhoddes  Ef  yn  ben  uwchlaw  pob  peth  i'r  eglwys,"  medd 
Paul,  (Ephes.  i.  20-22.)  Eto,  "O  herwydd  paham,  Duw 
a'i  tra-dyrchafodd  yntau,  ac  a  roddes  iddo  enw  yr  hwn  sydd 
goruwch  pob  enw ;  fel  yn  enw  lesu  y  plygai  bob  glin,  o'r 
nefolion,  a'r  daearolion,  a  than-ddaearolion  bethau;  ac  y 
cyffesai  pob  tafod  fod  lesu  Grist  yn  Arglwydd,  er  gogoniant 
Duw  Dad."  (Phil.  ii.  9,  10.)  Dengys  Paul  mai  geiriau  y 
Tad  wrth  y  Mab  yw  yr  ymadroddion  yn  Salm  xlv.  6,  7  : 
**Dy  orseddfainc  di,  O  Dduw,  sydd  yn  oes  oesoedd  :  teyrn- 
wialen  uniondeb  yw  teyrnwialen  dy  deyrnas  di.  Ti  a  geraist 
gyfiawnder,  ac  a  gaseaist  anwiredd :  am  hyny  y'th  eneiniodd 
Duw,  sef  dy  Dduw  di,  âg  olew  gorfoledd  tu  hwnt  i'th  gyfeill- 
ion";  a'r  ymadroddion  hyn  yn  Salm  cii.  25,  26  :  "  Ac,  Tydi 
yn  y  dechreuad,  Arglwydd,  a  sylfaenaist  y  ddaear :  a  gwaith 
dy  ddwylaw  di  yw  y  nefoedd.  Hwynt-hwy  a  ddarfyddant : 
ond  tydi  sydd  yn  parhau :  a  hwynt-hwy  oll  fel  diUedyn  a 
heneiddiant:  ond  tydi  yr  un  ydwyt,  a'th  flynyddoedd  ni 
phallant."  (Heb.  i.  8-12.)  Felly  y  tystiolaetha  Petr  yntau; 
"  Yr  hwn  sydd  ar  ddeheulaw  Duw,  wedi  myned  i'r  nef;  a'r 
angelion,  a'r  awdurdodau,  a'r  galluoedd  wedi  eu  darostwng 
iddo."  (i  Petr  iii.  22.)  Fel  hyn  ni  a  welwn  y  fesen  a  blanodd 
Hanna  yn  Silo,  wedi  tyfu  yn  dderwen  fawr,  yn  taflu  ei 
chan^rcnau  trwy  yr  holl  broffwydoliaethau  am  y  Messia  a'i 
frLiiiiii.Lcth  ar  ol  hyny,  a  thrwy  dystiolaelhau  y  Testament 
Newydd  yr  un  modd.     Felly,  yr  Hwn   y  dywedir  yn  y 

10 


14Ö  Koheleth. 

testyn  ddarfod  iddo  barotoi  ei  "Orseddfa  yn  y  nefoedd," 
y\v  y  Messia,  Mab  y  dyn. 

II.  Ei  Freniniaeth  a'i  Ddeiliaid — ^' Llywûdraethu  ar 
bob  pcth."  ^'  Fob  peth."  Y  mae  y  ddau  air  bychan  hyn  yn 
amgylchu,  yn  gwregysu,  yn  graspio  y  nefoedd  a'r  ddaear, 
a'u  holl  luoedd  hwynt.  Dyma  freniniaeth  a  llywodraeth 
Mab  y  dyn,  "  yr  Hwn  a  barotodd  ei  orseddfa  yn  y  nefoedd." 

"  Y  mae  Ef  heddyw  'n  eistedd  ar  orsedd  ddisglaer  fawr, 
Yn  gweled  gylch  o  gwmpas  y  cyfan  ar  y  liawr ; 
Ei  Hun  yn  Uywodracthu  Gehena  fawr  a'r  Nef, 
A  therfyn  eitha'r  ddaear  sydd  tan  ei  ofal  Ef. " 

** Pob  peth"  yn  llywodraeth  y  byd  anianyddol ;  "pob  pcth" 
yn  y  llywodraeth  foesol  ar  greaduriaid  rhesymol  a  chyfrifol; 
a  "  phob  peth  "  yn  lly wodraeth  gras,  yn  yr  Eglwys,  ac  ar 
galonau  ei  bobl.  "  Fel  y  byddai  Efe  yn  blaenori  yn  mhob 
peth."     (Col.  i.  i8.) 

I.  Pob  peth  yn  natur — y  byd  anianyddol.  Y  mae  y  pethau 
hyn  yn  aneirif — y  bydoedd  oU ;  a  phwy  a  ŵyr  eu  nifer  ond 
Efe  ei  Hun?  "Y  mae  Efe  yn  rhifo  rhifedi  y  sêr,  geilw 
hwynt  oll  wrth  eu  henwau."  (Salm  cxlvii.  4.)  Y  mae  yn 
Uywodraethu  eu  symudiadau  yn  eu  gyrfaoedd  yn  yr  eang- 
derau,  drwy  y  cyfryngau  a  alwn  ni,  deddfau  natur ;  rhy w 
briodoleddau  cuddiedig  a  osododd  Efe  yn  eu  cyfansoddiad 
i'w  rhwymo  yn  nghyd  a'u  diogelu  yn  eu  cylchoedd  rheol- 
aidd — yn  eu  cyd-íantoli  yn  erbyn  eu  gilydd,  fel  nad  ydynt 
byth  yn  dyrysu  y  naiU  y  Uall,  ond  yn  gwasanaethu  eu 
gilydd.  Nid  yw  y  deddfau  hyn  yn  ddim  amgen  na  "Gair 
ei  nerth  Ef,"  fel  y  dywed  yr  apostol  (Heb.  i.  3),  neu  y 
moddion  drwy  ba  rai  y  mae  ei  ewyllys,  neu  ei  air  yn  cael 
ei  ddatguddio  yn  eu  llywodraethiad  a'u  trefn.  HoU  elfenau 
y  bydoedd,  a'r  holl  greaduriaid  á  gyfaneddant  ynddynt,  bob 


Llywodfaeth  Duw.  147 


mi  dan  ddeddf  iddo  Ef,  a'u  hoU  amgylchiadau  dan  ei  ofal 
a'i  lywodraeth.  Pob  peth  y  ddaear  yn  gystal  a  phob  peth  y 
uefoedd ;  pob  peth,  pob  elfen  a  phob  creadur,  ac  yn  heiU- 
duol  dyn,  fel  y  penaf  a'r  gwerthfawrocaf,  a'r  un  pryd  y 
goreu  a'r  gwaethaf  o'i  greaduriaid.  Pob  peth  yn  amgylch 
iadau  bywyd  pob  dyn :  "  Efe  a  benodd  yr  amserau  rhag- 
osodedig,  a  therfynau  eu  preswylfod  hwynt,"  (Act.  xvii.  26,) 
a  therfynau  eu  bywyd,  eu  sefyllfaoedd,  a'u  hamgylchiadau. 
Y  mae  Efe  yn  Uywodraethu  yn  mreniniaethau  y  ddaear : 
"Efe  sydd  yn  datod  rhwym  breninoedd,  ac  yn  rhwymo 
g*wregys  am  eu  Uwynau  hwynt  Efe  sydd  yn  gwneuthur  i 
dywysogion  fyned  yn  anrhaith ;  ac  a  blyga  y  rhai  cedyrn." 
(Job  xii.  i3,  ig.)  Y  mae  Efe  newydd  blygu  a  nyddu  rhai 
o  gedyrn  a  breninoedd  y  ddaear,  a  gwneyd  iddynt  fyned  yn 
anrhaith  yn  awr:  Efe  a  blygodd  y  gŵr  cadarn  oedd  yn 
Uywodraethu  yn  Ffrainc  i'r  Uwch,  ac  a  wnaeth  i'r  cablwr 
anfîaeledig  yn  Rhufain  fyned  yn  anrhaeth  gyda  ei  fod  yn 
cael  ei  osod  i  eistedd  yn  nghadair  ei  anfîaeledigaeth.  Bu 
rhyw  ŵr  anflaeledig,  fel  yntau,  yn  ymfalchîo  yn  ei  gryfder 
a'i  ogoniant  yn  yr  hên  Fabilon  gynt  "  Llefarodd  y  brenin 
a  dywedodd,  Onid  hon  y w  Babilon  fawr,  yr  hon  a  adeiledais 
i  yn  frenindy  yn  nghryfder  fy  nerth,  ac  er  gogoniant  fy 
mawrhydi?  A'r  gair  eto  yn  ngenau  y  brenin,  syrthiodd 
Uef  o'r  nefoedd,  yn  dywedyd,  Wrthyt  ti,  frenin  Nebuchod- 
onosor,  y  dywedir,  Aeth  y  freniniaeth  oddi  wrthyt.  A  thi  a 
yrir  oddiwrth  ddynion,  a'th  drigfa  fydd  gyda  bwystfìlod  y 
maesj  á  gwellt  /th  borthant  fel  eidionau;  a  chyfnewidir 
saith  amser  arnat;  Iiyd  oni  wypech  mai  y  Goruchaf  sydd 
yn  llywodraethu  yn  mreniniaeth  dynion,  ac  yn  ei  rhoddi  i'r 
neb  y  myno."  (Dan.  iv.  30-32.)  Y  fendith  fwyaf  a  gafodd 
y  gŵr  balch  hwnw  erioed  oedd  cael  ei  droi  yn  eidion  i  bori 
gwellt.  Erbyn  dyfod  ato  ei  hun,  yr  oedd  wedi  dysgu  ei  wers 
yn  rhagorol  yn  athrofa  y  Rhydychain  hono;  yn  well  ysgolaig 


148  Roheleth, 

fil  o  weithiau  na  llaweroedd  a  drowyd  allan  o  brif  ysgol  ein 
Rhydychain  ni,  y  rhai  a  fynant  freniniaeth  a  llywodraeth 
y  Goruchaf.  Gwrandewch  arno  yn  âdrodd  y  wers  â 
ddysgasai.  "  Ac  yn  niwedd  y  dyddiau,  myfi  Nebuchodon- 
osor  a  ddyrchefais  fy  llygaid  tua'r  nefoedd,  a'm  gwybodaeth 
a  ddychweìodd  ataf,  a  bendithiais  y  Goruchaf,  a  molienaîs 
a  gogoneddais  yr  Hwn  sydd  yn  byw  byth,  am  fod  ei  Iyw- 
odraeth  Ef  yn  llywodraeth  dragwyddol,  a'i  freniniaeth  hyd 
genhedla.eth  a  chenhedlaeth.  A  hoU  drigolion  y  ddaear  a 
gyfrifir  megis  yn  ddiddim :  ac  yn  ol  ei  ewyllys  ei  Hun  y 
mae  yn  gwneuthur  â  llu  y  nefoedd  a  thrigolion  y  ddaear; 
ac  nid  oes  a  atalio  ei  law  Ef,  neu  a  ddywedo  wrtho,  Beth 
yr  wyt  yn  ei  wneuthur  ?  Yr  awr  hon  myfi  Nebuchodonosor 
ydwyf  yn  molianu,  ac  yn  mawrygu,  ac  yn  gogoneddu  brenin 
y  nefoedd,  yr  hwn  y  mae  ei  hoU  weithredoedd  yn  wirionedd, 
a'i  hvybrau  yn  farn,  ac  a  ddichon  ddarostwng  y  rhai  a  rod- 
iant  mewn  balchder."  (Dan.  iv.  34,  35,  37.)  Onid  yw  efe 
yn  Uefaru  mor  ardderchog  a  hyawdl  a'r  profFwyd  Esaia  ei 
hunl 

Dy wedwn  ei  fod  yn  Uywodraethu  trwy  ddeddfau  gosodedig 
a  sefydlog;  ydyw,  ond  y  mae  Efe  yn  Arglwydd  ar  y  deddfau 
hyny  hefyd ;  gaU  weithio  uwchlaw  iddynt,  atal  eu  dylanwad 
fel  y  myno,  a  phan  y  myno;  ar  achlysuron,  "Try'r  greadig- 
aeth  ol  a  gwrthol  wrth  ei  air."  "Arglwydd  ar  y  Sabbath 
hefyd  y w  Mab  y  dyn  "  (Matt.  xii.  8),  ac  ar  natur  a'i  deddfau 
hefyd,  fel  y  profodd  Efe  lawer  gwaith  pan  oedd  ar  y 
ddaear. 

"Mae'n  eistedd  ar  ddeheulaw  'r  Tad, 
Ar  orsedd  fawr  y  nef, 
Ac  y  mae  'r  cyfan  sydd  mewn  bod, 
Dan  ei  awdurdod  Ef. " 

2.  Pob  peth  yn  y  llywodraeth foesol  ar greaduriaid  rhesymol, 


Llywodraeth  Duw.  149 


rhydd,  a  chyfrifol.  Efe  yw  Deddf-roddwr  y  llywodraeth 
hon,  ac  sydd  yn  gweinyddu  ei  hordeiniadau,  ei  gwobrwyon^ 
a'i  chospau.  Llywodraeth  yn  cael  ei  gweinyddu  mewn 
gorchymynion,  rhybuddion,  anogaethau,  cymelliadau,  gwa- 
harddiadau,  bygythion,  ac  addewidion,  ar  ddeihaid  yn 
meddu  galluoedd  a  chymwysderau,  a  rhyddid  ewyllys  i 
ufuddhau  neu  i  anufuddhau,  ydyw  hon.  I'r  gangen  hon 
o'r  Uywodraeth  ddwyfol  yn  unig  y  gallasai  anufudd-dod  a 
gwrthryfel  dori  i  mewn ;  deiliaid  hon  yn  unig  sydd  yn  gyf- 
rifol  i'r  orsedd  "a  barotowyd  yn  y  nefoedd"  am  eu  gweith- 
redoedd.  Prif-weinidog  y  llywodraeth  hon  yw  cyfiawnder, 
"  Yr  hwn  a  dâl  i  bob  un  yn  ol  ei  weithred."  Yr  Hwn  "y 
rhoddes  y  Tad  iddo  awdurdod  ar  bob  cnawd,"  a  ordeiniodd 
Efe  hefyd  "yn  Famwr  byw  a  meirw"  yn  y  dydd  olaf: 
"Efe  a  roddes  bob  barn  i'r  Mab."  Efe,  yr  Hwn  "yw 
Arglwydd  pawb  oll,"  a  fydd  yn  Famwr  pawb  oU  yn  y 
dydd  hwnw, 

3.  Pob  ŷeth  yn  llywodraeth  gras  yn  yr  Eglwys  ar  gyd- 
wybodau  a  chalonau  ei  bobl.  Efe  ei  Hun  yn  bersonol,  yn 
nyddiau  ei  gnawd,  a  osododd  y  deyrnas  hon  i  fyny,  a 
drefnodd  ei  chyfansoddiad,  a  gyhoeddodd  ei  hegwyddoríon, 
ei  deddfau,  a'i  llywodraeth ;  Efe  yw  ei  hunig  Ddeddfwr,  ei 
Brenin,  a'i  Barnwr.  "Y  mae  bydol-lywiawdwyr,  tywyllwch 
y  byd  hwn,"  mewn  gwrthryfel  o'r  dechreuad  yn  erbyn  yr 
orsedd  hon,  ac  am  ei  thraws-feddianu  iddynt  eu  hunain  • 
rhwymo  yr  Eglwys,  gorff  ac  enaid,  gydwybod  a  chalon, 
athrawiaeth  a  llywodraeth,  wrth  orsedd  eu  hawdurdod  fydol 
eu  hunain;  ac  oddi  yma  y  cododd  pob  erledigaeth  oblegid 
crefydd  a  fu  erioed :  llosgodd  tân  yr  eiddigedd  hwn  fyrdd- 
iynau  ar  fyrddiynau  o  saint  Duw,  a  merthyron  Icsu,  am  na 
fynent  ymostwng  i  un  awdurdod  ond  ei  awdurdod  Ef  yn  ei 
air — addef  neb  ond  Efe  yn  Arglwydd  eu  cydwybod  a 
Deddfwr  çu  crefydd.      Cynaliodd  yr  arch-wrthryfelwr,  yn 


150  Roheîeth. 

Rhufain,  ryfel  am  gannoedd  o  flynyddau  yn  erbyn  gorsedd 

yr  Hwn  a  osododd  y  Tad  yn  "  Frenin  ar  Síon  ei  fynydd 

sanctaidd."     Gwelir  arwyddion  amlwg   y  dyddiau   hyn   y 

dygir  y  rhyfel  htr  hwnw  i  ben  yn  fuan  bellach.      Y  mae 

^^ỳob  pendefigaeth,  a  phob  awdurdod,  a  nerth  "  gwrthryfel- 

gar  yn  erbyn  ei  awdurdod  Ef,  i  gael  ei  dileu ;  "Canys  rhald 

iddo  deyrnasu,  hyd  oni  osodo  ei  hoU  elynion  dan  ei  draed." 

(i  Cor.  XV.  24,  ?5.)    Y  mae  llawer  o  honynt  wedi  eu  dryllio 

yn  falurion,  "fel  Uestri  pridd,"  dan  ergydion  hên  "wialen 

haiarn."  yr  ail  Salm,  yn  y  blynyddau  diweddaf  hyn.      Y 

mae   gorseddfainc  dymorol    "  Yr  Anwir  hwnw"  yr  hwn 

sydd  wedi  bod  er's  oesau  yn  gwrthwynebu  ac   yn  "ym- 

ddyrehafu   goruwch   pob  peth   a  elwir  yn    Dduw,    neu  a 

addolir ;  hyd  onid  yw  efe  megis  Duw,  yn  eistedd  yn  nheml 

Duw,  ac  yn  ei  ddangos  ei  hun  mai  Duw  ydyw,"  wedi  ei 

dymchwelyd  yn  nghorfîy  flwyddyn  1870,  fel  y  crybwyllwyd 

eisoes.      Gyda  ei  fod  yn  cyraedd  uchder  eithaf  ei  falch- 

der  a'i  rylyg,  drwy  fynu  ei  gyhoeddi  ei  hun  yn  anffael- 

edig,  dis^^ynodd   ergyd   y   wialen   haiarn   ar  ei  orsedd,  a 

drylliodd  hi  yn  chwllfriw.     Y  mae  o^^s  eglwysi  sefydledig  yn 

mhob  gwlad  ar  ben ;  y  maent  oll  yn  "  weiniaid  a  llesg,  a 

llawer  yn  huno,"  ac  yn  eu  mysg  y  mae  Eglwys  Sefydledig 

ein  gwlad  ni  ein  hunain  yn  mhangfeydd  ei  thrancedigaeth, 

fel  sefydHad  gwladol.     Y  mae  Efe  "  yn  gwneyd  byr  waith 

ar  y  ddaear "  yn  y  ffbrdd  hon  y  dyddiau  hyn ;  "  Yr  awr 

ddiweddaf  ydyw"  ar  y  pendefigaethau  a'r  awdurdodau  hyn. 

Mae  gwirionedd  y  testyn  yn  gyfoethog,  yn 

I.   O  orfoledd  Vr  ddcLear — dynolryw  yn  gyff"redinol.   "Gor- 

foledded  y  ddaear,"  medd  y  Salmydd  wrth  ei  gyhoeddi, 

(Salm   xcviL    i);    "Gorfoledded   y  ddaear"    yn   anad  un 

dalaeth  o  lywodraeth  y  Brenin.     Y  mae  ganddi  hi  fwy  o 

interest  ynddo  nac  sydd  gan  un  o'r  Ileill ;  y  mae  Efe  yn 

frodor  ^enedigol  o  honi  hi;    Efe  a  ddisgynodd  i  barthau 


Llywodraeth  Duw,  151 


isaf  y  ddaear;  bu  yn  rhodio  oddiamgylch  ar  hyd-<idi,  yn 
anadlu  yn  ei  hawyr,  yn  ymborthi  ar  ei  bara ;  cysegrodd  hi 
a'i  chwys,  a'i  ddagrau,  a'i  waed;  gorweddodd  dridiau  a 
theirnos  yn  ei  chalon ;  odd'ar  un  o'i  mynyddoedd  hi  yr 
esgynodd  Efe  i'w  orseddfainc  yn  y  nef;  ar  y  ddaear  yr 
enillodd  Efe  yr  hawl  i'w  orsedd  a'r  llywodraeth.  Y  fath 
urddas  a  gogoniant  a  roddwyd  ar  natur  isel  dyn  fel  hyn 
uwchlaw  pob  naturiaeth  arall,  yn  ei  hundeb  â  pherson  y 
Mab  tragwyddol !  O'r  fath  drueni  fod  y  natur  hon  yn  cael 
ei  darostwng  i  wasanaeth  ffiaidd  pechod  ac  anwiredd  I  fod 
un  gelyn  a  gwrthryfelwr  yn  erbyn  y  Brenin  i'w  gael  yn 
mysg  dynion  ar  y  ddaear ;  ond  beth  bynag  a  wna  dynion 
yn  gyffredinol, 

2.  Dyma  destyn  gorfoledd  i  Sîon,  beth  bynag — un  o'r 
gwirioneddau  Uawnaf  o  ddiddanwch  iddi.  "Gorfoledded 
meibion  Síon  yn  eu  brenin  "  (Salm  cxlix.  2) ;  "  Sion  a  glyw 
odd  ac  a  lawenychodd ;  a  merched  Juda  a  orfoleddasant  o 
herwydd  dy  farnedigaethau  di,  O  Arglwydd,"  (Salm  xcvii. 
8.)  Y  mae  Sion  yn  ddiogel,  beth  bynag  a  ddigwyddo ;  y 
mae  ei  hachos  hi  yn  sicr  o  fuddugoliaethu  a  Uwyddo,  "Y 
mae  Efe  wedi  ei  osod  yn  ben  uwchlaw  pob  peth  "  iddi  hi 
(Ephes.  i.  22),  i  lywodraethu  pob  peth,  a'u  gwneyd  yn  was- 
anaethgar  i'w  lles  a'i  llwyddiant.  Beth  pe'r  elai  yr  Eglwys 
i  mewn  i'r  gwirionedd  gogoneddus  hwn,  a  chymeryd  Uawn 
feddiant  o  hono  trwy  fifydd — ei  fod  yn  cael  ei  sylweddoli  yn 
enaid  pob  credadyn  ?  Byddai  gwedd  arall  ar  wyneb  Eglwys 
Dduw ;  Uenwid  eneidiau  y  saint,  a  phyrth  merch  Sion,  â 
Uawenydd  a  gorfoledd  ;  gwisgai  wisg  moliant  yn  lle  yspryd 
cystuddiedig,  a  gogoniant  yn  lle  Ihidw.  Aeth  yn  dybiaeth, 
rywfodd,  yn  meddyliau  dynion  fod  crefydd  a  gwasanaeth 
Duw  yn  gofyn  wynebpryd  pruddaidd  ac  athrist  i'w  gyflawni, 
ar  pruddaf  ei  wedd,  a'r  amlaf  ei  ochcneidiau  a  gyfrifid  yn 
fwyaf  sanctaidd  a  duwiol,  pan  y  mae  Ueferydd  y  Bibl,  yn  yr 


152  Rohdeth. 

Hên  Destaraent  a'r  Newjdd,  yn  dysgu  yn  hoUol  wahanol. 
Edrycher  ar  grefyddwyr  yn  gyífredin  gyda  galwedigaethau 
y  bywyd  hwn.    Yn  eu  masnachdai,  yn  y  flfeiriau,  a'r  march- 
nadoedd,  y  maent  yn  fywiog  a  siriol ;  ond  yn  nghynteddau 
yr  Arglwydd,  nid  oes  na  gwawr  na  llewyrch  ar  eu  gwedd. 
Y  mae  sirioldeb  a  Uawenydd  yn  ngwasanaeth  Duw  yn  ei 
dŷ,   yn  ddyledswydd  sydd  yn  cael  ei  gorchymyn  lawer 
gwaith  yn  y  Bibl ;  y  mae  hoU  wirioneddau  ac  addewidion 
y  gair  yn  Uawnion  o  ddefnyddiau  Uawenydd,  a'r  gwirionedd 
a  fu  dan  ein  sylw  yn  arbenig  felly.     Gwỳn  íyd  na  ellid 
perswadio  credinwyr  i  gredu  y  gwirionedd  hwn  hefyd,  sef 
fod  prudd-der  wyneb,  a  surni  gwedd,  yn  sarhau  Duw  yn  ei 
gyssegr,  ac  yn  warthruddiad  ar  yr  efengyl — "Y  newydd  da 
o  lawenydd  mawr."      "  Hyn  hefyd  eilwaith  a  wnaethoch, 
(medd  yr  Arglwydd  wrth  ei  bobl  gynt,)  gan  orchuddio  â 
dagrau  allor  yr  Arglwydd  trwy  wylofain  a  gweiddi ;  fel  nad 
edrych  Efe  mwyach  ar  yr  oíîrwm,  ac  na  chymer  ef  yn  fodd- 
lawn  o'ch  llaw  chwi."     (Mal.  ii.   13.)     Yr  oedd  yn  berygl 
bywyd  i  un  0  weision  breninoedd  y  dwyrain  gynt,  ymddan- 
gos  ger  eu  bron  yn  brudd  ac  yn  athrist,  a  hyny  a  barai  i 
Nehemia  "  ofni  yn  ddirfawr  "  pan  ofynai  brenin  Persia  iddo 
un  diwrnod,  "  Paham   y  mae  dy  wynebpryd   yn  drist,  a 
thithau  heb  fod  yn  glaf  ?"    (Neh.  ii.  2.)    Yr  oedd  y  gwasan- 
aeth  a  gyflawnai  eu  gweision  yn  anghymeradwy  ganddynt 
os  edr}'chent  yn  drist  ac  yn  bruddaidd  wrth  ei  gyflawni. 
Felly  dywedai  yr  Arglwydd  wrth  ei  bobl  yntau,  drwy  y 
proff"wyd  Malachi.     "  Gwasanaethwch  yr  Arglwydd  mewn 
llawenydd :    deuwch   o'i  flaen  Ef  â  chân."     (Salm  c.   2.) 
"  Llawenydd  yr  Arglwydd  yw  eich  nerth  chwi."     (Nehem. 
vUi.  10.) 

Eto  :  "  Yr  Arglwydd  sydd  yn  teymasu ;  cryned  y  bobl- 
cedd."  (Saim  xcix.  i.)  Cryned  ac  arswyded  gelynion  y 
Brenin :    "  Dy  law  a  gaiff  afael  ar  ei  hoU  elynion :  dy 


Llywodraeth  Duw.  153 


ddeheulaw  a  gaiff  afael  ar  dy  gaseion."  (Salm  xxi.  8.) 
Y  mae  gair  Uŵ  yr  Hwn  a'i  gosododd  Ef  yn  frenin,  wedi 
myned  allan  mewn  cyfiawnder,  "  Y  rhaid  i  bob  gltn  blygu 
iddo,  a  phob  tafod  ei  gyffesu,"  rywbryd.  Y  mae  pob  gUn 
a  phob  tafod  yn  y  nefoedd,  yn  plygu  iddo  ac  yn  ei  gyffesu 
o'u  bodd. 


PREGETH     X. 


HOLLWYBODAETH     A     HOLLBRESENOLDEB 
DUW. 


"  Arglwydd,  chwiliaist,  ac  adnabuost  fi.  Ti  a  adwaenost  fy  eistedd- 
iad  a'm  cyfodiad  :  dealli  fy  meddwl  o  bell.  Amgylchyni  fy  llwybr 
a'm  gorweddfa  ;  a  hysbys  wyt  yn  fy  holl  ffyrdd.  Canys  nid  oes  air 
ar  fy  nhafod,  ond  wele,  Arglwydd,  ti  a'i  gwyddost  oll.  Amgylch- 
ynaist  fi  yn  ol  ac  yn  mlaen,  a  gosodaist  dy  law  amaf.  Dyma 
wybodaeth  rŷ  ryfedd  i  mi,  uchel  yw,  ni  fedraf  oddi  wrthi.  I  ba  le  yr 
âf  oddi  wrth  dy  ysprj-d  ?  ac  i  ba  le  y  ffoaf  o'th  ŵydd  ?  Os  dringaf  i'r 
nefoedd,  yno  yr  wyt  ti :  os  cyweiriaf  fy  ngwely  yn  uffern,  wele  di  yno. 
Pe  cymerwn  adenydd  y  wawr,  a  pha  trigwn  yn  eithafoedd  y  môr ; 
Yno  hefyd  y'm  tywysau  dy  ]aw,  ac  y'm  dahai  dy  ddeheulaw.  Pe 
dywedwn,  Diau  y  tywyliwch  a'm  cuddiai ;  yna  y  byddai  y  nos  yn 
oleuni  o'm  hamgylch.  Ni  thywylla  y  tywyllwch  rhagot  ti ;  ond  y 
nos  a  oleua  fel  dydd  :  un  ffunud  yw  tywyllwch  a  goleuni  i  ti. " — 
Salm  cxzxix.  1-12. 


Y  MAE  yn  rhai  rhanau  o  air  Duw,  megis  y  mae  yn  ei 
weithredoedd,  ogoniant  mwy  rhagorol  nag  sydd  mewn 
rhanau  eraill;  ac  y  mae  y  gyfran  hon,  yn  neillduol,  yn 
rhagori  mewn  gogoniant,  ar  gyfrif  gwychedd  y  cyfansoddiad 
a'r  syniadau  goruchel  a  gynwysa.  Ystyriai  yr  hên  ddysg- 
awdwyr  luddewig  y  Salm  hon  yr  odidocaf  o  holl  Salmau 
Dafydd,  ac  feallai,  ar  rai  ystyriaethau,  ei  bod  felly.     Y  mae 


HoUwybodoíth  a  Hollbresenoldeb  Duw.  155 

ei  thestyn  yn  oruchel  a  gogoneddus ;  ac  y  mae  y  modd  yr 
ymdrinia  âg  ef  felly.  Y  testyn  yw  Hollwybodaeth  a 
HoLLBRESENOLDEB  Duw !  Llefara  y  Salmydd  am  Dduw 
wrth  Dduw  ei  Hun  !  ac  y  mae  efe  yn  addoli  wrth  lefaru, 
Llais  enaid  ystyriol  a  chrediniol — enaid  wedi  ei  lawn  fedd- 
ianu,  ei  lyncu  i  fyny  yn  y  gwirioneddau  a'r  syniadau  a 
draethir  ganddo,  a  glywir  yma.  Pe  argreffid  y  gwirioneddau . 
hyn  ar  lech  calon  y  byd,  fel  eu  sylweddolid  yn  ystyriaeth  a 
chrediniaeth  fyw  yn  mhob  meddwl,  arefid  olwynion  cerbydau 
pechod  ac  annuwioldeb  yn  y  fan ;  rhoddai  wedd  newydd  ar 
fucheddau  a  moesau  dynion  ar  unwaith. 

Gadewch  i  ni  edr}-ch  dros  yr  ymadroddion  o  un  i  un  : 
^^Arglwydd,  chwiliaist  ac  adnabuost  fi."  Cymwysa  y  Salm- 
ydd  yr  ystyriaeth  ato  ei  hun,  yn  bersonol ;  nid  ei  gymerj-d  i 
fyny  fel  gwirionedd  cyffredinol,  yn  ei  berthynas  a  phawb  fel 
eu  gilydd,  y  mae  efe  yma ;  y  mae  yn  wirionedd  felly,  ac  yn 
wirionedd  neillduol  yn  ei  berthynas  a  phob  un  yn  bersonol 
hefyd ;  ac  y  mae  y  Salmydd  yn  ei  gymeryd  adref,-  ac  yn  ei 
droi  ato  ei  hunan.  Ni  ddwg  un  gwirionedd  ei  ddylanwad 
priodol  ar  y  meddwl  hyd  nes  y  delo  megis  afael  yn  ngafael 
âg  ef.  Gellir  arddel  y  gwirioneddau  hyn,  a  gwirioneddau 
eraill,  am  Dduw  fel  erthyglau  o  gredo,  eu  credu  fel  yr  oedd 
Paul  yn  cymeryd  yn  ganiataol  fod  Agrippa  yn  credu  i'r 
proflFwydi,  heb  iddynt  wneyd  unrhyw  argraff  ar  y  galon  a'r 
fuchedd,  ac  y  mae  myrddiynau  o  gredinwyr  felly  yn  y  byd, 
eto  yn  byw  fel  pe  na  chlywsent  erioed  son  am  y  pethau  y 
proffesant  eu  bod  yn  eu  credu.  Calon  yn  credu,  ac  am 
hyny  yn  llefaru,  sydd  yn  y  Salm  hon.  "  Chwiliaist  cu  aäna- 
buost  fi"  neu  nithiaist  fì ;  chwiiiaist  fì  yn  drwyadl,  fy  holl 
ddirgelion  mewnol ;  nithiaist  fy  meddyliau,  fy  myfyrdodau, 
fy  mwriadau,  a'm  hamcanion ;  faint  bynag  o  fanus  meddyl- 
iau  ofer,  gwamal  a  g^vibiog,  o  nwydau  Ilygredig  a  blysiau 
anianol  a  Ilygredig  sydd  ynof,  yr  wyt  Ti  yn  eu  gogrynu  ac 


156  Rohcleth. 

yn  eu  nithio,  ac  yn  gwybod  am  danynt  bob  un ;  ac  os  oes 
puredd  ynof  tuag  atat,  yn  nghanol  y  manus  a'r  gwehilion 
lawer,  Ti  a  weli  ac  a  adwaenost  hwnw  hefyd.  Chwiliodd  a 
nithiodd  Laban  babell  Jacob  a  phebyll  ei  wragedd,  wrth 
ymofyn  am  y  delwau  a  gollasai ;  ond  methodd  eu  cael,  er 
eu  bod  yn  mhabell  Rahel,  wedi  eu  cuddio  yn  offer  y  Camel. 
Ond  nid  chwiliwr  fel  Laban  sydd  yma.  Pa  mor  ddwfn 
bynag  y  cuddio  yr  enaid  ei  eilunod :  "  Oni  chwilia  Duw 
hyn  allan,  canys  Efe  a  ẃyr  ddirgeloedd  y  galon."  (Salra 
xliv.  21.)     "  Chwilîaîst  ac  andabuost  fi." 

"  Ti  a  adwaenost  fy  eisteddiad  äm  cyfodiad^^  Fy  holl 
ysgogiadau  a'm  symudiadau,  fel  pe  na  byddai  genyt  neb 
ond  myfi  i  edrych  ar  ei  ol  ac  i'w  wylio.  I  ba  le  bynag  yr 
elwyf,  a  pha  beth  bynag  a  wnelwyf,  y  mae  dy  lygad  Di 
amaf ;  canys  nid  "  llygad  o  gnawd  sydd  i  Ti ;  ac  nid  fel  y 
gwel  dyn  y  gweli  Di."     (Job  x.  4.) 

"  Dealli  fy  meddwl  0  bell."  Cyn  i'r  meddwl  gael  ei  gen- 
hedlu  ynof.  Yr  wyt  Ti  nid  yn  unig  yn  adnabod  pob 
meddwl  a  fu  ynof  erioed,  a  phob  meddwl  y  sydd  ynof  yn 
awr,  ond  pob  meddwl  a  ddaw  ac  a  ymgyfyd  ynof  eto ;  holl 
feddyliau  fy  nghalon  mewn  amser,  a'r  hoU  feddyliau  a 
godant  ynddi  byth  yn  oesau  tragwyddol  y  byd  a  ddaw,  y 
maent  oll  yn  bresenol  ger  dy  fron  Di  yn  awr,  ac  yr  oeddynt 
felly  er  tragwyddoldeb,  cyn  i  fy  meddwl  gael  ei  hanfodiad. 
Y  mae  Ilawer  o'm  meddyliau  yn  ddieithr  iawn  i  mi,  na  alîaf 
wybod  a  rhoi  cyfrif  am  danynt,  o  ba  le  a  pha  fodd  y  daeth- 
ant ;  ond  yr  wyt  Ti  yn  deall  yr  holl  ddirgelion  cuddiedig 
hyn.  "Myfi  a  wn  y  gelli  Di  bob  peth,  ac  na  atelir  un 
meddwl  oddi  wrthyt."     (Job  xlii.  2.) 

^^  Amgylchyni  fy  llwybr  dm  gorweddfa,''  ò^c.  Yn  ol  ac 
yn  mlaen,  ar  ddeheu  ac  ar  aswy.  Ynot  yr  wyf  "  yn  byw, 
symud,  ac  yn  bod,"  ar  fy  llwybrau  y  dydd  gyda  galwedig- 
aethau  bywyd,  a'm  gorweddfa  y  nos,  yn  chwilio,  nithio,  ac 


Holî'wyhoàaeth  a  Hollbreserwldeh  Duw.  157 

yn  profi  fy  mreuddwydion.  Dim  ond  Un  a  fu  ar  y  ddaear 
erioed  a  allai  ddal  yr  ymsyniaeth  ofnadwy  hon  heb  arswydo 
na  chywilyddio — ^a  allasai  edr>'ch  megis  yn  Uygad  HoU- 
wybodaeth  a  dy wedyd :  "  Profaist  fy  nghalon,  gofwyaist  fi  y 
nos;  chwiliaist  fi,  ac  ni  chei  ddim  anwiredd  ynof'  (Salm 
xviL  3) — neb  ond  y  Messia  mawr  ei  Hun  allasai  lefaru  fel 
yna.  Bu  yntau  yn  nyddiau  ei  gnawd  yn  cael  ei  chwilio  a'i 
nithio;  amgylchynwyd  ei  "Iwybr  a'i  orweddfa"  yntau  hefyd ; 
bu  Satan  yn  ei  chwilio  ac  yn  ei  nithio,  "  ond  nid  oedd  iddo 
ddim  ynddo  Ef "  (loan  xiv.  30) ;  bu  gwyntyll  yr  awdurdodau 
yn  y  Uŷs  bam  yn  ei  brofi,  ond  gorfu  i'r  bamwr  ddywedyd, 
"  Nid  wyf  fi  yn  cael  dim  bai  ar  y  dyn  hwn  "  (Luc  xxiii.  4) ; 
a  dyma  HoUwybodaeth  ei  Han  yn  profi  ei  galon,  yn  chwilio 
ei  feddyliau,  ac  yn  éì  "  ofwyo  y  nos,"  ac  yn  nithio  ei  freidd- 
wydion,  heb  gael  cymaint  ag  un  usyn  o  lygredigaeth  ynddo 
— gronyn  noeth,  pur  o  wenith  oedd  Efe :  "  Ni  chei  ddim  an- 
wiredd  ynoffiP  Ond  deued  a  safed  y  pechadur  uwch  ben 
y  geiriau  hyn ;  aed  gyda  hwynt  o'r  neilldu  ger  bron  Duw,  a 
dyweded,  "Hysbys  wyt  yn  fy  hoU  íFyrdd;"  fe  derfysga  ei 
gydwybod  o'i  fewn,  ac  a  ddwg  ar  gôf  iddo  y  ffyrdd  gwyrgam 
a'r  llwybrau  anwir  a  rodiodd  ef,  a'r  meddyliau  aflan  a  halog- 
edig  a  feithrinodd  yn  ei  galon,  yr  anwireddau  a  ddychym- 
ygodd  ac  a  "  freuddwydiodd  efe  ar  ei  wely "  y  nos,  nes  y 
byddai  yn  barod  i  ddywedyd  fel  Jacob,  "  Mor  ofnadwy  y w 
y  lle  hwn,"  (Gen.  xxviii.  17.)  le,  pan  ddelo  y  sant  puraf  i'r 
fan  yma,  y  raae  yntau  hefyd  "  yn  ofni  ac  yn  crynu,"  ac  yn 
llefain,  "Crëa  galon  lân  ynof,  O  Dduw;  ac  adnewydda 
yspryd  uniawn  o'm  mewn.  Golch  fi  yn  llwyr  ddwys  oddi 
wrth  fy  anwiredd,  a  glanha  fi  oddi  wrth  fy  mhechod  "  (Salm 
li.  2,  10);  "Pwy  a  ddeall  ei  gamweddau?  glanha  fi  oddi 
wrth  fy  meiau  cuddiedig"  (Salm  xix.  12). 

"  Canys  nid  oes  air  ar  fy  nhafod,  ond  wele,  Argluydd,  Ti 
ái  gwyddost  oll.    Tiyt'j  y  glust  a'r  Uygad — trwy  gly wed  a 


158  Roìieleth. 

gweled — yr  ydym  ni  yn  casglu  ac  yn  cael  hyny  o  wybodaeth 
a  feddwn.  Defnyddir  y  ddau  aelod  hyn  o'r  coríF  yn  fynych 
yn  y  Bibl,  yn  enwau  ar  HoUwybodaeth  Duw — llygad  yr 
Arglwydd,  a  chlust  yr  Arglwydd — fel  y  defnyddir  y  Uaw  a'r 
fraich,  yn  enwau  ar  ei  Hollalluowgrwydd.  "  Nid  oes  air  ar 
fy  nhafod,  ond  wele,  Arglwydd,  Ti  äi  guyddost  oll."  Beth 
pe  dodid  y  íîrwyn  hon  yn  ngenau  pob  tafod?  Dofid  yr 
"  aelod  bychan  "  afly wodraethus  hwnw  yn  fuan ;  daros- 
tyngid  "y  byd  hwnw  o  anghyfiawnder "  dan  lywodraeth 
gwirionedd  a  phwyll ;  ni  osodai  "  droell  naturiaeth  yn  fílam, 
wedi  ei  wneuthur  yn  fflam  gan  uffern  "  mwy,  fel  y  gwna  yn 
fynych.  Arswydai  pechaduriaid  annuwiol  lefaru  eu  geiriau 
caledion,  a'u  llwon  a'u  cableddau  yn  ei  erbyn  Éf,  pe  cofient 
yn  wastad  fod  pob  gair  a  ddaw  allan  oddiar  eu  tafodau  hwy 
yn  esgyn  i'w  glustiau  sanctaidd  Ef^  ac  y  geilw  Efe  hwy  i 
roddi  cyfrif  am  danynt,  ac  am  bob  gair  segur  a  ddywedo 
dynion,  yn  y  farn  olaf  (Matt.  xii.  13).  Pe  gosodai  pob  un  o 
honom  yr  ymadrodd  hwn  yn  ei  galon,  byddai  ein  geiriau  yn 
llawer  anamlach ;  gwnai  y  tafod  prysuraf  yn  "  ddiog  i  lef- 
aru."  "  Na  chwanegwch  lefaru  yn  uchel  uchei ;  na  ddeued 
allan  ddim  balch  o'ch  genau :  canys  Duw  gwybodaeth  y  w 
yr  Arglwydd."     (i  Sam.  ii.  3.) 

^^  Amgylchynaist  fi,  yn  ol  ac  yn  inlaen,  a  gosodaist  dy  law 
arnaf"  Y  mae  y  syniad  hwn  wedi  ei  grybwyll  o'r  blaen  yn 
yr  ymadrodd,  "  Afngylchyni  fy  llwybr  äin  go?-weddfa!^ 
Ychwanegir  eto  yma  yr  ymadrodd,  "yí  gosodaist  dy  law 
ai-naf"  Nid  yr  "  wyt  yn  amgylchynu  fy  llwybr  a'm  gor- 
weddfa,"  yn  ol  ac  yn  mlaen,  ac  o  bob  tu  i  mi,  draw  yn 
mhell  oddi  wrthyf ;  ond  yr  wyt  yn  wastad  ger  Uaw,  yn  fy 
ymyl — "yn  gosod  dy  law  arnaf;"  âf  Ile  yr  elwyf,  y  mae  dy 
law  Di  arnaf  mewn  trugaredd,  i'm  cynal  a'm  noddi  bob 
dydd — weithiau  mewn  cystuddiau  a  profedigaethau,  yn  ger- 
yddon  am  fy  meiau,  er  Ilesad  i  mi ;  weithiau  i'm  gwaredü 


Hûllwybodaeth  a  Hollbresenoldeb  Duw.  159 

a'm  dyrchafu  o  gystuddiau  a  pheryglon.  Nis  gallaf  fyned, 
ac  nis  mynwn  fyned,  oddiwrth  ac  heb  fod  dan  dy  law  Di. 

"  Dyma  wybodaeth  ry  ryfedd  i  mi,  uchel  yw,  ni  fedraf  oddi 
wrthi."  Mi  a  wn  y  fîaith  dy  fod  Di  yn  gwybod  pob  peth,  ond 
nis  gwn  pa  fodd.  Neu,  "  Y  mae  Dy  HoUwybodaeth  Di  yn 
rhy  ryfedd,  ac  yn  anfeidrol  ry  uchel  i  mi  allu  ei  dirnad; 
canys  beth  yw  hyny  o  wybodaeth  a  dealltwriaeth  sydd 
genyf  fi  ond  llai  na  dim,  mewn  cydmariaeth  â'r  wybodaeth 
sy'n  annherfynol,  a'r  ddealltwriaeth  sy'n  aneirif?"  Nid  oes 
genyf  ddim  ond  tewi  a  rhyfeddu  wrth  feddwl  am  danynt, 
neu  ynte  ofyn  yn  fy  syndod,  "/^a  le  yr  af  oddiwrth  Dy 
ysŷryd,  ac  i  ba  le  y  ffoaf  óth  wyddì" — o'th  bresenoldeb/  o 
gyrhaedd  cylch  dy  wybodaeth  ?  Dygir  y  briodoledd  Ddwyfol 
o  HoUbresenoldeb  i  mewn  i'r  cyfrif  yma  :  "  I  ba  le?"  "  A 
ddringaf  fi  i'r  nefoedd,"  i  uchelderau  y  ffurfafen,  uwchlaw 
gororau  haul  a  lleuad  a  sêr  ?  "  Yno  yr  wyt  Ti,"  yn  Uenwi  y 
gwagle  annherfynol  y  tu  hwnt  i  derfynau  eithaf  y  cread ; 
nid  oes  un  loches  i'w  chael  yno  i  ymguddio  o  ẃydd  presen- 
oldeb  a  gwybodaeth  Duw.  "  A  gyweiriaf  fi  fy  ngwely  yn 
uffem  t "  yn  eithafion  y  dyfnderau  obry  ?  Gallwn  gloddio 
yn  fy  nychymyg  yn  ddyfnach  na'r  bedd — yn  ddyfnach  nag 
y  cloddiodd  y  mŵnwr  erioed — yn  ddyfnach  na  bedd  celan- 
eddau  yr  hên  greaduriaid  fu  yn  cyfaneddu  y  ddaear  ddirif 
oesau  cyn  creu  dyn,  i  ddyfnder  na  allodd  angeu  ei  hun  ddis- 
gyn  iddo  erioed ;  ond  "  lVe/e  Di  yno  /"  Y  mae  dy  lygad 
yn  treiddio  i  a  thrwy  y  dyfnder  hwnw,  a'th  bresenoldeb  Di 
yn  Uenwi  pob  cell  o  hono  ! 

"  Pe  cymenun  adenydd  y  wawr,  aýhe  trigwn  yn  eithafoedd 
y  môr."  "  Adenydd y  waxvr"  yw  yr  adenydd  cryfaf  yn  natur. 
Y  goleuni  yw  yr  aderyn  a  hêd  gyflymaf  o  un  a  grewyd. 
Ond  i  ba  ddiben  yr  ehedwn  ar  yr  adenydd  hyny,  ac  ỳr  ym'- 
gladdwn  yn  eithafoedd  y  môr,  yn  nghilfachau  y  dyfnder 
dan  fynyddau  o  rew  oesol  ?  canys  "  Yno  fiefyd  y'm  tywysai 


i6o  Roheîeth. 

dy  larii,  ac  ŷm  daliai  dy  ddeheulawP  Byddai  "  dy  law  Di 
arnaf,"  ac  yn  dal  gafael  yçof  yn  y  fan  anhygyrch  hono ! 
Byddai  y  morfil  mawr  yn  dyst  i  mi  o'th  bresenoldeb  yn  y 
Ue  hwnw !     Ni  waeth  i  mi  aros  lle  yr  ydwyf  ynte. 

Eto ;  "  Pe  dywedwn,  Diau  y  tywyllwch  dm  cuddiai ;  yna 
byddai  y  nos  yn  oleuni  dm  hamgylch.  Yr  un  ffunud  yw  ty- 
%vyllivch  a  goleuni  i  TiP  Cyflawna  dynion  weithredoedd  yn 
y  tywyllwch  na  fynent,  er  dim,  eu  cyflawni  yn  ngoleuni 
dydd,  gan  dybio,  yn  nhywyllwch  eu  calonau,  fod  tywyllwch 
y  nos  yn  eu  cuddio  o  olwg  pawb,  heb  ystyried  na  chofio  na 
thywylla  y  tywyllwch  rhag  golygon  HoUwybodaeth,  ac  mai 
yr  un  íîunud  yw  y  tywyllwch  a'r  goleuni  iddynt  hwy. 

Cynygir  rhai  nodiadau  yn  mhellach  ar  y  priodoliaethau 
gogoneddus  hyn — Hollwybodath  a  Hollbresenoldeb 
Duw.  Er  bod  y  wybodaeth  hon  yn  "rhy  ryfedd  i  nij"  eto, 
y  mae  wedi  ei  datguddio  i  ni  ganddo  Ef  ei  Hun  yn  ei  air, 
fel  y  byddai  i  ni  wybod  a  deall  rhyw  gymaint  am  dani,  ac 
y  byddai  iddi  ddwyn  ei  dylanwad  ar  ein  calonau  a'n  buch- 
eddau. 

Cymerir  y  ddwy  briodoledd  hon  dan  sylw  gyda'u  gilydd, 
am  fod  cyd-berthynas  neiUduol  rhyngddynt ;  y  mae  y  naiU 
yn  rhag-dybio  y  llall.  Y  mae  HoUwybodaeth  yn  arwain  i'r 
meddwl  y  dybiaeth  am  Hollbresenoldeb,  ac  felly  yr  olaf  i'r 
flaenaf  Yr  Hwn  sydd  yn  Hollwybodol,  sydd  o  angen- 
rheidrwydd  yn  Hollbresenol,  a'r  Hwn  sydd  Hollbresenol 
sydd  raid  ei  fod  yn  HoUwybodol.  Gallem  feddwl  am  Fôd 
pur,  cyfiawn,  a  sanctaidd,  trugarog,  a  graslawn,  yn  an- 
nibynol  ar  y  priodoliaethau  hyn ;  hyny  yw,  nid  yw  y  priod- 
oliaethau  eraill  hyny,  o  angenrheidrwydd,  yn  eu  cynwys 
hwy,  fel  y  maent  hwy,  y  naiU  o  angenrheidrwydd  yn  cynwys 
y  Uall.  Fel  hyn  y  llefara  y  Brenin  mawr  am  dano  ei  Hun : 
"A  lecha  un  mewn  dirgel-leoedd,  fel  nas  gwelwyf  Fi  ef? 
medd  yr  Arglwydd;"  dyna  HoUwybodaeth.     "Onid  wyf  Fi 


Hoîlwyhodaeth  a  Hollbresenoldeb  Duw.  i6i 

yn  llenwì  y  nefoedd  a'rddaear?  medd  yr  Arglwydd."  (Jer. 
xxiii.  24.)     Dyma  HoUbresenoldeb. 

I.  Hollbresenoldeb  Duw.  Y  mae  presenoldeb  Dwyfol 
arall  yn  cael  son  am  dano  yn  y  Bibl — presenoldeb  grasol 
Duw  yn  ei  eglwys  gyda'i  bobl.  Y  mae  y  presenoldeb 
Dwyfol  hwnw  yn  ras  a  addewir  gan  Dduw  i'r  eglwys  yn 
cael  ei  roddi,  neu  ei  atal,  fel  y  gwelo  anfeidrol  ddoethineb 
yn  oreu.  Rhy wbeth,  rhy w  ddylanwad  annisgrifiadwy  ydyw, 
yn  yr  hwn  *'  Y  mae  Duw  yn  ofnadwy  iawn  yn  nghynull- 
eidfa  y  saint "  (Salm  lxxix.  9)  ar  amserau ;  y  peth  sydd  yn 
peri  i'w  bobl  Ef  "  ragori  ar  yr  hoU  bobl  sydd  ar  wyneb  y 
ddaear"  (Exod.  xxxiii.  16).  Y  peth  a  bâr  i'r  anystyriol  a'r 
digred  a  ddelo  i'w  cynulleidfa  i  syrthio  ar  ei  wyneb  ac 
addoli  Duw,  gan  ddywedýd,  "  Yn  wir,  y  mae  Duw  ynoch"  (x 
Cor.  xiv.  25);  y  peth  sydd  yn  plygu  y  cyndynaf,  yn 
tyneru  ac  yn  toddi  y  caletaf ;  ac  yn  absenoldeb  hwn  y  mae 
holl  ogoniant  eglwys  Dduw  ỳn  ty wyllu,  ei  grasau  yn  gwy wo, 
ei  nerth  ysprydol  yn  pallu,  a'i  gelynion  yn  gorfoleddu  arni, 
ac  "megis  â  chleddyf  yn  ei  hesgyrn  yn  ei  gwaradwyddo,  pan 
ddywedant,  Pa  le  mae  dy  Dduw?"  (Salm  xHi.  la)  Gall 
y  gelynion,  yn  absenoldeb  yr  amlygiadau  o'r  presenoldeb 
Dwyfol  hwn  yn  yr  Eglwys,  ei  wawdio  fel  peth  yn  bodoli  yn 
unig  yn  nychymyg  penboethiaid ;  ond  pan  "lewyrcho  Duw 
allan  o  Síon,"  y  mae  "  pob  cnawd  yn  tewi  ger  ei  fron  " — 
pob  rhyw  elyn  yn  cilio  draw,  a  rhyw  arswyd  yn  cerdded 
trwy  y  greadigaeth  pan  fyddo  Efe  gerllaw. 

Ònd  HoUbresenoldeb — presenoldeb  hanfodol  y  Duwdod 
yn  mhob  man  a  phob  amser  fel  eu  gilydd,  ydyw  yr  un  y  mae. 
a  wnelom  ni  yn  awr  âg  ef ;  am  hwnw  y  llefara  y  testyn. 
"  Llenwi  y  nefoedd  a'r  ddaear  " — llon'd  bodoliaeth  o  Dduw 
ydyw;  Hanfod  a'i  chanolbwnc  yn  mhob  man  ar  yr  un  pryd, 
heb  dcrfynau  nac  amgylchoedd  iddi.  Llon'd  bodoliaeth? 
îe,  anfeidrol  fwy  na  hyny !  canys  y  mae  i  fodoliaeth  ei 

II 


l63  Koheleth. 

therfynau,  ond  nid  oes  derfynau  i'r  eangder.  Y  mae  y 
gwagle  yn  anfeidrol  yn  yr  ystyr  o  annherfynol ;  a  beth  a 
wyddom  ni  nad  yw  y  Creawdwr  anfeidrol  yn  eangu  terfynau 
bodoliaeth  yn  barhaus  yn  y  gwagle  hwnw — yn  dodrefnu 
fîurfafenau  newyddion  â  chysawdiau  a  heuliau  o  hyd,  canys 
y  mae  Efe  yn  bresenol  yno  yn  ei  allu  a'i  awdurdod,  ei  wyb- 
odaeth  a'i  ddoethineb,  ^^yn  ỳreswylio  tragwyddoldebP 

Eto,  gan  hyny,  Hanfod  ddiysgog,  nad  yw  symud  a  chilio 
yn  perthyn  iddi,  yw  yr  Hanfod  Hollbresenol.  Y  mae  pob 
peth  a  phob  bôd  arall  yn  ysgogi  yn  barhaus,  ac  yn  newid 
eu  lleoedd  beunydd,  "Nid  oes  graig  ddiysgog  dragwyddol, 
ond  ein  Duw  ni."  (i  Sam.  ii.  2.)  Y  mae'r  angel  yn  rhy 
fychan  o  fôd  i  lenwi  ond  un  lle  ar  unwaith,  y  mae  efe  yn 
esgyn  ac  yn  disgyn  o'r  ddaear  i'r'nefoedd,  ac  o'r  nefoedd  i'r 
ddaear,  ond  nis  gall  fod  yn  y  naill  a'r  Ilall  ar  yr  un  pryd ; 
pan  y  mae  efe  yn  bresenol  yn  un  y  mae  yn  absenol  o'rllall; 
ond  y  mae  yr  Hollbresenol  yn  llenwi  y  ddwy;  nid  yn 
llenwi  fel  y  mae  corfF  materol  yn  Ilenwi  y  fan  ý  byddo  efe 
— nid  yw  Duw  yn  llenwi  un  lle  yn  yr  ystyr  yma,  canys 
"Yspryd  yw  Duw;"  ond  y  mae  Efe  yn  bresenol,  ac  yn 
HoIIbresenoI  yn  ei  hanfod,  ei  allu,  ei  awdurdod,  ei  wybod- 
aeth,  a'i  oruwchlywodraeth.  Yspryd  yw  angel,  nid  yw 
yntau  chwaith  yn  Ilenwi,  yn  cymeryd  i  fyny  y  Ue  y  byddo 
ynddo,  fel  y  mae  y  bodau  sydd  ganddynt  gyrfF  anianol  yn 
gwneyd  hyny.  "  Y  mae  corfF  anianol,  ac  y  mae  corflf 
ysprydol"  (i  Cor.  xv.  44);  ond  arall  yw  gogoniant,  neu 
briodoleddau,  y  naill  a'r  Ilall,  a  phriodoledd  yspryd  ydyw 
bod  yn  ddim  yn  ei  berthynas  â  Ile,  o  ran  ei  lenwi  a'i  gau  i 
fyny.  Gallai  deng  miliwn  o  angelion  fod  yn  y  tŷ  hwn  yn 
awr  heb  fyned  a  Ile  yr  un  o  honom  ni;  er  hyny,  byddent  yn 
dal  cysylltiad  a  pherthynas  a'r  Ile  hwn,  ac  a'r  Ile  hwn  yn 
unig,  o  ran  eu  personau  a'u  presenoldeb,  tra  fyddent  yma ; 
XÌ\  allent  weinyddu  eu  nerth  a'u  dylanwad  yn  rhyw  gẁr 


HoUwybodatth  a  Hollbresemldeb  Duw,  163 

arall  o'r  greadigaeth  tra  fyddent  gyda  ni,  o  angenrneîd- 
rwydd  eu  natur  fel  creaduriaid  meidrol. 

Yr  elfenau  tebycaf  yn  natur  i  yspryd,  yw  y  goleuni,  a'r 
awyr  yn  neillduol.  Nid  yw  yr  elfenau  hyn,  er  eu  bod  yn 
faterol,  yn  cymeryd  lle  neb  na  dim  arall ;  cydlanwant  ein 
tai  a'n  hystafelloedd,  ond  nid  ânt  a  dim  o  le  yr  un  o'r  teulu 
ar  yr  aelwyd,  wrth  y  bwrdd,  neu  yn  y  gwely  ;  ac  y  mae  yr 
awyr,  gyda  hyny,  yn  anweledig.  Mae  y  gwahaniaeth  hwn 
rhyngddynt  âg  ysprydion,  heblaw  eu  bod  yn  bethau,  neu 
elfenau,  ac  angelion  yn  fodau  personol ;  sef  y  gellir  eu  dal 
a'u  caethiwo;  gellir  dal  gronyn  y  goleuni,  a'u  gadw  mewn 
costrel  am  oesau,  a'r  awyr  yr  un  modd ;  ond  ni  ellir  dal  a 
chaethiwo  yspryd  felly.  Eto,  y  mae  y  gwahaniaeth  rhwng 
yspr)'d  crëedig  a'r  yspryd  tragwyddol  rywbeth  yn  gyffelyb 
i'r  gwahaniaeth  sydd  rhwng  yr  haul  â  phelydron  ei  oleuni; 
y  mae  yr  haul  ei  hun  yn  llenwi  ei  holl  gysawd  mawr  â'i 
oleuni  ar  unwaith,  yn  bresenol  yn  mhob  man  o  hono  ar  yr 
un  pryd,  tra  nad  yw  y  pelydryn  yn  bresenol  ac  yn  goleuo 
ond  yn  y  lle  hwnw  y  disgyno  arno.  Pelydron,  megis,  o'r 
Duwdod  y w  ei  angelion,  y  rhai  a  wna  Efe  "  yn  ysprydion," 
yn  wynt,  ac  megis  "fflam  dân." 

Yn  nesaf,  nid  yw'r  Hanfod  Anfeidrol  yn  dal  un  berthynas 
ag  un  lle  mwy  na'u  gilydd,  gan  ei  bod  yn  llenwi  pob  lle  fel 
ei  gilydd  ar  unwaith  bob  amser.  Bu  ganddo  ei  leoedd 
dewisedig  i  osod  coffadwriaeth  o'i  enw  ynddynt,  i  wneyd 
amlygiadau  o'i  bresenoldeb  grasol  i'w  bobl  gynt,  ac  y  mae 
Efe  yn  gwneyd  hyny  eto,  yn  unrhyw  le  a  ddewisont  hwy  i 
ymgynull  yn  nghyd  yn  ei  enw.  Dewisodd  Jerusalem,  a'r 
deml  yn  Jerusalem,  yn  Ue  i  osod  ei  enw  ynddo,  i  dderbyn 
aberthau  ac  addoliad  ei  bobl,  i  ddatguddio  ei  hun  iddynt, 
ac  i'w  bendithio.  Yn  yr  olwg  ar  ymostyngiad  grasol  y 
mawredd  anfeidrol  yn  hyn,  tarawyd  meddwl  Solomon  â 
syndod  ar  ei  weddi  wrth  gysegru  y  deml,  "  Ai  gwir  yw  y 


I<54  Koheleth. 

preswylia  Duw  gyda  dyn  ar  y  ddaear;  wele,  y  nefoedd,  a 
nefoedd  y  nefoedd,  ni  allant  dy  gynwys  di ;  pa  faint  Uai  y 
dichon  y  tŷ  hwn  a  adeiledais  i."  (i  Bren.  viii.  27.)  Yn 
gyffelyb  y  dywed  Efe  ei  Hun  wrth  y  bobl  oedd  yn  meddwl 
yn  fawr  am  eu  teml,  megis  pe  buasai  hi  yn  rhyw  fantais 
iddo  Ef  Fel  hyn  y  dywed  yr  Arglwydd,  "Y  nef  yw  fy 
ngorseddfainc,  a'r  ddaear  yw  lleithig  fy  nhraed:  mae  y  tŷ  a 
adeiledwch  i  mi?  ac  mae  y  fan  y  gorphwysaf?  Canys  y 
pethau  hyn  oU  a  wnaeth  fy  llaw,  a  thrwof  y  mae  hyn  oll, 
medd  yr  Arglwydd :  ond  ar  hwn  yr  edrychaf,  sef  ar  y  truan 
a'r  cystuddiedig  o  yspry-d,  ac  sydd  yn  crynu  wrth  fy  ngair." 
(Esa.  lxvi.  I,  2.) 

II.  HoLLWYBODARTH  Duw.  Ni  chwanegir  ond  ychydig  o 
sylwadau  eto,  at  y  rhai  a  wnaed  o'r  blaen,  yn 

I.  Y  mae  Hollwybodaeth  yn  cynwys  rhagwybodaeth,  neu 
ragwelediad  Duw  am  bob  ỳeth.  "Hysbys  i  Dduw  ei  weith- 
redoedd  oll  erioed."  (Act.  xv.  18.)  Yr  oU  a  wnai  Efe  ei 
fíun  o  fydoedd  ac  o  fodau  i'w  cyfaneddu;  un  meddwl,  un 
bwriad  tragwyddol  am  ei  weithredoedd,  a  hwnw  yn  feddwl 
aC  yn  fwriad  digyfnewid  byth,  heb  ychwanegu  dim  ato,  na 
thynu  dim  oddiwrtho,  na  bod  Ile  i  ddiwygio  dim  amo.  Y 
mae  dyn  ar  ol  arfaethu  a  chynllunio  ei  waith  yn  gweled 
achos  i  newid,  ac  yn  gweled  lle  i  ddiwygio  ei  gynlluniau  yn 
aml  erbyn  y  delo  i  weithio  allan  ei  arfaethau;  ond  nid 
cynllunydd  felly  yw  HoUwybodaeth.  Y  mae  ei  gynlluniau 
Ef  yn  beríîaith,  a'i  waith  yn  berfifaith,  yn  ol  y  cynlluniau, 
"Fy  nghyngor  a  saif,  a'm  holl  ewyllys  a  wnaf."  (Esa. 
xlvi.  10.) 

a.  Rhagwybodaeth  0  bob  peth  a  ddigwyddai  mewn  amser  yn 
ei  holl  lywodraeth.  Nid  gyru'r  bydoedd  allan  i'r  gwagle  ar 
antur  a  damwain,  heb  wybod  beth  a  ddeuai  o  honynt,  pa 
un  a  wnai  y  deddfau  a  osodasai  Efe  iddynt  gadw  a  diogelu 
llywodraeth  a  threfn  arnynt  a'i  peidio,  a  wnaeth  Efe;  pe 


Hollwybodaeth  a  Hollbresenoldtb  ììww.  165 

felly,  gallasent  fyned  ar  chwalfa  dragwyddol  oddiwrth  eu 
gilydd  yn  yr  eangder,  neu  ruthro  ar  draws  ac  yn  erbyn  eu 
gilydd,  a  dryllio  y  naiU  y  Uall  yn  chwilfriw  ger  bron  ei 
wyneb.  Gwyddai  erioed  cyn  eu  creu  beth  a  ddeuai  o  bob 
un  o  honynt,  pa  ddigwyddiadau  a  gymerent,  ac  a  allasai 
gymeryd  Ile  yn  mhob  un,  beth  a  wnai  pob  creadur,  a  beth 
a  fyddai  ei  dynged.  Buasai  creu  y  bydoedd  a'r  creadur- 
iaid  yn  anturiaeth  ry  fawr  i  Hollwybodolrwydd  ymaflyd  yn- 
ddi  heb  fod  HoUwybodaeth  mewn  Rhagwybodaeth  yn 
gyfarwyddwr  iddo;  buasai  y  Gweithiwr  mawr  yn  dangos 
diffyg  doethineb  ar  y  dybiaeth  hono. 

3.  Adnabyddiaeth  berffaith  0  bob  peth  ac  0  bawb.  Gellir 
gosod  ymadrodd  cyntaf  y  testyn  yn  ngeneu  pob  byd,  pob 
elfen,-  a  phob  creadur,  o'r  Archangel  hyd  y  trychfilyn 
gwaelaf.  "Arglwydd,  chwiliaist  ac  adnabuost  fi."  Adna- 
byddiaeth  berffaith  drwyadl  o  natur,  amgylchiadau,  sefyll- 
faoedd,  ac  angenrheidiau  pob  un,  canys  Efe  a'u  gwnaeth, 
"  Ac  y  mae,  íe,  holl  wallt  eich  pen  wedi  eu  cyfrif,"  meddai  y 
Gwaredwr  wrth  ei  ddisgyblion.  (Matt  x.  30.)  Ni  fu  un 
dyn  erioed  a  feddai  wallt  ar  ei  ben  a  wyddai  y  nifer ;  ac  ni 
feddyliodd  un  erioed  am  geisio  eu  cyfrif ;  ond  y  mae  pob 
blewyn  o  wallt  a  dyfodd  erioed,  ac  a  dŷf  byth,  ar  benau 
dynion  wedi  eu  cyfrif  yn  yr  Hollwybodaeth  Ddwyfol.  Ni 
ddigwyddodd  dim  erioed,  ac  ni  ddigwydda  dim  byth,  yn 
annisgwyliadwy  iddo  na  wyddai  Efe  am  dano  erioed; 
"  Yn  mynegi'r  diwedd  o'r  dechreuad,  ac  er  cynt  yr  hyn  ni 
wnaed  eto."  (Esa.  xlvi.  10.)  Y  mae  hoU  brofîwydoliaeth 
gair  Duw  yn  dystion  ac  yn  brofion  o'i  HoUwybodaeth  Ef. 

ni.  TuEDD  Ymarferol  yr  Athrawiaeth. 

I.  Y  mae  yn  dangos  nad  oes  i  bechadur  y  gobaith  lleiaf 
iddo  allu  dianc  yn  ei  anwiredd.  I  ba  le  y  fîŷ  ac  y  dianga 
allan  o  gylch  Hollbresenoldeb?  Allan  o  olwg  a  sylw  Holl* 
wybodaeth?    Y  mae  pob  drws  gobaith  yn  gauedig  yn  ei 


i66  Koheletk 

erbyn  byth.  Nid  oes  dywyllwch  na  chysgod  angeu  lle  y 
gall  efe  ymguddio  rhag  ei  Farnwr  Cyfiawn;  mewn  dihan- 
fodiad  yn  unig  y  byddai  diahangfa  iddo,  ond  y  mae  porth 
hwnw  wedi  ei  gloi  a'i  foíltio  rhagddo. 

2.  Er  nad  oes  t'rỳechadur  obaith  ymwared  drwy  ffoi  oddi- 
WRTH  Dduw,  ac  ymguddio  àí  wydd,  y  mae  iddo  noddfa  yn 
Nuw  trwy  ddychwelyd  ato;  ac  y  mae  y  Duw  mawr  yn  def- 
nyddio  ei  HoUwybodaeth  fel  dadl  i  gymell  y  truan  i  droi 
ato.  "  Mi  a'i  mynegais  i  ti  er  y  pryd  hwnw,  adroddais  i  ti 
cyn  ei  ddyfod;  rhag  dywedyd  o  honot,  Fy  nelw  a'u  gwnaeth, 
fy  ngherf-ddelw  a'm  tawdd-ddehv  a'u  gorchymynodd.  Ti 
a  glywaist,  gwel  hyn  oll;  ac  oni  fynegwch  chwithau  ef? 
adroddais  i  ti  bethau  newyddion  o'r  pryd  hyn,  a  phethau 
cuddiedig,  y  rhai  ni  wyddit  oddi  wrthynt  Yn  awr  y  crewyd 
hwynt,  ac  nid  er  y  dechreuad,  cyn  y  dydd  ni  chlywaist  son 
am  danynt:  rhag  dywedyd  o  honot,  Wele,  gwyddwn 
hwynt.  lè,  ni's  clywsit,  ac  ni's  gwyddit  chwaith,  nid  agor- 
asid  dy  glust  y  pryd  hyny :  canys  gwyddwn  y  byddit  Iwyr 
anffyddlawn,  a'th  alw  o'r  groth  yn  droseddwr."  (Esa.  xlviii. 
5-8.)  Fel  hyn  y  mynai  Efe  argyhoeddi  y  troseddwr  y  Uefara 
Efe  wrtho  o'i  HoUwybodaeth,  drwy  gyfeirio  ei  sylw  at  gyf- 
lawniad  rhagfynegiadau  a  wnaethai  am  bethau  a  digwydd- 
iadau  na  allasai  neb  ond  Efe  ei  Hun  wybod  y  daethent  i 
ben  cyn  eu  tarddu  allan,  a'i  fod  yn  gwybod  yn  berffaith  pa 
fath  a  fyddai  y  troseddwr  ei  hun  cyn  ei  eni.  "  Mi  a  wyddwn 
y  byddit  Iwyr  anffyddlawn,  a'th  alw  o'r  groth  yn  droseddwr." 
Ond  er  hyny,  "Er  mwyn  fy  enw,  yr  oedaf  fy  llid;  ac  er  fy 
mawl  yr  ymataliaf  oddi  wrthyt,  rhag  dy  ddifetha."  (Adn. 
9.)  Er  mai  dy  unig  haeddiant  yw  dy  ddifetha,  ac  i  ti  fy 
anog  i  wneyd  hyny  bob  dydd,  eto  "Mi  a  ymataliaf;"  y 
mae  genyf  fodd,  a  threfn,  a  chalon  i'th  arbed,  ac  i  gael 
gogoniant  a  mawl  i'm  henw  wrth  wneyd  hyny. 

3.  Y  mae  yn  athrawiacth  syddyn  llawn  0  gysur  a  dydda» 


Hollwybodaeth  a  Hollbresenoìdeb  Duw.  167 


wch  i  blant  Duw  yn  nhrallodion  y  byd  dr  bywyd  hwn.  "  Ni 
thyn  Efe  ei  olwg  oddiar  y  cyfiawn."  (Job  xxxvi.  7.)  Ni 
ddichon  i  un  trallod  na  gwasgfa  ei  ddal  heb  fod  llygad  ei 
Dad  amo ;  "Ond  yr  awr  hon  fel  hyn  y  dywed  yr  Arglwydd, 
dy  Greawdwr  di,  Jacob,  a'th  Luniwr  di,  Israel,  Nac  ofha ; 
canys  gwaredais  di :  gelwais  di  erbyn  dy  enw;  eiddof  fi 
ydwyt  Pan  elych  trwy  y  dyfroedd,  myfi  a  fyddaf  g>'da 
thi ;  a  thrwy  yr  afonydd,  fel  na  lifant  drosot ;  pan  rodiech 
trwy  y  tân,  ni'th  losgir;  ac  ni  enyn  y  fflam  amat"  (Esa, 
xliii.  I,  2.)  "  Ymlawenhaf  ac  ymhyfiydaf  yn  dy  dmgaredd 
di,"  medd  y  Salmydd,  "  canys  gwelaist  fy  adfyd,  adnabuost 
fy  enaid  mewn  cyfyngderau."  (Salm  xxxi.  7.)  Y  mae  dy 
fod  di  yn  gwybod  ac  yn  adnabod-  pob  adfyd  a  chyfyngder  a 
thrallod  a'm  cyferfydd,  yn  ddigon  i  droi  yr  holl  drallodion  yn 
ffrydiau  o  lawenydd  a  hyfi-ydwch  i  mi,  "Ti  a  adwaenost  fy 
ngwarthrudd,  a'm  cywilydd,  a'm  gwaradwydd,"  medd  efe 
dro  arall,  "fy  hoU  elynion  ydynt  ger  dy  fron."  (Salm 
Ixbc.  19.) 

•'Ti  dy  Hun  sy'n  gwel'd  fy  ngwarthrudd — 

Ti  adwaenost  trwyddo  draw, 
Bob  rhyw  g'wilydd,  bob  rhyw  w'radwydd, 

Basiodd,  neu  y  sydd  gerllaw  ; 
Mae  holl  falais  fy  ngelynion, 

Mae  co  dyfais,  mae  eu  llid, 
Megis  haul  ganol-ddydd  tanbaid, 

O  dy  flaen  yn  gryno  i  gyd." 

"  Mae  yma  fôr  o  gysur  yn  llifo  i  fy  rhan, 
Er  bod  holl  rwydau  Satan  yn  erbyn  fenaid  gwail } 
Bwriadwyd  oU  eu  tori,  a'r  bwriad  ddaw  i  ben, 
Mor  siwr  a'r  bwriad  hwnw  o  farw  ar  y  pren." 

Ydyw,  y  mae  Hollbresenoldeb  a  Hollwybodaeth  Duw,  yf 
hyn  sydd  yn  peri  anesmwythder  a  braw  i'r  annuwiol  yn 


i68  ÌCoheleih. 

aml,  yn  "Fôr  o  gysur"  i  blant  Duw.     Y  mae  eu  bod  hwy 

a'u  hoU  amgylchiadau,  eu  gelynion,  a'u  profedigaethau,  ie, 
a'u  gwendidau  a'u  pechodau  oU,  yn  berfifaith  adnabyddus 
iddo  Ef,  yn  dwyn  cysur  a  hedd  iddynt. 

4.  Y  vtae  yr  athraitnaeth  yn  llawn  dyddanwch  i'r  Satnt 
gyda  golwg  ar  y  gobaith  a  roddwyd  i  gadw  iddynt  yn  y  nef- 
ocdd.  Meddylier  fod  enaid  yn  myned  i'r  nefoedd  i  sefyll  ac 
ymddangos  ger  bron  yr  orsedd  bur,  dan  amheuaeth  meddwl 
pa  un  a  oedd  Duw  wedi  gweled  a  gwybod  am  ei  holl  bech- 
odau,  y  gallasai  ddarfod  i  filoedd  o'i  feiau  cuddiedig  ddianc 
sylw.  Gwnai  hyny  ei  feddwl  yn  anesmwyth  yno ;  teimlai 
fod  gwendid  yn  ei  hawl  ef  i'r  sefyllfa  ogoneddus  hono.  Dy- 
wedai  ynddo  ei  hun,  "  Pe  buasai  Efe  yn  gwybod  pob  peth 
am  danaf,  am  fy  holl  anwireddau  a'm  trueni,  dichon  na 
edrychasai  Efe  byth  arnaf,  ond  yn  ei  anghymeradwyaeth 
a'i  soriant;  ac  os  daw  i  wybod  eto,  mai  fy  ngwrthod  a'm 
bwrw  ymaith  a  wna  Ef."  Ni  bydd  un  lle  i  feddyliau  o'r 
fath  yma  godi  yn  y  fynwes  byth  yno.  "Dyma  fi  yma  ger 
bron  gorseddfainc  Duw,"  dywed  yr  enaid,  "yn  bur  a  difai, 
yn  teimlo  bod  genyf  gystal  hawl  i'r  gogoniant  a'r  dedwydd- 
wch  hwn  ag  sydd  gan  yr  angel  acw  na  phechodd  erioed ; 
pob  anwiredd  wedi  ei  faddeu,  pob  pechod  wedi  ei  ddileu. 
Chwiliodd  Ilygad  Hollwybodaeth  allan  bob  bai  a  gyflawnais 
erioed,  mewn  meddwl,  gair,  a  gweithred ;  aeth  i  bob  cell 
o'm  natur  Iygredig,  nithiodd  ymaith  bob  gronyn  o  anwiredd 
âg  awelon  ei  ras  maddeuol;  maddeuodd  hyd  nas  cafodd 
ynof  ddim  yn  ychwaneg  i  faddeu,  ac 

"Nid  oes  yma  gofio  beiau, 
Dim  ond  llawn  faddeuant  rhâd. " 

Bydd  hon  yn  elfen  o  ddedwyddwch  yn  nghwpan  y  saint  yn 
y  nefoedd  byth. 


HoUwyboiaeth  a  HollbresenolcUh  Duw.  169 

5.  Y  mae  yr  athraxviaeth  hefydyn  gymelliad  t  addoli.  Felly 
y  teimlai  y  Salmydd  hi.  "Clodforaf  di,  O  Arglwydd" 
medd  ef.  Clodforaf  di  am  dy  fod  yn  fy  chwilio  ac  yn  fy 
adnabod,  am  dy  fod  yn  adnabod  fy  sylwedd,  yn  adnabod  fy 
"anelwig  ddefnydd,  y  dydd  y  Uuniwyd  hwynt,  pan  nad  oedd 
yr  un  o  honynt"  Dengys  yr  athrawiaeth  na  thâl  twyll  a 
rhagrith  i  fyned  ger  bron  Duw,  yr  hwn  sydd  yn  chwilio  ac 
yn  adnabod  calonau  ei  addolwyr. 

6.  Defnydd  arall  a  wna  y  Salmydd  o'r  gwirionedd  hwn 
ydyw,  Gosod  ei  hun  yn  agored  ger  bron  Duw  i'w  chwilio. 
Drachefn  tr/r  ymadrodd  cyntaf  yn  y  Salm  yn  weddi  ar  ei 
diwedd — "  Arglwydd,  chwiliaist  ac  adnabuost  fi."  "  Chwilia 
fi,  O  Dduw,  gwybydd  fy  nghalon,"  medd  efe  wrth  derfynu. 
Chwilia  fi  eto,  nithia  fi  drachefn,  chwilia  a  nithia  fi  bob 
dydd.  "Gwybydd  fy  nghalon;"  dyma  hi,  yr  wyf  yn  ei 
gosod  yn  agored  o'th  flaen,  "  Gwel  a  oes  ffòrdd  annuwiol 
geny£"  Gallaf  fi  dwyllo  fy  hun ;  yr  wyf  wedi  bod  yn  ei 
chwilio,  ac  yn  meddwl  ei  bod  yn  gywir  tuag  atat;  ond  rhag 
ofn  fy  mod  yn  camgymeryd,  a  bod  genyf  íFordd  annuwiol, 
yr  wyf  yn  ei  thraddodi  i'th  ofal  di,  "A  thywys  fi  yn  y  ffordd 
dragwyddol."  Calon  gywir  yn  unig  a  all  anturio  myned  fel 
hyn  at  Dduw.  Dyma  wrolder  moesol  mewn  gwirionedd,  a 
dyma  le  i  bob  un  i  brofi  ei  grefydd.  A  ydyw  efe  yn  fodd- 
lawn  i'r  meddwl  fod  Duw  yn  ei  chwilio,  ac  yn  ei  adnabod  ? 
A  all  efe,  ac  a  hoffa  efe  agor  ei  fynwes  fel  hyn  ger  bron 
Duw,  a  gofyn  i  lygad  ei  HoUwybodaeth  Ef  edrych  i  raewn 
i'w  ddirgeloedd,  ei  chwilio  a'i  brofi. 

7.  Mai  dydd  ofnadwy  fydd  y  dydd  hwnw  "  Yn  yr  hwn  y 
barna  Duw  ddirgeloedd  dynion.  (Rhuf.  ii.  16.)  "Canys 
Duw  a  ddŵg  bob  gweithred  i  farn,  a  phob  peth  dirgel,  pa 
un  bynag  fyddo  ai  da  ai  drwg."  (Preg.  xii.  14.)  Gwell  i  ni 
gael  ein  chwilio  a'n  datguddio  yn  awr,  yn  nydd  ei  ras,  na 
chael  ein  gadael  hyd  y  dydd  hwnw  heb  ein  dangos  i  ni  ein 


î7ô  Itoheleth. 

hunain.  Datguddio  ei  galon  i'r  pechadur,  i  guddio  ei  holl 
ddrwg  o'r  golwg  byth,  y  mae  Duw  yn  nydd  gras ;  ond  ei 
datguddio  i'w  gadael  yn  noeth  yn  y  golwg  fydd  datguddiad 
y  dydd  hwnw. 


PREGETH    XI 


LLYFR      DUW 


•'  Ceisiwch  allan  o  lyfr  yr  Arglwydd,  a  darllenwch  :  ni  phalla  «n  o 
h)m,  ac  ni  fydd  un  heb  ei  gymar ;  canys  fy  ngenau,  Efe  a  orchymyn» 
odd,  a'i  Yspryd,  Efe  a'u  casglodd  hwynt." — Esaia  xxxiv.  i6. 

Llyfr  yr  Arglwydd.  Y  llyfr  hwn  sydd  yn  awr  yn 
agored  o'n  blaen,  yw  y  Uyfr  hwnw.  Lle  bynag  y  byddo  y 
Uyfr  hwn  yn  cael  ei  agor,  a'i  eiriau  yn  cael  eu  darllen,  y 
mae  y  lle  hwnw  yn  ddaear  sanctaidd ;  a  gweddai  i  bawb  a 
fyddo  yn  bresenol  megis  ddiosg  eu  hesgidiau,  agor  a  go- 
gwyddo  eu  clustiau  i  wrando  a  dal  ar  ei  eiriau  Ef.  "  ^y/i' 
yr  Arghuydd."  Felly  y  tystiolaetha  y  llyfr  hwn  am  dano  ei 
hun  lawer  gwaith.  Y  mae  yn  dyfod  atom  ni,  ac  yn  llefaru 
wrthym  ni,  gan  ddy wedyd,  "  Fel  hyn  y  dywed  yr  Arglwydd." 
Os  yw  ei  honiad  hwn  am  dano  ei  hun  yn  wirionedd,  y  mae 
mawredd,  ac  urddas,  a  phwysigrwydd  Dwyfol  yn  eì  eiriau, 
gan  ei  fod  megis  yn  cynrychioli  Duw  yn  mysg  dynion.  Os 
nad  yw  efe  yr  hyn  y  cymer  arno  ei  fod,  y  llyfr  mwyaf  cabl- 
eddus  ac  ysgymun  o  bob  Uyfr  ar  y  ddaear  ydyw ;  canys  y 
raae  yn  dywedyd  mwy  o  gelwyddau  yn  en*v  yr  Arglwydd 
na'r  un  arall.  Credodd  myrddiynau  o'r  dynion  gorcu  a 
chaliaf  yn  mhob  oes  a  gwlad  y  bu  y  Uyfr  yn  adnabyddui 


ì7i  ÌCûheìeth. 

ynddynt,  wirionedd  tystiolaeth  y  testyn  am  y  llyfr,  ac  y  mae 
myrddiynau  yn  fyw  heddyw  yn  ei  chredu,  a  rhoddent  eu 
bywydau  i  lawr  i  selio  eu  cred  gyda'r  parodrwydd  mwyaf, 
pe  byddai  galwad  am  hyny.  Bu  iddo  hefyd,  yn  mhob 
cenhedlaeth  ac  oes,  gaseion  lawer,  y  rhai  a'i  gwadent  ac  a'i 
dirmygent  a'u  hoU  galon ;  ac  felly  y  mae  llaweroedd  y  pryd 
hwn.  Y  mae  gyrfa  y  llyfr  drwy  y  byd  yn  gyffelyb  i  yrfa 
bywyd  yr  Hwn  y  mae  efe  yn  "dwyn  tystiolaeth  iddo"  acam 
dano,  pan  oedd  Efe  er  y  ddaear.  "  A  murmur  mawr  oedd 
am  dano  Ef  yn  mysg  y  bobl ;  canys  rhai  a  ddy wedent,  Gŵr 
da  yw  Efe  :  eraill  a  ddywedent,  nagê,  eithr  twyllo  y  bobl  y 
mae."  (loan  vii.  12.)  Felly  hefyd  y  llyfr,  y  mae  "murmur" 
mawr  am  dano  yntau  yn  mysg  y  bobl,  bob  amser ;  a  dichon 
na  bu  cymaint  o  furmur  am  dano  yn  mysg  y  bobl  erioed  ac 
y  sydd  wedi  bod  y  blynyddau  diweddaf  hyn,  ond  nid  ydym 
yn  cŵyno  dim  oblegid  hyn.  Gall  y  "murmur"  hwn  am 
dano  yn  mysg  y  bobl  droi  yn  foddion  achlysurol  o  godi 
awydd  mewn  Uawer  or  murmurwyr  i  ddyfod  i  chwilio  a 
darllen  y  llyfr,  ac  y  gwelant  achos  i  newid  eu  meddyliau  am 
dano. 

Os  nad  "Llyfr  yr  Arglwydd"  ydyw,  gallwn  ofyn,  Yn  enw 
yr  Arglwydd,  o  ba  le  y  daeth  ?  Ni  bu  erioed,  nid  oes,  ac 
ni  bydd  chwaith,  un  llyfr  tebyg  iddo.  Y  mae  nifer  y  llyfrau 
sydd  yn  y  byd  yn  llawer  amlach  na  nifer  y  dynion  sydd 
ynddo,  ac  y  maent  yn  amlhau  yn  ddirfawr  hob  dydd,  ond 

"  Ymhlith  a  fu  neu  eto  ddaw, 
'Does  debyg  iddo  fe. " 

Y  llyfr  sydd  yn  dal  tynged  y  byd  drwy  yr  holl  oesau  yn  ei 
law,  a'i  dynged  dragwyddol  yn  y  byd  a  ddaw,  ac  yn  hòni 
mai  "  Haws  yw  i'r  nef  a'r  ddaear  fyned  heibio,  nac  i  un  iòd, 
nac  un  tipyn"  o'i  eiriau  ef  fyned  heibio.     Y  Ifyfr  y  cymerwyd 


Lhfr  Duw.  173 

pymtheg  cant  o  flynyddau  o  amser  i'w  gyfansoddi  a'i 
ysgrifenu,  gan  wahanol  bersonau  yn  ystod  y  canrifoedd  hyny, 
dynion  dysgedig  ac  an-nysgedig,  rhai  o  wahanol  alluoedd  a 
thalentau,  ac  o  bob  gwahanol  fath  ac  amgylchiadau  a  galw- 
edigaethau ;  ac  ysgrifeniadau  yr  oll  yn  ymgorffori  yn  yr  un 
llyfr  hwn,  yr  un  dystiolaeth  ac  athrawiaeth  ganddo  o'r 
dechreu  i'r  diwedd — y  cwbl  mewn  perfîaith  gysondeb  y  naiU 
â'r  Uall,  o  Moses  yn  yr  anialwch  hyd  loan  yn  Ynys  Patmos. 
Wadwyr  gwyrthiau,  sefwch  wrth  ben  y  Uyfr  hwn  !  Y  mae 
ei  fodoliaeth  yn  weledig  o  flaen  eich  Uygaid,  yn  gymaint 
gwyrth  a'r  un  y  rhydd  efe  hanes  am  danynt,  y  rhai  y  myn- 
wch  chwi  eu  gwadu  fel  pethau  nad  yw  yn  bosibl  ddarfod 
iddynt  erioed  gael  eu  cyflawni.  Edrychwch  ar  y  Uyfr  ei 
hun ;  y  mae  hwn  yn  ei  gynwysiad  a'i  hanes,  o  ba  le  bynag 
y  daeth  efe,  yn  wyrth  weledig  o  flaen  llygaid  y  byd.  Os  o 
Dduw  y  mae  efe,  y  mae  hyny  yn  wyrth ;  os  nad  y w  o  Dduw, 
y  mae  yn  rhywbeth  rhyfeddach  a  mwy  cyfriniol  hyd  yn  oed 
nac  un  wyrth  y  clywsom  son  am  dani. 

Y  mae  y  bennod  hon  fel  wedi  ei  bwriadu  i  sefyll  yn  golofh 
tystiolaeth  arbenig  i'r  hoU  oesau  a  ddeuent,  o  Ddwyfol  Ys- 
brydoliaeth  y  llyfr  hwn — Uyfr  proffwydoliaeth  Esaia;  ond 
yn  arbenig  y  gyh-an  hon  o'i  brofîwydoliaeth  ef.  Ond  gellir 
yn  eithaf  priodol  gymmwyso  geiriau  y  testyn  at  "Yr  holl 
ysgrythyr  a  roddwyd  trwy  ysbrydoliaeth  Duw,"  yr  Hên 
Destament  a'r  Newydd. 

Y  mae  y  broífwydoliaeth  yn  agor  mewn  duU  cyffrous  a 
mawreddus  iawn,  teiiwng  o'r  pwysigrwydd  arbenig  a  berthyn 
iddi.  "Nesewch,  genhedloedd,  i  glywed,  a  gwrandewch 
bobloedd :  gwrandawed  y  ddaear,  ac  oU  y  sydd  ynddi,  y 
byd  a'i  holl  gnwd."  (adn.  i.)  Dyma  udgorn-floedd  fel 
taran  gref  yn  tori  uwch  ben  y  byd,  yn  galw  ar  y  "ddaear,  a'r 
oU  sydd  ynddi"— ei  chenhedloedd  a'i  phobloedd,  yr  hoU  gnwd 
o  ddynoliaeth  dros  yr  hoU  fyd,  i  ddcffro  i  wrando  ar  genadwri 


%  74  Koh(leth. 

bwysig  sydd  i  gael  ei  thraddodi ;  cenadwri  o  bwys  a  dyddor- 
deb  o'r  mwyaf  i'r  holl  oesaii  a'r  cenhedlaethau  a  ddeuant. 

Cyhoeddiad  barnedigaethau  ofnadwy  sydd  yn  dilyn  yr 
alwad  gyfifrous  hon,  a  hyny  yn  erbyn  yr  holl  genhedloedd 
yn  gyffredinol,  ond  ar  un  genedl  yn  arbenig,  a  hono  yw 
Edom.  Ni  chyhoeddir  barnedigaeth  mor  drom,  a  dinystr 
mor  drylwyr,  ar  un  wlad  na  chenedl  yn  yr  hoU  air  Sanctaidd 
ag  a  fygythir  yma  ar  genedl  a  gwlad  Edom.  Y  mae  loan 
mewn  gwahanol  fanau  yn  y  Datguddiad,  wrth  ddisgrifio 
"  Barnedigaeth  y  butain  fawr,"  yh  defnyddio  amry w  o'r  ym- 
adroddion  yn  y  bennod  hon  am  y  farnedigaeth  ar  Edom, 
gan  eu  cymmwyso  at  hono, 

Yr  oedd  Edom  ac  Israel  yn  ddwy  chwaer-genedl,  yn  hanu 
o  ddau  frawd  o  efeilliaid,  Jacob  ac  Esau.  Y  mae  hanes 
bywyd  y  ddau  frawd  hyny  yn  hynod,  fel  y  mae  yn  dechreu 
cyn  eu  geni  i'r  byd,  yn  ymryson  â'u  gilydd  yn  y  groth ;  ac 
ar  agwedd  dau  mewn  ymryson  y  daethant  o'r  groth,  ac  ym- 
ryson  â'u  gilydd  y  buont  gartref  nes  eu  dyfod  i  oedran  gwŷr; 
ac  aeth  yr  ymryson  rhyngddynt  mor  boeth,  o'r  diwedd,  fel 
gorfu  i  Jacob  ffoi  am  ei  einioes  i  Mesopotamia  rhag  llid 
Esau  ei  frawd  oedd  wedi  penderfynu  ei  ladd  ef.  Yr  oedd 
yr  hên  surdoes  yn  aros  ac  yn  lefeinio  megis,  yn  nghelwm  y 
ddwy  genedl  o  oes  i  oes.  "  Yr  hên  gas,"  a'r  "Câs  mawr,"  y 
geilw  yr  Ysgrythyr  eiddigedd  llidus  meibion  Esau  tuag  at 
feibion  Jacob,  yr  hwn  a  dorai  allan  yn  fîîam  ar  bob  achlysur 
a  roddai  gyfleusdra  iddo.  Ac  yn  ngwaith  Edom  yn  gor- 
foleddu  yn  ninystr  Jerusalem  gan  Nebuchodonosor,  pan  y 
gwaeddai  ar  y  gelyn,  gan  ddywedyd,  "  Dynoethwch,  dy- 
noethwch  hi  hyd  ei  sylfaen,"  cyflawnodd  fesur  ei  hanwiredd, 
fel  yr  oedd  yn  aeddfed  i'r  fam  ofnadwy  a  gyhoeddir  yn  ei 
herbyn  yma,  fel  y  dengys  y  proffwyd  Obadiah  iddi  yn  mhen 
tua  chwech  ugain  mlynedd  wedi  traddodiad  y  broffwydol- 
iaeth  yn  y  bennod  hon. 


Llyfr  Dicu'.  175 

Rhoddir  ar  ddeall  i  Edom,  ac  i'r  holl  genhedloedd  y  Uef- 
erir  wrthynt  yma,  y  rheswm  paham  y  cyhoeddir  y  farned- 
igaeth  ofnadwy  hon  arni  fel  gwlad  a  chenedl,  "Canys 
dydd  dîal  yr  Arglwydd,  blwyddyn  taledigaeth  yn  achos 
Sîon  yw,"  (Adn.  8.)  Dyma  yr  esboniad  ar  holl  oruch- 
wyliaethau  anghyffredinol  y  Brenin  mawr  mewn  trugaredd 
a  bam,  erioed  a  byth,  "  Taledigaeth  yn  achos  Sion  yw." 

Disgrifir  cyflwr  truenus  g\Ylad  Edom  wedi  y  disgynai  y 
farn  fygythiedig  ami,  yn  fanwl  iawn ;  y  tröid  "  ei  hafonydd 
yn  bŷg,  ei  llwch  yn  frwmstan,  a'i  daear  yn  bỳg  llosgedig;'» 
mai  ei  phreswylwyr  fyddent  y  "pelican  a'r  ddraenog,  y 
ddalluan  a'r  gigfran,  yr  wŷll  a'r  ellyll,  y  cathod  a'r  fwltur- 
iaid,  y  dreigiau  a  chywion  yr  estrys;"  ac  y  tyfai  "drain  yn 
ei  phalasau,  a  danadl  ac  ysgall  o  fewn  ei  cheurydd,"  ac  nad 
elai  "cyniweirydd  trwyddi  byth  bythoedd,"  h.y.,  am  oesau 
a  chenhedlaethau  lawer. 

Daw  geiriau  ein  testyn  i  mewn  fel  her-feiddiad  i  anfîydd- 
'  iaeth  ac  anffyddwyr  yr  oesau  a  ddeuant  i  wneyd  ymchwiliad 
i'r  mater,  i  gymeryd  llyfr  y  broffwydoliaeth  hon  gyda  hwy  j 
wlad  Edom,  a  chymam  cyflwr  y  wiad  â'r  disgrifiad  0  hono 
yn  y  llyfr,  ac  y  caent  y  naill  yn  ateb  i'r  llall  i'r  llythyren 
— y  byddai  y  pelican  a'r  ddraenog,  y  ddalluan  a'r  gigfran, 
yr  wŷll  a'r  ellyll,  cywion  yr  estrys  a'r  dreigiau,  a'r  oll  a  nodir 
yn  y  llyfr,  i'w  cael  yno,  yn  unig  breswylwyr  y  wlad  anrheith- 
iedig.  "Ni  phalla  un  o  hyn,  canys  fy  ngenau,  Efe  a  orchy- 
mynodd,"  &c. ;  dyna  ddigon  i  sicrhau  mai  felly  y  bydd. 

Yr  oedd  Edom  yn  gref,  yn  gyfoethog,  a  llwyddanus  pan 
lefarodd  ac  yr  ysgrifenodd  Esaia  y  fam  hon  yn  ei  herbyn;  a 
bu  mewn  cyflwr  llwyddianus  felly  am  rai  cenedlaethau  wedi 
hyny;  megis  yr  oedasid  y  farn  ar  yr  hên  fyd  yn  hlr,  yn  amser 
Noa;  ond  "Daeth  y  duliw"  bygythiedig  arno  o'r  diwedd,  ac 
felly  y  farn  hon  ar  Edom  hithau.  Collwyd  y  wlad  o  olwg  y  byd 
am  0  leiaf  fil  o  flynyddoedd.    Tua  deng  mlynedd  a  thrigain 


176  Koheldh. 

ynol,digwyddoddianffyddiwrhynod  o  Loegr,o'renwVolney, 
glywed  gan  yr  Arabiaid  fod  gwlad  anrheithiedig,  yr  hon  yr 
oedd  pob  hanes  am  dani  wedi  colli,  yn  gorwedd  ar  y  Ddê- 
ddwyrain  i'r  Môr  Coch,  a  bod  adfeilion  deg-ar-hugain  o 
ddinasoedd  anghyfanedd  i'w  gweled  o  fewn  taith  tri  diwrnod- 
Anogodd  hyny  y  teithydd  enwog  Burckhardt,  yn  181  a,  i 
wneyd  ymchwiliad,  a  Uwyddodd  i  ddarganfod  adfeilion  yr 
hên  ddinas  enwog  Petra,  neu  Bozra,  na  buasai  gair  o  sôn, 
na  dim  gwybodaeth  am  dani  yn  y  byd  er  ys  mil  neu  ddeu- 
ddeg  cant  o  flynyddau  cyn  hyny.  Cafodd  y  teithiwr  gyflwr 
hên  wlad  Edom  yn  union  fel  y  disgrifir  ef  yn  y  broffwyd- 
oliaeth  am  dano  yn  y  benod  hon,  a  dywed,  "  Pe  na  buasai 
dim  arall  yn  dwyn  tystiolaeth  i  ddwyfol  ysprydoliaeth  y 
Bibl,  y  buasai  yr  hyn  a  welodd  efe  â'i  lygaid  yn  y  wlad 
anghyfanedd  hono  yn  ddigon  i  argyhoeddi  ei  feddwl  ef  am 
byth  ar  y  mater  hwnw."  Aeth  amryw  deithwyr  ereiU  yno  ar 
ol  Burckhardt,  ac  a  ddygasant  gyffelyb  dystiolaethau  am 
gyflwr  y  wlad,  ac  meddai  un  o  honynt,  o'r  enw  Stephens, 
"  Mi  a  ddymunwn  fyned  o  bob  amheuwr  {sceptic)  a  sefyll 
yn  nghanol  adfeilion  yr  hên  ddinas  hono  (Bozra),  fel  y 
bu'm  i,  gan  ddarllen  geiriau  yr  ysgrifenydd  ysprydoledig — 
geiriau  a  ysgrifenwyd  pan  oedd  y  lle  anrheithiedig  yma  yn 
un  o'r  dinasoedd  penaf  yn  y  byd — gwelaf  ei  wyneb  (yr 
anffyddiwr)  yn  delwi,  ei  wefus  yn  glasu,  a'i  galon  yn  crynu 
gan  ofn,  gan  fel  y  mae  adfeilion  yr  hên  ddinas,  mewn 
llais  croch  a  nerthol,  fel  megis  yn  codi  oddiwrth  y  meirw 
i  lefaru  wrtho.  Er  na  chred  efe  Moses  a'r  prophwydi,  rhaid 
iddo  gredu  llaw-ysgrifen  Duw  ei  Hun  yn  y  dinystr  anaele 
sydd  yn  ei  amgylchynu." 

"  Ar  ffeithiau  eglur  anwadadwy  yn  unig  y  gall  credin- 
iaeth  dawel  ymorphwys,  a'r  casgliadau  anocheladwy  oddi- 
wrth  y  cyfryw  ffeithiau  yn  unig  a  roddant  lawn  foddlon- 
rwydd   i'r  meddwl    ymofyngar,"    medd    un    awdwr.      At 


Uyfr  Dwm.  177 

flfeithiau  felly  y  mae  y  testyn,  a'r  hoU  bennod  hon,  yn  galw 
sylw  "  yr  holl  genhedloedd.     Wel,  yn 

I.  Mae  yn  ffaith  anwadadwy  fod  awdwr  y  llyfr  hwn  yn 
hòni  lawer  gwaith,  yn  y  modd  mwyaf  penderfynol,  mai  Efe 
ei  Hun  yn  unig  a  all  ragwybod  a  rhagfynegi  digwyddiadau 
yr  amser  dyfodol.  Heria  hoU  dduwiau  y  cenhedloedd  i 
wneyd  hyny  os  gallant.  Geilw  arnynt  gan  ddywedyd, 
"  Deuwch  yn  nes  a'ch  c\Vyn ;  dygwch  eich  rhesymau 
cadarnaf."  Ond  pa  rai  ydynt  y  ^' rhesymau  cadarnaf" 
hyny  i  brofi  gwirionedd  y  ddwyfoldeb  a  hònai  y  cenhedl- 
oedd  hyny  i'w  duwiau  ?  Dyma  hwynt :  "  Mynegant  i  ni  y 
pethau  a  ddigwyddant :  mynegwch  y  pethau  gynt  beth 
ydynt,  fel  yr  ystyriom,  ac  y  gwypom  eu  diwedd  hwynt ;  neu 
traethwch  i  ni  y  peth^u  a  ddaw.  Mynegwch  y  pethau  a 
ddaw  ar  ol  hyn,  fel  y  gwypom  mai  duwiau  ydych  chwi; 
gwnewch  hefyd  dda  neu  ddrwg,  fel  y  sjno  arnom,  ac  y 
gwelom  yn  nghyd  Wele,  peth  heb  ddim  ydych,  ffiaidd  yw 
y  gAÜr  a'ch  dewiso  chwi.  •  ♦  ♦  Pwy  a  fynegodd  o'r 
dechreuad,  fel  y  gwybyddom  ?  ac  yn  mlaen  llaw,  fel  y  dy- 
wedom,  Gwir  yw?  Nid  oes  a  fynega,  nid  oes  a  draetha 
chwaith ;  ac  nid  oes  a  gly w  eich  ymadroddion."  (Esa,  xli. 
21-26,)  Eto,  "Pwy  hefyd,  fel  fi,  a  eilw,  a  fynega,  ac  a 
esyd  hyn  yn  drefnus  i  mi,  er  pan  osodais  yr  hên  bobl  ?  neu 
mynegant  iddynt  y  pethau  sydd  ar  ddyfod,  a'r  pethau  a 
ddaw.  Nac  ofnwch,  ac  nac  arswydwch;  onid  er  hyny  o 
amser  y  traethais  i  ti,  ac  y  mynegais  ?  a'm  tystion  ydych 
chwi.  A  oes  Duw  ond  myfi  ?  íe,  nid  oes  Duw  :  nid  adwaen 
I  yr  un.  Oferedd  ydynt  hwy  oU  y  rhai  a  luniant  ddelw 
gerfiedig,  ni  wna  eu  pethau  dymunol  lesâd :  tystion  ydynt 
iddynt  eu  hun,  na  welant,  ac  na  wyddant ;  fel  y  byddo  cy- 
wilydd  arnynt."  (Esa.  xliv.  7-9.)  Drachefn,  "Cofiwch  y 
pethau  gynt  erioed ;  canys  myfi  ydwyf  Dduw,  ac  nid  neb 
arall ;  Duw  ydwyf,  ac  heb  fy  math ;  yn  mynegi  y  diwedd 

13 


1^8  Roheleth. 

o'r  dechreuad,  ac  er  cynt  yr  hyn  ni  wnaed  eto,  yn  dywedyd, 
Fy  nghyngor  a  saif,  a'm  hoU  ewyllys  a  wnaf."  (Pen.  xlvi. 
9,  lo.)  Gellid  Uuosogi  llawer  o  ymadroddion  cyffelyb  allan 
o'r  ysgrythyr. 

2.  Ffaith  anwadadwy  arall  ydyw,  Fod  y  llyfr  hwn  yn 
cynwys  rhagfynegiadau  lawer  am  ddigwyddiadau  dyfodol ; 
y  maent  yn  frithion  ger  ein  bron  ar  ei  dudalenau,  o'r  dechreu 
i'r  diwedd.  Y  mae  y  rhagfynegiadau,  neu  y  proffwydol- 
iaethau  yn  y  llyfr  hwn,  nid  fel  dewiniaeth  hên  oraclau  y 
paganiaid,  yn  dywyll,  cyfriniol,  ac  amwys,  fel  y  geUir  eu 
deongli  fel  hyn  neu  fel  arall,  a'u  cymwyso  fel  hyn  neu  fel 
acw,  ond  y  maent  hwy  oll  yn  eglur,  penodol,  a  phendant, 
modd  nas  gellir  camgymeryd  eu  cyfeiriadau,  a'u  hystyr,  y 
rhan  fwyaf  o  lawer  o  honynt.  Rhagfynegir  am  bersonau 
neillduol  dan  eu  henwau  priodol,  megis  Josia,  Cyrus,  loan 
Fedyddiwr,  a'r  Messia;  y  ddau  flaenaf  fwy  na  dau  can' 
mlynedd  cyn  eu  geni,  a'r  ddau  olaf  cyn  ymddwyn  arnynt 
yn  y  bru.  Rhagfynegai  Jacob  wrth  farw  y  pethau  a  ddig- 
wyddent  i'w  feibion  a'u  llwythau  "yn  y  dyddiau  diweddaf;" 
cyhoeddai  Moses,  cyn  marw,  helyntion  y  genedl  trwy  ei  holl 
genhedlaethau;  rhagfynega  yproffwydi  helyntion  gwahanol 
genhedloedd,  ymerodraethau,  a  dinasoedd — eu  codiad  a'u 
cwymp,  eu  llwyddiant  a'u  dinystr,  megis  yr  Aifft  a'i  dinas- 
oedd,  Assyria  a  Ninefe,  Caldea  a  Babilon,  Edom  a  Bozra, 
Ephraim  a  Samaria,  Juda  a  Jerusalem,  a  Uawer  ereill,  a 
hyny  wrth  eu  henwau,  pan  oedd  y  gwledydd  hyny  yn 
anterth  eu  nerth  a'u  gogoniant. 

3.  Eto ;  Y  mae  yn  ffaith  anwadadwy  ddarfod  i'r  proffwyd- 
oliaethau  hyny,  ac  ereill,  megis  y  rhagfynegwyd  am  godiad 
a  chwymp  ymerodraethau  Persia,  a  Groeg,  a  Rhufain,  gael 
eu  cyflawni  oll  i'r  llythyren  o  honynt,  fel  y  tystiolaetha  hanes- 
yddiaeth  henafol  y  Groegiaid  a'r  Rhufeiniaid,  a  ysgrifenid 
gan  ddynion  na  wyddent  ddim  oll  am  yr  ysgrythyr,  ac  yn 


Llyfr  Duw.  î79 

gystal  â  hyny,  gan  hanesyddiaeth  ddiweddarach  a  ysgrif- 
enid  gan  awdwyr  oeddynt,  rai  o  honynt,  yn  wadwyr  a 
dirmygwyr  yr  ysgrythyrau  sanctaidd,  fel  datguddiad  Dwyfol ; 
a  chyda'r  cwbl  a  gadamheir  gan  dystiolaethau  hên  golofnau 
a  gloddiwyd  o  feddau  adfeiHon  Ninefe  a  Babilon,  a  hên 
ddinasoedd  ereill  gan  anturiaethwyr  diweddar,  ar  y  rhai  y 
ceir  cŷn-gerfiadau  sydd  yn  cyd-daro  yn  hollol  â  hanesiaeth 
a  phroffwydoHaethau  yr  ysgrythyr. 

Yn  awr,  y  casghadau  anocheladwy  oddiwrth  y  flfeithiau 
anwadadwy  fu  dan  sylw  ydynt : — 

1.  Fod  y  ffeithiau  gyda'u  gilydd,  yn  nghyd  a'u  profion 
sicr,  yn  arwain  yn  anocheladwy  i'r  gred  yn  modoHaeth  Un 
Bôd  anfeidrol,  personol,  HoHwybodol,  HoUalluog,  a  thra- 
gwyddol,  yn  ol  fel  y  tystiolaetha  y  llyfr  hwn  am  dano,  yr 
hyn  y w  sylfaen  gyntaf  y  grefydd  a  ddysgir  ganddo. 

2.  Bod  y  Hyfr  hwn  o  angenrheidrwydd  natur  a  sylwedd 
ei  gynwysiad,  wedi  ei  roddi  trwy  YsprjdoHaeth  y  Bôd  An- 
feidrol  hwnw. 

3.  Nad  oes  un  wybodaeth  a  elHr  ei  chael  allan  byth  drwy 
ymhoHad  athronyddol,  nac  mewn  un  ffordd  araU,  a  ddichon 
newid  dim,  na  gwanhau  dim  ar  sicrwydd  tystiolaeth  ffeithiau 
eglur  ac  anwadadwy ;  gan  hyny,  o  angenrheidrwydd,  fod 
seiHau  y  grefydd  ddatguddiedig  yn  yr  ysgrythyrau  yn  dra- 
gwyddol  sicr  a  diysgog. 

Terfynaf  gydag  ychydig  gymwysiadau  ymarferol.  Ond 
dylwn  grybwyU  fod  y  pwnc  fu  dan  ein  sylw  yn  fwy  priodol 
i'w  drafod  mewn  traethawd  maith  nac  mewn  pregeth  fer, 
lle  nad  eUir  dim  yn  amgen  na  gwneyd  byr  grybwyUion  yn 
unig. 

1.  Bobl  ieuainc,  "goddefwch  air  y  cyngor,"  y  mae  eich 
coelbren  chwi  wedi  disgyn  i  ddechreu  gyrfa  bywyd  mewn 
"amseroedd  enbyd,"  "gwatwarwyr  y  dyddiau  diweddaf," 
yn  Uuosogi,  ac  feUy  mae  eich  profcdigaethau  a'ch  peryglon 


i8o  Roheleth. 

chwithau  yn  amlhau.  Y  mae  llawer  o  gorsydd  a  Ueoedd 
Ueidiog  ar  bob  llaw  i  chwi,  y  ceisir  eich  hudo  iddynt,  yn  y 
rhai  y  suddodd  Uaweroedd  o  gyfoedion  i  chwi  i  ddinystr  a 
cholledigaeth. 

Wrth  wŷr  ieuainc  o  Gymru,  a  symudasant  i  fyw  a  dilyn 
galwedigaethau  bywyd  yn  un  o  drefi  Lloegr,  ac  ereiU  a 
fwriadant  wneyd  hyny,  dywedwn,  Edrychwch  ati,  cymer- 
wch  ofal  ar  eich  bywyd  yn  y  cyfnod  pwysig  hwn  o'ch  oes, 
"Sefwch  ar  y  ffyrdd,  ac  ymofynwch  am  yr  hên  Iwybrau,  lle 
mae  ffordd  dda,  a  rhodiwch  ynddi,  fel  y  caffoch  orphwys- 
dra  i'ch  eneidiau."  (Jer.  vi.  i6.)  "  Os  pechaduriaid  a'ch 
denant,  na  chytunwch."  Dichon  y  tarewch  wrth  gymdeith- 
ion  ieuainc  a  hudwyd  eu  hunain,  a  geisiant  eich  hudo 
chwithau  i  "eisteddfa'r  gwatwarwyr,"  i  ddirmygu  yr  hên 
lyfr  y  dysgwyd  chwi  i'w  barchu  fel  Uyfr  yr  Arglwydd  pan 
oeddych  yn  blant  ar  aelwydydd  eich  rhieni,  ac  i  edrych 
amo  fel  twyll  a  ffug,  hoUol  annheilwng  o  gred  a  derbyniad 
yr  oes  oleuedig  hon.  Bod  ymchwiHadau  gwyddonol,  a'r 
darganfyddiadau  diweddar,  yn  dangos  ac  yn  profi  bod  y 
Bibl  yn  gamsyniol  a  chyfeiHornus  mewn  llawer  o  bethau, 
ac  felly  fod  ei  ddydd  ef  wedi  myned  heibio,  a  bod  o  bwys 
i  wŷr  ieuainc  fyned  yn  mlaen  gyda  goleuni  cynyddol  yr 
oes,  &c.  Y  mae  yn  brofedigaeth  gref  i  ddynion  ieuainc 
gymeryd  eu  llithio  i  ddilyn  hudioliaethau  o'r  fath  yna,  er 
cael  mantais  i  ddangos  eu  hunain,  a  chael  eu  cyfrif  fel  rhai 
gwybodus,  darllengar,  a  deallgar  uwchlaw  y  cyffredin.  Cod- 
odd  anffyddiaeth  broffesedig  Uawer  g^T  ieuanc  fel  ffirwyth 
balchder  ei  galon,  ac  nid  fel  ffrwyth  darllen,  myfyrio,  a  dyfal 
chwiUo  am  ygwirionedd,  fel  yrhonenthwy.  A  pheth  arall, 
y  mae  iau  y  Bibl  yn  gwasgu  yn  drom  ar  war  tueddiadau 
natur  lygredig,  fel  y  gwna  y  gŵr  ieuanc  yn  anesmwyth  yn  ei 
gydwybod  i  rodio  yn  "  ffyrdd  ei  galon,  ac  yn  ngolwg  ei 
lygaid,"  fel   y  mae  dan   brofedigaeth  yn  aml  i  redeg  at 


Llyfr  Duw.  i8i 

anffyddiaeth  am  ryddhad  ac  ymwared  oddiwrtho/  Y  mae  y 
daran  rybuddiol,  "Gwybydd  y  geilw  Duw  di  i'r  farn  am 
hyn  oll,"  yn  ei  gythryblu,  ac  yn  chwerwi  cwpan  ei  bleserau, 
fel  y  dymunai  yn  fawr  gael  y  Uonyddwch  a'r  ymwared  o'i 
ofnau  a  addawa  aníFyddiaeth  iddo.  Yn  awr,  wŷr  ieuainc, 
ar  ddechreuad  gyrfa  bywyd,  a  hono  yn  yrfa  ddiddiwedd  ei 
pharhad,  er  yn  fer  a  therfynol,  breuol  ac  ansicr  iawn  yn  ei 
pherthynas  â'r  byd  a'r  by wyd  hwn ;  meddyliwch,  a  gadael 
y  galw  i'r  farn  a  byd  arall  o'r  cyfrif,  pa  un  ai  fifordd  aníîydd- 
iaeth  ai  fîbrdd  y  Bibl  yw  yr  oreu,  y  ddiogelaf  a'r  esmwythaf, 
a  mwyaf  manteisiol  i'w  rhodio,  yn  eu  perthynas  a'r  byd  a'r 
bywyd  presenol  hwn.  A  wyddoch  chwi,  neu  a  glywsoch 
chwi  son  am  un  gŵr  ieuanc  erioed,  a  gymerodd  y  Bibl  yn 
"  llusern  i'w  draed,  a  Uewyrch  i'w  Iwybr,"  a  gollodd  drwy 
hyny  ei  enw  da,  a  pharch  ac  ymddiried  pawb  a'i  hadwaenai, 
ac  a  dynodd  warth  a  dinystr  arno  ei  hun,  ac  a  barodd 
gywilydd  wyneb  a  gofid  calon  i'w  rieni  a'i  berthynasau?  a  fu 
yn  ochain  wedi  i'w  gnawd  a'i  goríî  gurio  yn  mlodau  ei  oes, 
gan  felldithio  addysg  y  Bibl,  ac  y  bu  gwrando  arni  yn 
foddion  i  ddwyn  amo  yr  holl  drueni  hwn,  a  thrwy  y  trueni 
hwn  i'w  fedd  cyn  haner  ei  ddyddiau?  Na  ddo,  erioed. 
Oni  wyddoch,  oni  chlywsoch  am  aml  ẃr  ieuanc  a  dröes  yn 
wadwr  a  chablwr  yr  hên  lyfr,  ac  aethant  i  rodio  "Yn  fîordd 
pechaduriaid,  ac  eistedd  yn  eisteddfa'r  gwatwarwyr,"  wedi 
dwyn  arnynt  eu  hunain  mewn  canlyniad  i  hyny  ytrueni 
a'r  dinystr  ofnadwy  a  ddisgrifiwyd,  a  mwy  nac  a  ellir  ei 
ddisgrifio  byth?  Y  mae  yr  ateb  a  ddyry  yr  hên  lyfr  i'r 
gofyniad  pwysig,  '*  Pa  fodd  y  glanha  llanc  ei  Iwybr?"  sef, 
"Wrth  ymgadw  yn  ol  dy  air  Di,"  yn  wirionedd  byw  yn 
hanes  y  gwŷr  ieuainc  a  wnaethant  felly,  yn  mhob  cenhedl- 
aeth  ac  oes;  a'r  trueni  y  mae  gwrthod  a  diystyru  ei  addysg 
yn  ei  ddwyn  yr  ochr  arall  yr  un  modd.  "  Yr  hwn  a  ddir' 
mygo  y  gair  a  ddifethir''    Gwrandewch,  wỳr  ieuainc,  ar  y 


i83  Koheleth. 

modd  caredig  y  mae  yr  ysprydoliaeth  sydd  yn  llefaru  ynddo 
yn  eich  anerch  :  "  Fy  mab,  na  ollwng  fy  nghyfraith  dros 
gôf ;  ond  cadwed  dy  galon  fy  ngorchymynion :  canys  hlr 
ddyddiau,  a  blynyddoedd  bywyd,  a  heddwch,  a  chwanegant 
hwy  i  ti.  Na  âd  i  drugaredd  a  gwirionedd  ymadael  a  thi ; 
cylyma  hwy  am  dy  wddf,  ysgrifena  hwy  ar  lech  dy  galon. 
Felly  cei  di  ras  a  deall  da  ger  bron  Duw  a  dynion.  Na 
fydd  ddoeth  yn  dy  olwg  dy  hun ;  ofna'r  Arglwydd,  a  thỳn 
ymaith  oddiwrth  ddrygioni,  Hyny  a  fydd  iechyd  i'th  fogail, 
a  mêr  i'th  esgyrn."  (Diar.  iii.  i,  4,  a  7,  8.)  Eto:  "Fy  mab,  na 
ollwng  hwynt  allan  o'th  olwg ;  cadw  ddoethineb  a  phwyll. 
Yna  byddani  yn  fywyd  i'th  enaid,  ac  yn  ras  i'th  wddf.  Yna 
y  cei  rodio  dy  fîordd  yn  ddiofal,  a'th  droed  ni  thramgwydda. 
Pan  orweddych  nid  ofni ;  ti  a  orweddi  a'th  gwsg  fydd  melus. 
(Diar.  iii.  21-24.)  Eto :  "Penaf  peth  yw  doethineb;  cais 
ddoethineb,  ac  â'th  hoU  gyfoeth  cais  ddeall.  Dyrchafa  di 
hi,  a  hi  a'th  ddyrchafa  di ;  hi  a'th  ddwg  di  i  anrhydedd  os 
cofleidi  hi.  Hi  a  rydd  ychwaneg  o  ras  i'th  ben  di;  ie,  hi  a 
rydd  i  ti  goron  gogoniant.  Gwrando  fy  mab,  a  derbyn  fy 
ngeiriau,  a  blynyddoedd  dy  fy wyd  a  amlheir.  Yr  ydwyf  yn 
dy  ddysgu  yn  ff"ordd  doethineb;  ac  yn  dy  dywys  yn  llwybrau 
uniondeb.  Pan  rodiech,  dy  gerddediad  ni  bydd  cyfyng,  a 
phan  redech,  ni  thramgwyddi.  Ymafael  mewn  addysg,  ac 
na  ollwng  hi ;  cadw  hi,  canys  dy  fywyd  y w  hi."  (Diar.  iv. 
7-13.)  Oni  raid  fod  y  galon  hono  a  all  ddal  heb  dyneru  a 
thoddi  o  flaen  gwres  y  caredigrwydd  Dwyfol,  yn  yr  ymadr- 
oddion  yna,  "yn  galed  fel  y  graig,  ac  fel  maen  isaf  y  felin?" 
Gwelwch  mor  awyddus  yw  y  Duw  mawr  i'ch  bendithio  â 
hoU  fendithion  goreu  y  byd  a'r  bywyd  hwn,  yn  gystal  ac  â 
phob  bendith  ysprydol,  wrth  fel  y  mae  Efe  yn  eich  anerch 
mor  gariadlawn,  yn  eich  cyfarwyddo  mor  raslawn,  ac  yn 
eich  anog  mor  daer  i  wrando  a  dilyn  addysg  ei  air  Ef,  fel  y 
galloch  etifeddu  a  mwynhau  yr  holl  fendithion  hyn.  "  Profwch 


Uyfr  Duw.  1Ô3 

Ef"  yr  awrhon  yn  hyn,  drwy  "ddal  ar  ei  orchymynion, 
eu  trysori  yn  eich  côf,  eu  clymu  am  eich  gwddf,  eu  hysgrifenu 
ar  lech  eich  calon."  Gwnewch  y  Bibl  yn  athraw,  cynghorwr, 
a  chyfarwyddwr  eich  by wyd,  "  fel  y  profoch  beth  y  w  daionus, 
a  pherffaith,  a  chymeradwy  ewyllys  Duw."  Cafodd  pob  un 
a  wnaeth  y  prawf,  y  profiad  mai  peth  "peraidd  yw  eu  cadw 
hwy  yn  y  galon.  Bod  ei  ffyrdd  hi  yn  fîyrdd  hyfiydwch,  a'i 
hoU  Iwybrau  yn  heddwch."  Y  mae  y  peth  peraidd  hwnw, 
a'r  hyfrydwch,  a'r  heddwch  i  chwithau  i'w  meddu  a'u  mwyn- 
hau,  os  mynwch  chwi  ddal  ar  a  dilyn  cyfarwyddiadau  yr  hên 
lyfr.  Llefara  Job  yn  ardderchog  am  y  modd  y  gwnaethai 
efe  â  Llyfr  yr  Arglwydd,  pe  cawsai  ef,  pryd  nad  oedd  gair  o 
hono  wedi  ei  ysgrifenu,  fe  ddichon.  "  Fy  nymuniad  yw  i'r 
Hollalluog  fy  ateb,"  medd  ef,  "  ac  ysgrifenu  o'm  gwrthwyneb- 
wyr  lyfr.  Diau  y  dygwn  ef  ar  fy  ysgwydd ;  a  rhwymwn  ef 
yn  Ue  coron  i  mi.  Mynegwn  iddo  rifedi  fy  nghamrau,  fel 
tywysog  y  nesawn  ato."  (Job  xxxi.  35-37.)  Gwnewch  felly 
ag  ef,  bobl-  ieuainc ;  ewch  ato,  a  dywedwch  wrtho,  "  Fy 
nhad,  ti  yw  tywysog  fy  ieuenctyd"  (Jer.  iii.  19);  cenwch 
uwch  ei  ben : 

"Gad  i'm  brofi  rhln  dy  eiríaa, 

Awdurdodol  eiriau'r  nef, 
011  o  mewn  yn  creu  hyfrydwch, 

Nad  oes  mo'i  gyflelyb  ef. " 

Chwychwi,  y  rhai  a'i  derbyniasoch  ac  a'i  credasoch,  cawsoch 
chwi  eich  bywyd  tragwyddol  trwyddo,  byddwch  fyw  arno, 
a  byw  wrtho;  trwythwch  eich  eneidiau  a'ch  myfyrdodau 
ynddo  bob  dydd.  Onid  oes  Ue  i  ofni  fod  crefyddwyr  yr  oes 
hon  yn  rhy  ddieithr  o  lawer  i  air  Duw ;  yn  mhell  yn  ol  i'r 
hyn  oedd  ein  tadau  yn  Nghymru  haner  càn  mlynedd  yn  ol, 
a  chyn  hyny?  Yr  oeddynt  hwy,  lawer  o  honynt,  "yn 
gedym  yn  yr    ysgrythyrau,"  ac  f«lly  yn  «fengylaidd   'i 


t84  Kohektk 

nefolaidd  yn  eu  profiadau,  Nid  oes  byth  fewr  o  lewyrch  ar 
brofiad  na  buchedd  proffeswr  esgeulus,  ac  felly  anghyfárwydd 
yn  ngair  Duw.  "  Chwenychwch  ddidwyll  laeth  y  gair,  fel  y 
cynyddoch  drwyddo  ef."  Gwelwch  y  fath  bwys  a  esyd  y 
Gwaredwr  ar  fod  ei  ddysgybHon  ef  yn  caru  ac  yn  cadw  ei 
air  Ef.  "  Yr  hwn  sydd  a'm  gorchymynion  i  ganddo,  ac  yn 
eu  cadw  hwynt,  efe  yw  yr  hwn  sydd  yn  fy  ngharu  I ;  a'r  hwn 
sydd  yn  fy  ngharu  I,  a  gerir  gan  fy  nhad  I ;  a  minau  a'i  cara^ 
ef;  ac  a'm  hegluraf  fy  hun  iddo."  (loan  xiv.  21.)  Cawn  ym. 
adroddion  cyffelyb  ganddo  drachefn  a  thrachefn  yn  ei  weddi 
olaf  trostynt  at  y  Tad ;  Efe  a  ddy wed,  "  Myfi  a  roddais  iddynt 
hwy  Dy  air  Di ;  a'r  geiriau  a  roddaist  i  mi  a  roddais  iddynt 
hwy,  a  hwy  a'u  derbyniasant,"  &c.  (loan  xvii.  8-14.)  "O 
achos  cadw  o  honot  ti  air  fy  amynedd  I,  minau  a'th  gadwaf 
di  oddiwrth  awr  y  brofedigaeth,  yr  hon  a  ddaw  ar  yr  hoU 
fyd,  i  brofi  y  rhai  sydd  yn  trigo  ar  y  ddaear,"  medd  Efe 
wrth  yr  eglwys  yn  Philadelphia  (Dat.  iii.  10.)  Gwasanaethed 
hynyna  fel  ychydig  engreifftiau  allan  o  lawer  eUid  eu  cry- 
bwyU. 

GyfeiUion  crefyddol,  "  Preswylied  gair  Crist  ynoch  yn 
helaeth,"  (Phil.  ix.  16) — yn  wastadol,  fel  gẃr  y  tŷ,  arglwydd 
a  Uywodraethwr  y  galon.  PreswyUed  yn  eich  myfyrdodau 
a'ch  calonau,  yn  eich  deaU,  a'ch  serchiadau ;  a  hyny  o  wir 
werth,  ac  o  wir  nerth  sydd  yn  nghrefydd  un,  ydyw  hyny  o 
air  Crist  sydd  ynddi.  Efe  yw  moddion  ei  chynyrchiad  yn 
yr  enaid.  "  Wedi  eich  ail-eni,  nid  o  hâd  Uygredig,  eithr  an- 
Uygredig,  trwy  air  Duw."  (i  Petr  i.  23.)  A  thrwy  y  gair  y 
maethir  ac  y  cynydda  yr  enaid  ynddi  yn  mhob  gras  a  rhin- 
wedd,  "Fel  rhai  bychain  newydd  eni,  chwenychwch  ddi- 
dwyU  laeth  y  gair,  fel  y  cynyddoch  trwyddo  ef,"  (i  Petr  ii.  2.) 
Trwy  y  gair  y  sancteiddir  ac  y  perffeithir  yr  enaid  ar  ddelw 
Duw,  "  Sancteiddi  hwynt  yn  dy  wirionedd,  dy  air  sydd  wir- 
ionedd,"  (loan  xvii,  1 7.)     Mewn  gair,  efe  y w  yr  oU  yn  oU, 


U^fr  Duw.  185 

y  pob  peth  yn  mîiob  peth  a  berthyn  iddi,  mewn  cred  a 
buchedd.  Mawrhewch  y  gair,  " Mawihaodd  Duw  ef  uwch- 
law  ei  enw  oU."  (Salm  cxxxviii.  3.)  Eu  cydnabyddiaeth 
drwyadl  â  gair  Duw,  a'u  dwfn  barch  iddo,  a  hynododd 
grefydd  yr  hên  buritaniaid  ac  anghydffurfwyr  yn  yr  ail 
ganrif  ar  bymtheg,  mor  fawr ;  ni  fynent  ymostwng  i  un 
awdurdod  arall  mewn  dim  a  berthyn  i  gTcfydd,  y  pethau 
lleiaf  yn  gystal  a'r  pethau  mwyaf  eu  pwys,  ac  o  herwydd 
hyny  yr  oedd  y  byd  yn  eu  casau  ac  yn  eu  dirmygu ;  megis 
y  dywed  y  Gwaredv/r  am  ei  ddysgybllon,  "  Myfi  a  roddais 
iddynt  hwy  dy  air  di ;  a'r  byd  a'u  casaodd  hwynt,  oblegid 
nad  ydynt  o'r  byd,  megis  nad  v/yf  finau  o'r  byd."  (loan 
xvii.  14.)  "Cav/ri  oodd  ar  y  ddaear  yn  y  dyddiau  hyny ;" 
Uanwer  ein  heghvysi  â'u  cyffslyb.     Amen. 


PREGETH     XII^ 


LLYFR      DUW. 


'Ceisiwch  allan  o  lyfr  yr  Arglwydd,  a  darllenwch ;  ni  phalla  un  o 
hyn,  ni  bydd  un  heb  ei  gymar ;  canys  fy  ngenau,  efe  a  orchymyn- 
odd,  a'i  yspryd,  efe  a'u  casglodd  hwynt. " — Esaiah  xxxiv.  i6. 

Dyma  y  peth  cyntaf  oU  a  gais  Awdwr  y  llyfr  gan  y  rhai 
oU  y  mae  ei  lyfr  ganddynt  i  wneyd  âg  ef,  ceisio  allan  o  hono, 
di  ddarllen,  "A'r  neb  a  ddarlleno,  ystyried."  Y  mae  y  gen- 
adwri  hon  at  yr  holl  genhedloedd — "  y  ddaear  a'r  oU  sydd 
ynddo,  y  byd  a'i  hoU  gnwd  "  o  ddynion.  Y  mae  Efe  wedi 
amcanu  i'w  lyfr  fod  yn  feddiant  cyíîredinol  pawb  oll.  Ai 
i'r  luddewon  y  mae  efe  yn  llyfr  yn  unig?  Onid  yw  i'r  Cen- 
hedloedd  hefyd?  "Yn  wir,  y  mae  efe  i'r  Cenhedloedd 
hefyd."  Megis  nad  yw  Efe  ei  hun  yn  Dduw  "  i'r  luddewon 
yn  unig,  ond  i'r  Cenhedloedd  hefyd;"  felly  ei  lyfr  yr  un 
modd.  "I'r  luddew  yn  gyntaf,  ac  i'r  Groegwr  hefyd." 
Nid  ychwaith  i  ryw  ddosbarth  nac  urdd  neillduol  o  ddyn- 
ion  ar  wahan  oddiwrth  ereill,  fel  y  myn  y  dwyll-oífeiriad- 
aeth  Rufeinig  ei  gadw  iddi  hi  ei  hun,  a'i  guddio  a'i  gadw 
oddiwrth  y  werin.  Y  mae  Ueferydd  awdwr  y  llyfr  yn  gryf 
ac  yn  groch  yn  erbyn  y  syniad  yna,  felly  y  testyn,  "Ceis- 
iwch  allan  o  lyfr  yr  Arglwydd,  a  darllenwch,"  medd  efe 
wrth  yr  holl  genhedloedd,  pawb  oll  yn  gyíîredinol,  a  phob 
dyn  yn  neiUduol.  Yn  gystal  gwreng  a  boneddwr,  cyfoethog 
a  thlawd,  hen  ac  ieuanc,  Uên  a  Ueyg,  "Ceisiwch  aUan  o  lyfr 
yr  Arglwydd,  a  darUenwch." 


Uyfr  Duw.  1Ô7 

Y  tro  o'r  blaen,  ceisiwyd  sylwi  ar  un  yn  arbeng  o'r  prof- 
ion  sicr  o  ddwyfoldeb  y  llyfr,  mai  llyfr  yr  Arglwydd  mewn 
gwirionedd  ydyw — sef  y  rhagfynegiadau  lawer  am  ddig- 
wyddiadau  a  ddeuent  yn  yr  amser  dyfodol  a  geir  ynddo, 
a'r  tystiolaethau  sicr  a  gawn  mewn  hanesyddiaeth,  hên  a 
diweddar,  am  gyflawniad  eglur,  llythyrenol,  lluaws  mawr  o'r 
rhagfynegiadau  hyny;  fod  y  íîeithiau  sicr  ac  anwadadwy 
hyn  yn  arwain  yn  anocheladwy  i'r  gred  yn  modoliaeth  unig 
wir,  bywiol,  personol,  Hollwybodol,  a  thragwyddol  Dduw,  a 
bod  y  llyfr  sydd  yn  cynwys  y  rhagfynegiadau  wedi  dyfod 
trwy  ei  ysprydoliaeth  Ef.  Rhaid  y  rhydd  y  cyfryw  ffeith- 
iau  lawn  sicrwydd  deall  i'r  ymofynydd  gonest  am  y  gwir- 
ionedd  ar  y  mater  hwn ;  prawf  er  argyhoeddiad  rheswm  a 
deall  dyn  yw  hwn.  Gall  yr  argyhoeddiad  hwn,  yn  y  rhes- 
wm  a'r  deall,  adael  ei  galon  heb  wneyd  fawr  o  effaith  nac 
argraff  arni,  a'r  fuchedd  yr  un  modd.  Y  mae  proíìon  i'w 
cael  o'i  ddwyfol  yspr)'dohaeth  yn  y  llyfr  ei  hun,  yn  anni- 
bynol  ar  bob  peth  tu  allan  iddo,  megis  cyflawniad  ei  broff- 
wydoliaethau,  &c. ;  profion  o'i  ysprydoliaeth  Ef  yn  yspryd  a 
chalon  y  dyn,  y  goleuni  sydd  yn  "goleuo  llygaid"  y  meddwl, 
"yn  troi  yr  enaid,"  ac  "yn  llawenhau  y  galon,"  ac  yn  ei 
sancteiddio.  "  Ceisiwch  allan  o  Iyfr  yr  Arglwydd,"  darllen- 
wch  a  chwiliwch  am  yr  adnabyddiaeth  a'r  profion  hyn. 
Ond  ni  chaf  fyned  yn  mhellach  yn  y  ffordd  yna  yn  awr, 
ond  cynygiaf  ychydig  sylwadauj[cy ffredinol  ar  y  llyfr : 

I.  Llyfr  yr  Arglwydd  I  Ddyn  yw.  Ni  anrhegodd 
y  Duw  mawr  un  creadur,  y  gwyddom  ni  am  dano,  â  Ilyfr 
ond  dyn;  ac  y  mâe  hon  yn  ystyriaeth  y  dylai  dyn  ei 
chymeryd  at  ei  galon ;  a'r  caredigrwydd  mwyaf,  ond  rhoddi 
ei  Fab  drosto,  oedd  rhoddi  y  llyfr  sydd  yn  tystiolaethu  am 
ei  Fab  iddo.  Y  mae  yn  wir  nad  allai  un  creadur,  yn  mysg 
yr  hoU  amrywiaethau  o  greaduriaid  sydd  o'n  hamgylch, 
wneyd  dim  â  llyfr,  pe  rhoddasid  Ilyfr  iddynt,     "Ni  fcdraf 


i88  Eoheleth. 

ar  lyfr,"  ydyw  iaith  natur  pob  creadur  sydd  yn  ehedeg  yn 
yr  awyr,  sydd  yn  byw  ac  yn  rhodio  ar  y  ddaear,  ac  ar  y 
sydd  yn  cartrefu  yn  ei  phriddellau,  neu  yn  nofìo  yn  ei  mor- 
oedd  a'i  hafonydd,  **  pob  natur  gwylltfilod,  ac  adar,  ac  ym- 
lusgiaid,  a'r  pethau  yn  y  môr,  a  ddofir  ac  a  ddofwyd  gan 
natur  ddyrio!."  (lago  iii.  7.)  Ac  y  mae  dyn  yn  gallu 
dysgu  llawer  o  ryw  bethau  i'r  gwylUfilod  a'r  anifeiliaid,  a 
rhai  pysgod  hefyd,  y  mae  efe  yn  eu  dal  a'u  dofi ;  ond  ni 
allodd  ddysgu  dim  i'r  un  o  honynt  erioed  drwy  gyfrwng 
Ilyfr.  Gall  ef  gymeryd  ei  lyfr  yn  ei  law,  a'i  agor  o'u  blaen, 
a  darllen  o  hono,  a'u  cyfarch  hwy  âg  un  o  ymadroddion  ei 
lyfr,  gan  ddywedyd,  "  Rhyngoch  chwi  a  minau  y  sicrhawyd 
gagendor  mawr."  Ni  elli  di,  y  mwnci,  y  myn  rhai  ddarfod 
i  ni,  ddynion,  hanu  o  honot,  dramwy  yma  ataf  fi,  na  minau 
dramwy  yna  atat  ti.  Na,  y  mae  fy  Uyfr  i  yn  Uyfr  bythol 
seliedig  i  ti. 

Nid  oes  angen  llyfr  ar  angelion,  y  maent  hwy  yn  byw 
yn  ngoleuni  yr  orsedd  dragwyddol,  "  yn  gwrando  ar  lefer- 
ydd  ei  air  Ef,"  yn  uniongyrchol  o'i  enau  Ef  ei  Hun.  Bu 
rhai  o  honynt  yn  wasanaethgar  iawn  fel  cenadau  i  hysbysu 
dirgelwch  yr  ewyllys  ddwyfol  i  rai  o'r  dynion  sanctaidd  pan 
oeddynt  hwy  yn  llefaru  ac  yn  ysgrifenu  y  gair  dadguddiedig, 
megis  Daniel  a  Zecharia  ac  loan;  ond  cawsant  dâl  da  am 
eu  gwaith,  canys  "  Ar  yr  hyn  bethau  y  mae'r  angelion  yn 
chwenych  edrych,"  ac  y  mae  iddynt  gyflawn  groesaw  i 
edrych  ar,  a  rhyfeddu  a  mwynhau  pethau  ein  Ilyfr  ni ;  gall- 
ant  sugno  cymaint  ag  a  allo  eu  hamgyffredion  cryfion  allan 
o  hono,  y  mae  ynddo  ddigon  i  ni  ac  iddynt  hwythau;  ond 
ein  llyfr  ni  ydyw. 

II.  LlYFR  YR  ArGWYDD  I  DDYN,  YN  YR  HWN  Y  MAE 

Efe  yn  cyfarfod  ac  yn  ateb  yr  holl  ymofynion  sydd 
yn  ymgyfodi  o  ddyfnderau  natur  dyn  fel  creadur 

RHESYMOL   A   MEDDYLGAR. 


Uyfr  Duw.  189 

I.  Yr  ymofyniad  am  Dduw  sydd  ynddo  fel  elfen  wreiddiol 
a  hanfodol.  "Ar  lun  a  delw  Duw  y  crewyd  ef,"  medd  tyst- 
iolaeth  y  llyfr  am  dano ;  ac  y  mae  hoU  hanes  y  creadur  yn 
profì  gwirionedd  y  dystiolaeth  hono.  Byth  wedi  iddo  golli 
y  wybodaeth  a'r  adnabyddiaeth  o'r  Hwn  a'i  gwnaeth,  hanes 
creadur  yn  Uafurio,  yn  ymbosni,  ac  yn  ymbalfalu  i  geisio 
cael  gafael  ar  Dduw  ydy w  ei  hanes  ef  yn  benaf  drwy  yr  holl 
genh^dlaethau.  Tybiwch  am  fòd  rhesymol  o  un  o  dalaethau 
llywodraath  y  B^enin  mawr,  un  anadnabyddus  o  hanes  dyn, 
yn  dyfod  gydag  ang-îl  adnabyddus  o'i  hanes  ef,  a  bod  y 
ddau  yn  ssfyll  uwchben  y  dàaear,  ac  yn  edrych  ar  y 
"llafur  blin  y  mae  meibion  dynion  yn  ymguro  ynddo;" 
gofynai  y  bôa  dieiLhr  i'w  an^cl-arweinydd,  "  Y  mae  y  creadur 
acw,  a  elwch  chwi  *  Y  dyn,'  yn  ymddangos  i  mi  yn  an- 
esmwyth  a  phryderus  iawn,  fel  pe  byddai  wedi  coUi  rhywbeth, 
yn  chwilio  am  dano  ac  yn  methu  ei  gael ;  yn  edrych  weith- 
iau  i  fyny  i'r  nef  uwch  ei  ben,  ac  weithiau  ar  y  ddaear  dan 
ei  draed ;  yn  ^roi  ei  olygon  ar  y  ddê  ac  ar  yr  aswy,  yn  ol  ac 
yn  mlaen  ;  beth  ywei  hanes  a'i  sefyllfa  ef  ?"  "  Wel,"  atebai 
yr  angel,  "  creadur  wedi  cael  coUed  fawr  yn  wir  y w  hwnacw, 
wedi  colli  Duw  y  mae  efe !  Crewyd  ef  ar  ddelw  Duw,  i 
gymdeithasu  ag  Ef,  a'i  fwynhau  ac  ymhyfrydu  ynddo. 
Hudodd  gelyn  ef  i  droseddu,  digiodd  ei  Greawdwr,  ac  aeth 
yntau  ar  gyfeiUorn  oddiwrth  Dduw,  a  theimla  eisieu  o'i  fewn 
nad  oes  dim  a  ddichon  ei  ddiwallu  ond  y  Duw  a  goUodd, 
ac  ymbalfalu  am  dano  Ef  y  mae'r  truan,  ac  yn  methu  ei 
gael  Ef." 

Do,  ymbalfalodd  am  dano  Ef  o  genhedlaeth  i  genhedl- 
aeth,  am  filoedd  o  flynyddoedd ;  ymbalfalodd  am  dano  Ef 
drwy  y  ffurfafen,  yn  mysg  heuliau  a  sêr ;  gwnaeth  dduw  o 
bob  un  o  honynt ;  disgynodd  yn  ol  i'r  ddaear,  a  cheisiodd 
wneyd  duw  o  bob  gwrthddrych  o'i  amgylch,  ac  wcdi'r  cwbl, 
y  mae  efe  "  heb  Dduw  yn  y  byd : "    cyneuodd  ci  dân,  a 


190  Koheleth. 

thoddodd  yr  aur,  yr  arian,  a'r  pres,  i  wneyd  duw  toddedig  o 
bob  un  o'r  meteloedd  hyny ;  gwnaeth  dduwiau  cerfiedig  yn 
ddirtf,  o'r  graig  a'r  mynor,  aeth  i'r  goedwig  gyda'i  fwyell  i 
"geisio  iddo  bren  ni  phydra,"  i  wneyd  duw  o  hono :  ac  wedi 
yspeilio  y  nefoedd  a'r  ddaear  o'u  hoU  wrthddrychau,  a 
gweithio  allan  hoU  adnoddau  ei  ddyfais,  a'i  ddychymyg,  a'i 
gelfyddyd  er  diwallu  ei  angen  a'i  awyddfryd  am  Dduw, 
"  Sychedig  y w  ei  enaid  am  Dduw  "  wedi'r  cwbl.  Y  mae  y 
rhywbeth  byw  hwnw,  a  elwir  yn  yspryd,  sydd  o'i  fewn,  "  Yh 
gwaeddi  am  Dduw  by w "  o  hyd :  y  mae  y  galluoedd  a'r 
cymwysderau  sydd  ynddo  i  ymwneyd  â  Duw,  i'w  addoli  a'i 
fwynhau,  o  hyd  yn  ymofyn  am  wrthddrych  cyfaddas  i'r 
galluoedd  hyny  i  weithredu  arno,  ac  y  mae  ei  holl  ymchwil- 
iadau  drwy  yr  oesau,  am  hwnw,  wedi  troi  yn  fethiant.  Yr 
ateb  a  rydd  "y  nefoedd  a'r  ddaear,  a'u  hoU  lu  hwynt"  iddo 
ydyw,  "Nid  nyni,  a  dodi  yr  oU  o  honom  yn  nghyd,  yw  Efe, 
yr  hwn  wyt  yn  ymofyn  am  dano."  Trödd  yr  hoU  ymchwilio 
a'r  "ymbalfalu  am  dano  Ef"  drwy  yr  oesau,  yn  fethiant  a 
siomedigaeth.  "  Ofer  fuant  yn  eu  rhesymau,  a'u  calon  an- 
neallus  hwynt  a  dywyllwyd."  (Rhuf  i.  21.)  Edrychwch  ar 
y  dyn  yn  y  portreiad  a  rydd  Esaia  0  hono.  "  Pwy  a  luniai 
dduw,  neu  a  fwriai  ddelw  gerfiedig,  heb  wneuthur  dim  llês  ? 
Y  ^ôf  â'r  efail  a  weithia  yn  y  glô,  ac  a'i  Uunia  â  morthwyUon ; 
ac  á  nerth  ei  fraich  y  gweithia  efe  hi ;  newynog  yw  hefyd, 
a'i  nerth  a  balla ;  nid  ŷf  ddwfr,  ac  y  mae  yn  dififygio.  Y 
saer  pren  a  estyn  Hnyn ;  efe  a'i  llunia  hi  wrth  linyn  coch ; 
efe  a'i  cymwysa  hi  â  bwyill,  ac  a'i  gweithia  hi  wrth  gwmpas, 
ac  a'i  gwna  yn  ol  delw  dyn,  fel  prydferthwch  dyn,  i  aros 
mewn  tŷ.  Efe  a  dỳr  iddo  gedrwydd,  ac  a  gymer  y  cypres- 
wydden  a'r  dderwen,  ac  a  ymegnîa  yn  mysg  prenau  y  coed; 
efe  a  blana  onen,  a'r  gwlaw  a'i  maetha.  Yna  bydd  i  ddyn 
gyneu  tân  :  canys  efe  a  gymer  o  honi,  ac  a  ymdwymna ;  îe, 
efe  a'i  Uysg,  ac  a  boba  fara;  gwna  hefyd  dduw,  ac  a'i 


llyfr  Duw.  191 

haddola  ef ;  gwna  ef  yn  ddelw  gerfiedig,  ac  a  ymgryma  iddo. 
Rhan  o  hono  a  lysg  efe  yn  tân ;  wrth  ran  o  hono  y  bwyty 
gfg,  y  rhostia  rost,  fel  y  diwaller  ef :  efe  a  ymdwymna  hefyd, 
ac  a  ddywed,  Aha,  ymdwymnais,  gwelais  dân.  A'r  rhan 
arall  yn  dduw  y  gwna,  yn  ddelw  gerfiedig  iddo ;  efe  a  yra- 
gryma  iddo,  ac  a'i  haddola,  ac  a  weddia  arno,  ac  a  ddywed, 
Gwared  fi,  canys  fy  nuw  ydwyt.  Ni  wyddant,  ac  ni  ddeall- 
•ant;  canys  Duw  a  gauodd  eu  llygaid  rhag  gẃeled,  a'u 
calonau  rhag  deall.  le,  ni  feddwl  neb  yn  ei  galon,  îe,  nid 
oes  wybodaeth  na  deall  i  ddywedyd,  Llosgais  ran  o  hono  yn 
tân,  ac  ar  ei  farwor  y  pobais  fara,  y  rhostiais  gtg,  ac  y  bwyt- 
eais ;  ac  a  wnaf  fi  y  rhan  arall  yn  ffieidd-beth  ?  a  ymgrymaf 
i  foncyff  o  bren  ?  Ymborth  ar  ludw  y  mae ;  calon  siomedig 
a'i  gẃ'yr-drödd  ef,  fel  na  waredo  ei  enaid,  ac  na  ddywedo, 
Onid  oes  celwydd  yn  fy  neheulaw?"     (Esa.  xliv,  10-20.) 

le,  "Ymborthi  ar  ludw"  yr  oedd  holl  genhedloedd  y  byd, 
ond  un  genedl,  yn  nyddiau  y  proffwyd ;  ac  "ymborthi  ar 
ludw "  y  mae  llawer  o  genhedloedd  eto  yn  y  dyddiau  hyn, 
ac  y  buasem  ninau  hefyd,  pe  buasem  wedi  ein  gadael  i  ni 
ein  hunain.  Goleuni  ac  addysg  yr  hên  lyfr  a  wnaeth  y 
rhagor  rhyngom  ni  ac  ereill ;  ac  eto,  nid  oedd  Duw  wedi 
"Gadael  ei  hun  yn  ddi-dyst"  yn  mhlith  y  cenhedloedd  hyny 
ychwaith,  "Gan  wneuthur  daioni  iddynt,  a  rhoddi  gwlaw 
o'r  nefoedd,  a  thymorau  ffrwythlawn,  a  llenwi  eu  calonau  â 
lluniaeth  ac  a  Ilawenydd,"  fel  nad  oedd  "  Efe  yn  ddiau  neb- 
pell  oddiwrth  bob  un  o  honynt."  (Act  xiv.  7,  a  xvii.  19.) 
Tra  yr  oedd  Efe  yn  "  mynegi  ei  eiriau  i  Jacob,  ei  ddeddfau 
a'i  famedigaethau  i  Israel"  (Salm  cxlvii.  19,),  yn  Ilefaru 
wrthynt  hwy  am  dano  ei  Hun,  yn  ei  air  trwy  Moses  a'r 
prophwydi,  yr  oedd  yn  Uefaru  wrth  y  cenhedloedd  hefyd  yn 
ngweinidogaeth  ei  ragluniaeth  gyffredinol,  fel  yr  oedd  Efe 
ei  Hun  yn  agos  atynt,  yn  eu  hymyl,  pan  oeddynt  "yn 
ymbalfalu  ara  dano  Ef."    Ac  nid  hyny  yn  unig,  yr  oedd  y 


192  Koheleth, 

cenhedloedd,  i  fesur,  yn  gyd-gyfranogion  âg  Israel  o  fan- 
teision  gwybodaeth  am  dano,  drwy  weinidogaeth  oruwch- 
naturiol  y  gwyrthiau  a'r  rhyfeddodau  gogoneddus  ac 
ofnadwy  yr  oedd  Efe  yn  eu  gwneuthur,  "yn  ngwydd  yr 
holl  genhedloedd."  "  Canys  y  mae'r  ysgrythyr  yn  dywedyd 
wrth  Pharaoh,  I  hyn  yma  y'th  gyfodais  di,  fel  y  dangoswn 
fy  ngallu  ynot  ti,  ac  fel  y  dadgenid  fy  enw  trwy  yr  hoU 
ddaear."  ,  (Rhuf  ix.  17.)  Nid  yn  unig  er  mwyn  gwaredu 
ei  bobl  allan  o'r  Aifft  y  dangosodd  Duw  ei  allu  yn  Pharaoh, 
ond  gyda  hyny,  er  datguddio  ei  enw  mawr  i'r  cenhedloedd 
o  amgylch.  "  Y  bobloedd  a  glywant  ac  a  ofnant;  dolur  a 
ddeil  breswylwyr  Palestina.  Yna  syna  ar  dduciaid  Edom ; 
cedyrn  hyrddod  Moab,  dychryn  a'u  deil  hwynt :  hoU  bres- 
wylwyr  Canaan  a  doddant  ymaith."  (Exod.  xv.  14,  15.) 
Aeth  hanes  rhyfeddodau  yr  Aifft,  "Y  pethau  mawrion  yn 
nhir  Ham,"  y  pethau  ofnadwy  yn  y  Môr  Coch  ac  yn  yr 
anialwch,  trwy  yr  hoU  fyd  adnabyddus,  er  argyhoeddiad  i'r 
cenhedloedd  mai  Duw  Israel  oedd  yr  unig  wir  Dduw,  ac  y 
dygid  hwynt  i  ofni  ger  ei  fron  ac  i'w  addoli.  Effeithiodd  y 
weinidogaeth  hon  ar  Rahab  y  butain,  yn  Jerico,  er  ei  dy- 
chwehad  at  Dduw  Israel,  ac  y  daeth  yn  bendefiges  yn  mysg 
"pendefigion  ei  bobl  Ef."  Felly,  nid  oedd  y  cenhedloedd 
yn  yr  oesau  hyny,  wedi  eu  gadael  yn  hollol  i  "  ymbalfalu 
am  dano  Ef "  dan  weinidogaeth  natur  a  rhagluniaeth ;  yr 
oedd  flflachiadau  o  oleuni  goruwchnaturiol  yn  tywynu  yn 
fynych  arnynt  "  Allan  o  Sîon,  perffeithrwydd  tegwch ; "  ac 
â  hyn  y  cytuna  geiriau  Solomon  yn  ei  weddi  ar  gysegriad  y 
deml :  "Ac  am  y  dieithr-ddyn  hefyd,  ni  byddo  o'th  bobl 
Israel,  ond  dyfod  o  hono  o  wlad  bell,  er  mwyn  dy  enw; 
canys  clywant  am  dy  enw  mawr  Di,  a'th  law  gref,  a'th 
fraich  estynedig,  pan  ddel  a  gweddio  tua'r  tŷ  hwn :  Gwrando 
Di  yn  y  nefoedd,  mangre  dy  breswylfod,  a  gwna  yn  ol  yr 
hyn  oU  ar  a  lefo  y  dieithr-ddyn  arnat  am  dano :  fel  yr 


Llyfr  Duw.  193 

adwaeno  holl  bobl  y  ddaear  dy  enw,  fel  y  mae  dy  bobl  Israel, 
ac  y  gwypont  mai  ar  dy  enw  Di  y  gelwir  y  ty  hwn  a  adeiled- 
aisi."    (i  Bren.  viii.  41-43.)    Yr  oedd  cenedl  Israel  yn  neill- 
duedig  o  bwrpas  i  gael  ei  dysgu  yn  athrawiaeth  y  gair  dad- 
guddiedig  am  Dduw,  i  fod  yn  dyst  drosto  Ef  yn  erbyn 
eilunod,  ac  eilun-addoliaeth  y  cenhedloedd  ereiU;  a  gweini- 
dogaeth  y  gwyrthiau  a'r  rhyfeddodau  oedd  yn  cael  eu  cyf- 
lawni  ynddi  hi  yn  cael  eu  taenu  yn  y  sôn  am  danynt  yn 
tnysg  yr  holl  genhedloedd,  fel  y  delent  ati  i  gael  eu  dysgu 
ganddi,  yn  neddfau  a  barnedigaethau  ei  Duw  yn  ei  air 
ysgrifenedig.     Felly,  nid  i'r  luddewon  yn  unig  yr  oedd  Efe 
yn  Dduw  dan  oruchwyliaeth  yr  hên  gyfamod,  ond  i'r  cen- 
hedloedd  hefyd.      Y  dieithr-ddyn  a  ddelai  o  wlad  bell,  wedi 
clywed  am  enw  mawr  Duw  Israel,  i  ymofyn  am  ei  adnabod 
Ef,  ac  i  weddîo  arno,  yr  oedd  hwnw  i  gael  ei  dderbyn  a'i 
groesawi  i  fod  yn  gyd-gyfranog  yn  holl  ragorfreintiau  y 
genedl  etholedig.      Yr  oedd  y  cenhedloedd,  felly,  yn  yr 
oesau  hyny,  yn  ddeiHaid  gweinidogaeth   yr  adferiad,   yn 
gystal  â'r  luddewon,  ond  nid  i'r  un  graddau;   ac  mae  y 
geiriau  a  gofFawyd  o  weddi  Solomon  yn  dangos  ei  fod  ef 
wedi  deall  hyny;  dan  lewyrch  goleuni  yr  yspr)doliaeth  a 
dy wynai  ar  ei  feddwl  ar  y  pryd ;  peth  nad  oedd  yr  apostol 
Petr  ei  hun  wedi  ei  ddeall,  nes  y  canfu  ac  y  dysgodd  ef  yn 
ngoleuni  yr  un  yspryd  yn  nhŷ  Cornelius  (Act.  x.  34);  a 
rhaid  i  mi  addef  wrthych,  fy  ngwrandawyr,  na  welais  inau 
mo'r   gwirionedd   mawr   hwn   yn   y   goleuni   y  ceisiais   ei 
ddangos  i  chwi  hyd  o  fewn  ychydig  ddyddiau  yn  ol;  ac  yr 
oeddwn,  yn  yr  olwg  gyntaf  a  gefais  amo,  yn  synu  ataf  fy 
hun  fy  mod  wedi  byw  yn  agos  i  bcdwar  ugain  mfynedd  heb 
weled  gwirionedd  mor  syml,  ac  eglur,  a  gogoneddus  yn  yr 
ysgrythyrau  fel  yr  ymddengys  i  mi  yn  awr  ei  fod.    Teimlwn 
lcl  y  pregethwr,  pan  y  dywed  iddo  weled  y  "doethineb  hyn 
dan  haul,  a'i  bod  yn  fawr  ganddo  ef,  sef  y  ddinas  fechan  ac 

13 


194  Roheleth. 

ynddi  ychydig  wŷr,  y  daethai  brenin  mawr  yn  ei  herbyn  hi, 
ond  y  caed  ynddi  ẃr  tlawd  doeth,  yr  hwn  a  waredodd  y 
ddinas  hono  â'i  ddoethineb,  ond  na  chofiodd  neb  y  gŵr 
tlawd  hwnw.  Yna  dywedais,"  medd  ef,  "  Gwell  yw  doethineb 
na  nerth ;  er  hyny,  dirmygir  doethineb  y  tlawd."  (Preg.  ix. 
13-16.)  Felly  yr  oedd  yr  olwg  yma  ar  oruchwyhaethau  y 
Brenin  mawr  tuag  at  y  cenhedloedd  gynt,  yn  eu  gwisgo  â 
gwedd  newydd  a  hawddgarach  nac  y  gwelsom  hwynt  erioed 
o'r  blaen,  ac  yn  peri  i  mi  feithrin  gobaith  cryfach  fod  tyrfa 
fawr  o'r  cenhedloedd  hyny  wedi  eu  dychwelyd  a'u  hachub 
drwy  y  weinidogaeth  y  cyfeiriwyd  ati,  o'r  hon  yr  oedd  Rahab 
y  butain  yn  ysgub  y  blaenffrwyth. 

Yn  ymgnawdohad  y  Mab,  yr  "Emanuel,  Duw  gyda  ni," 
y  daeth  Duw  atom  ni  yn  bersonol  i'w  ddadguddio  ei  Hun  i 
ni,  "  Ni  welodd  neb  Dduw  erioed ;  yr  Unig-anedig  Fab,  yr 
hwn  sydd  yn  mynwes  y  Tad,  hwnw  a'i  hysbysodd  Ef,"  mewn 
modd  nad  oedd  wedi  ei  hysbysu  cyn  hyny.  "Disgleirdeb 
gogoniant"  y  Tad,  "Gwir  lun  ei  berson  Ef,"  a  "hoU  gyflawn- 
der  y  Duwdod  yn  preswylio  yn  gorfforol  ynddo,"  wedi  dyfod 
i  "drigo  yn  ein  pUth  ni."  Y  neb  a'i  gwelodd  Ef,  "a  welodd 
y  Tad."  Y  mae  holl  ymofynion  natur  dynam  Dduw  byw, 
tragwyddol,  fel  gwrthddrych  addohad,  yn  cael  eu  hateb  yn 
gyflawn  am  byth  ynddo  Ef.  "Gogoniant  Duw  yn  wyneb 
lesu  Grist"  ydyw,  a  gair  y  llyfr  ydyw  y  drych  i  weled  y 
gogoniant  hwnw  ynddo. 

Ond  y  mae  ymofyniad  arall  yn  codi  o  ddyfnder  trueni 
cyfliur  dyn  yn  ei  berthynas  â  Duw.  Mae'r  dyn  yn  euog  dan 
gollfarn  y  ddeddf  gyfiawn  a  droseddodd,  a,  "  Pa  fodd  y 
cyfiawnheir  dyn  gyda  Duw  ?  "  Os  na  ellir  ateb  y  gofyniad 
yna,  trugaredd  â'r  truan  ddyn  fyddai  ei  adael  yn  ei  dywyll- 
wch  am  Dduw,  tra  y  caffo  fyw.  Dwyn  y  creadur  euog  i 
adnabod  y  Duw  cyfiawn,  fyddai  bwrw  y  soflyn  sŷch  i'r  llosg- 
feydd   tragwyddol.      Gofyner   y  cwestiwn  yna  i'r  nefoedd 


Llyfr  Duw.  195 

"sydd  yn  datgan  gogoniant  Duw,  a'r  ífurfafen  sydd  yn 
mynegi  gwaith  ei  ddwylaw  Ef,"  ac  y  maent  yn  fudion  byth 
uwch  ei  ben.  Os  gofynir  i'r  ddaear,  yr  hon  sydd  ganddi 
lawer  o  wybodaeth  am  Dduw  i'w  dysgu  i  ddyn,  ni  fedd 
hithau  un  gair  i'w  ddywedyd  mewn  atebiad  i'r  cwestiwn 
mawr.  Ond  trowch  i'r  hên  lyfr,  i  weled  a  oes  ganddo  ef 
ddim  i'w  ddywedyd  ar  bwnc  mawr  bywyd  y  byd  ?  Oes  y 
mae,  a  dyma  fater  mawr  ei  ddadguddiad ;  a  dyma  ei  dyst- 
iolaeth  eglur  a  phendant  ef  ar  y  mater  hwnw,  pan  y  mae 
'•'  pob  genau  wedi  ei  gau,  a'r  hoU  fyd  dan  farn  Duw — a  thrwy 
weithredoedd  y  ddeddf  ni  chyfiawnheir  un  cnawd  yn  ei  olwg 
Ef."  Y  mae  genau  y  llyfr  yn  agor  ac  yn  llefaru  gan  ddy- 
wedyd  :  "  Ac  yr  awr  hon  yr  egUirwyd  cyfiawnder  Duw  heb 
y  ddeddf,  wrth  gael  tystiolaeth  gan  y  ddeddf  a'r  proíîwydi ; 
sef  cyfiawnder  Duw,  yr  hwn  sydd  trwy  ífydd  lesu  Grist  i 
bawb,  ac  ar  bawb  a  gredant,  canys  nid  oes  gwahaniaeth ; 
canys  pawb  a  bechasant  ac  ydynt  yn  ol  am  ogoniant  Duw. 
A  hwy  wedi  eu  cyfiawnhau  yn  rhad  tr\vy  ei  ras  Ef,  trwy  y 
prynedigaeth  sydd  jtì  Nghrist  lesu  :  Yr  hwn  a  osododd 
Duw  yn  lawn,  trwy  fíydd  yn  ei  waed  Ef,  i  ddangos  ei  gyf- 
iawnder  Ef  trwy  faddeuant  y  ijechodau  a  wnaethid  o'r  blaen, 
trwy  ddioddefgarwch  Duw.  I  ddangos  ei  gyfiawnder  Ef  y 
pryd  hwn ;  fel  y  byddai  Efe  yn  gyfiawn,  ac  yn  cyfiawnhau 
y  neb  sydd  o  ffjdd  lesu."  (Rhuf  iii.  21-26.)  Drachefn,  y 
mae  y  llyfr  yn  dywedyd  fel  hyn  :  "Na  ddywed  yn  dy  galon, 
Pwy  a  esgyn  i'r  nef  ?  (hyny  yw,  dwyn  Crist  i  waered  oddi 
uchod)  Neu,  pwy  a  ddisgyn  i'r  dyfnder?  (hyny  yw,  dwyn 
Crist  drachefn  i  fynu  oddiwrth  y  meirw)  Eithr  pa  beth  y 
mae  Efe  yn  ei  ddywedyd  ?  Mae  y  gair  yn  agos  atat,  yn  dy 
enau  ac  yn  dy  galon :  hwn  yw  gair  y  fîydd,  yr  hwn  yr  ydym 
ni  yn  ei  bregethu ;  Mai  os  cyffesi  â'th  enau  yr  Arglwydd 
lesu,  a  chredu  yn  dy  galon  i  Dduw  ei  gyfodi  Ef  o  feirw, 
cadwedig  fyddi.    Canys  â'r  galon  y  credir  i  gyfiawnder,  ac 


igô  Roheleth. 

â'r  genau  y  cyffesir  i  iachawdwriaeth.     Oblegid  y  mae.yr 
ysgrythyr  yn  dywedyd,  Pwy  bynag  sydd  yn  credu  ynddo 
Ef,  ni  chywilyddir."    (Rhuf.  x.  6-ii.)     Dyna  fel  "y  mae  yr 
ysgrythyr  yn  dywedyd"  ar  y  mater  pwysfawrocaf  hwn;  "  A'r 
ysgrythyr  nis  gellir  ei  thori."      Y  mae  hi  yn  dywedyd  ei 
meddwl  mewn  geiriau  pendant  ac  eglur,  na  ellir  camgy- 
meryd  eu  hystyr,  ac  nid  fel  y  mae  geiriau  Actau  Seneddol 
yn  fynych,  yn  garnedd  o  dermau  dieithr,  fel  pe  byddent 
wedi  eu  gosod  wrth  eu  gilydd  o  bwrpas  i  "dywyllu  cyngor 
â  geiriau  heb  wybodaeth."     Y  mae  yr  ysgrythyr  yn  dwyn  y 
drefn  fawr  i'w  gyfiawnhau  at  yr  euog,  yn  nyfnder  ei  drueni, 
fel  y  mae,  gan  ei  gosod  yn  "  agos  iawn  ato,"  fel  y  gall  "  gy- 
meryd  gafael  ar  y  bywyd  tragwyddol;"    fel,  os  bydd  efe 
marw  yn  y  pwll,  y  bydd  ei  waed  ar  ei  ben  ei  hun,  oherwydd 
iddo  wrthod  bywyd.    Y  mae  Uawer  o  ymofynion  yn  codi  yn 
meddwl  dyn  yn  fynych,  oddiar  ysfa  am  wybod  y  pa  fodd  a'r 
paham  y  bu  fel  hyn  ac  fel  arall ;    ymofynion  na  welodd 
doethineb  anfeidrol  yn  ddoeth  ac  yn  dda  eu  hateb.     Bu 
llawer  o  ddadleu  ac  ymholi,  ac  ysgrifenu,  yn  nghylch  cwymp 
dyn.     Pa  fodd,  paham,  y  goddefwyd  i  Satan  ei  demtio  o 
gwbl?     Pa  fodd  y  darfu  i  ddyn  cyíìawn,  dilwgr,  gydsynio 
â'r  demtasiwn,  ac  yntau  wedi  cael  ei  rybuddio  o'r  canlyn- 
iadau  ?  &c.,  a  llawer  o'r  cyífelyb ;  ac  wedi  yr  holi  a'r  chwilio, 
yr  ysgrifenu  a'r  dadleu,  y  mae  y  mater  yn  aros  yn  yr  un 
dirgelwch  ag  yr  oedd  y  dydd  y  cwympodd  Adda,  ac  ni  wiw 
myned  i  chwilio  i  Lyfr  yr  Arglwydd  am  atebion  i'r  fath 
gwestiynau.     Dywed  y  llyfr  i'r  gelyn  dwyllo  y  dyn  cyntaf, 
ac  iddo  syrthio  dan  farn  marwolaeth;   bod  y  farwolaeth 
hono  a  ddaeth  drwy  drosedd  un  dyn,  wedi  dyfod  i  deymasu 
ar  bob  dyn ;  "Mai  yn  Adda  y  mae  pawb  yn  meirw,"  &c. 
Dyna  sylwedd  yr  hyn  a  ddywed  efe  ar  y  mater — y  modd  yr 
aeth  y  dyn  "a  wnaelh  Duw  yn  uniawn"  i  lawr  i  drueni  a 
marwolaeth    drwy  bechod.      Ond  os  gofynir  pa  fodd   yr 


Uyfr  Duw.  197 

adferir  ef  o'i  drueni,  " Pa fodd  y  cyfiawnheir  dyn  gyda  Duw?" 
efe  a  ddywed  hyny  yn  eglur  a  llawn.  Os  gofynir  pa  fodd 
yr  aeth  dyn  pur  a  sanctaidd  ar  ei  ben  i  bwU  halogrwydd  ac 
aflendid  o  flaen  yr  awel  gyntaf  o  brofedigaeth  a  anadlodd 
arno,  ni  rydd  un  ateb  i'r  cwestiwn,  ond  mai  felly  y  bu ;  ond 
os  gofynir  "  Pa  fodd  y  bydd  yr  hwn  a  aned  o  wraig  yn  lân? 
efe  a  ddywed  hyny,  gan  ddangos  y  "  Ffynon  a  agorwyd  i 
bechod  ac  aflendid  " — bod  "  gwaed  lesu  Grist,  ei  Fab  Ef,  yn 
glanhau  oddiwrth  bob  pechod." 

"  Mae  fiynon  ar  y  bryn 
A  ylch  yn  wỳn  a  glân, 
Bechodau  o  ryw  ffieiddia  erioed, 
Rifedi'r  tywod  mân. " 

Eto ;  Y  mae  "  Llyfr  yr  Arglwydd "  yn  cyfarfod  ac  yn 
ateb  cwestiwn  mawr  dynoliaeth  am  dani  ci  hun — y  cwestiwn 
hwnw,  "  Beth  fydd  i  ni  1"  A  ydy w  gyrfa  bodoliaeth  dyn 
yn  terfynu  yn  nherfyniad  gyrfa  ei  fywyd  ar  y  ddaear?  Am 
oleuni  ar  y  mater  pwysig  hwn  hefyd,  "  yr  ymofynodd  ac  y 
manwl  chwiliodd "  y  meddwl  dyool  yn  yr  hên  oesau.  Y 
mae  hoU  natur  dyn  mewn  gwrthryfel  erioed  yn  erbyn  y 
syniad  o  ddihanfodiad.  Wedi  i'r  meddwl  unwaith  gael 
gafael  ar  y  Myfi  hwnw  o'i  fewn,  nid  yw  am  goUi  ei  afael 
arno  byth.  Y  mae  yn  wir  ddarfod  i  rai  o'r  hên  athrawon 
paganaidd  lafurio  i  geisio  dysgu  yr  athrawiaeth  o  ddihan- 
fodiad  bodoliaeth  dyn  yn  angeu,  a  bod  rhai  athrawon 
Cristionogol,  yn  Lloegr  ac  America,  a  gwledydd  ereiU,  yn 
y  dyddiau  hyn,  yn  dysgu  y  bydd  i'r  annuwiol  gael  ei  ddileu 
o  fodoliaeth  wedi  yr  elo  drwy  ryw  dymor  o  gosp  yn  y  byd 
arall,  a  llafuriant  yn  gaied  i  geisio  cael  gan  yr  ysgrythyr  i 
gefnogi  eu  pwnc ;  ond  yn  hoUol  ofer,  dybiwn  ni.  Ac  nid 
hyny  yn  unig ;  dywed  ein  hathronwyr,  yn  gyffredin,  bod 
hoU  naturiaeth  yn  wrthwynebus  i'r  syniad  angenfìlaidd  hwn 


198  Koheleth, 

— nad  oes  un  ithin  o  fater  a  ddygwyd  i  fodoliaeth  wedi  ei 
ddifodi  erioed,  er  myned  drwy  lawer  o  gyfnewidiadau ;  ac 
a  ydyw  y  Myfi,  yr  uchaf  a'r  penaf  yn  ngraddfa  bodoliaeth, 
i  gael  ei  ddileu,  neu  i  ymgolli  mewn  diddymdra  ?  **  Nag 
ydyw,"  yw  lleferydd  natur  a  dadguddiad,  er  na  ddywed 
natur,  yn  wir,  ddim  yn  bendant  ac  eglur  ar  y  mater.  Bu 
llawer  o  ddoethion  Groeg  a  Rhufain,  a  gwledydd  y  Dwyrain 
o'u  blaen  hwy,  megis  yn  curo  lawer  gwaith  wrth  byrth 
marwolaeth,  ac  fel  yn  gofyn  i'r  anweledig  o'r  tu  draw  iddynt, 
"  A  oes  yna  bobol  ? "  ac  fel  yn  gwrando  am  ateb ;  ond  yn 
gorfod  troi  yn  ol  heb  ei  gael.  Pan  y  gofynai  ei  ddisgyblion 
pryderus  i'w  doethwr,  "  A  agorwyd  pyrth  marwolaeth  i  ti  ? 
ac  a  welaist  ti  byrth  cysgod  angeu?  a  oes  byd  a  bywyd  y  tu 
draw  i'r  pyrth  hyny  ?  a  oes  gobaith  i  ni  gael  gweled  eto  ein 
perthynasau  anwyl  a'n  cyfeillion  hoff  a  gollasom?"  Nid 
oedd  gan  y  doethwr  ddim  i'w  ddywedyd  ond  yn  unig  y 
gallent  obeithio  fod  y  cyfryw  sefyllfa  yr  ochr  draw  i  angeu, 
a  bod  eu  hanwyhaid  yn  aros  am  danynt  yn  y  sefyllfa 
hono.  Ond  beth  a  ddywed  y  llyfr,  yr  ysgrythyr,  ar  y 
pwnc?  Hi  a  lefara  arno  yn  eglur  a  phenderfynol,  heb  nac 
os  nac  fe  ddichon,  bod  y  dyn  i  fyw  byth,  bod  byd  yn  ei 
aros,  lle  nas  gall  ei  breswylwyr  farw  mwyach.  Awgrymu  ac 
arwyddo  y  peth  yn  **  Uin  ar  lin,  ychydig  yma  ac  ychydig 
acw,"  y  mae  hi  am  dymor.  Nid  oes  yn  Moses  a'r  proíTwydi 
"weledigaeth  eglur"  iawn  ar  y  mater,  ond  digon  i  ffydd  ym- 
aflyd  ynddo,  ac  y  mae  yn  eithaf  amlwg  fod  anfarwoldeb  yn 
bwnc  credo  yr  hên  batriarchiaid  a'r  proffwydi.  Cyfeiria  yr 
apostol,  yn  yr  unfed  bennod  ar  ddeg  o'r  epistol  at  yr  Heb- 
reaid,  at  ry w  ymadroddion  a  ddywedasai  Abraham  a  Jacob, 
eu  bod  yn  "dangos  yn  eglur"  eu  bod  hwy  yn  "ceisio 
gwlad  well,  hyny  ydyw,  un  nefol,"  ac  o  herwydd  hyny  nad 
oedd  "  cywilydd  gan  Dduw  ei  alw  yn  Dduw  iddynt,"  gan  ei 
fod  wedi  parotoi  y  gyfryw  sefyllfa  ar  eu  cyfer  ag  oeddynt  yn 


Llyfr  Duw.  199 

ddymuno.  Ond  yn  "nghyflawnder  yr  amser,"  cyfododd 
"haul  y  cyfiawnder"  ar  y  byd,  a  "dygodd  fywyd  ac  an- 
llygredigaeth  i  oleuni  trwy  yr  efengyl."  Gwelodd  Ef  "byrth 
cysgod  angeu;"  agorwyd  "pyrth  marwolaeth "  iddo ;  aeth 
trwyddynt,  a  dychwelodd  trwyddynt  yn  ol  ag  agoriadau  y 
pyrth  yn  ei  law.  Rhoddodd  Ef,  nid  yn  unig  oleuni  a  sicr- 
wydd  am  anfarwoldeb  yr  enaid  a  byd  arall,  ac  ar  sefyllfa  o 
wobr  a  chosp  yn  y  byd  hwnw,  "  yn  ol  yr  hyn  a  wnaethpwyd 
yn  y  corff",  pa  un  bynag  fyddo  ai  da  ai  drwg,"  ond  hefyd 
sicrhaodd  y  bydd  i  "bawb  a'r  sydd  yn  y  beddau  glywed  ei 
leferydd  Ef"  ryw  ddiwrnod,  ac  y  "deuant  allan,  y  rhai  a 
wnaethant  dda  i  adgyfodiad  bywyd,  ond  y  rhai  a  wnaethant 
ddrwg  i  adgyfodiad  barn;"'  peth  nad  oedd  dynoliaeth  erioed, 
o  honi  ei  hun,  wedi  meddwl  na  dychymygu  am  dano,  ac  na 
wnaethai  byth.  Yr  hên  lyfr  sydd  "yn  gosod  terfyn  ar  dy- 
wyllwch,  ac  yn  chwilio  allan  bob  perffeithrwydd ;  hyd  yn 
nod  meini  tywyllwch  a  chysgod  angeu ;"  îe,  un  rhyfedd 
wyt  ti,  yr  hên  lyfr,  "  Rhyfedd  yw  dy  dystiolaethau,"  "  Dyfn- 
der  mawr  y w  dy  farnedigaethau,"  "  Fel  mynyddoedd  cedyrn 
mae  dy  gyfiawnder,"  "  Mawr  iawn  a  gwerthfawr  yw  dy 
addewidion."  "Haws  yw  i'r  nef  a'r  ddaear  fyned  heibio, 
nac  i  un  iòd  nac  un  tipyn  o  honot  ti  ballu ; "  îe,  "  Y  nef  a'r 
ddaear  a  ânt  heibio,  ond  dy  eiriau  di  nid  ânt  heibio  ddim.'' 
Ni  Iwyddodd,  ac  ni  Iwydda,  un  "offeryn  a  luniwyd,  nac 
a  lunier  i'th  erbyn."  Bu  dyfais  dynion  a  chythreuliaid  ar 
eu  heithaf  drwy  yr  oesau  yn  Uunio  pob  math  o  offerynau 
i'th  erbyn,  ond  yn  ofer;  ti  a  wnaethost  yn  "euog  bob  tafod 
a  gyfododd  i'th  erbyn  mewn  barn,"  ac  a  wnei  eto.  Daethost 
allan  "  yn  gorchfygu  ac  i  orchfygu,"  a  thi  a  orchfygu  eto, 
hyd  oni  syrth  y  gelyn  olaf  wrth  dy  draed  :  "  HoU  freninoedd 
y  ddaear  a'th  glodforant  pan  glywant  eiriau  dy  enau,"  a'r 
"holl  genhedloedd  a  ymfendithiant  ynot  pan  lenwir  y  ddaear 
â  gwybodaeth  yr  iachawdwriaeth  a  ddatguddir  ynot  ti."   Vq 


aoo  Kohtkth. 

"dy  oleuni  di  y  gwelwn  ni  oleuni ;"  hebot,  buasai  afagddu 
dragwyddol  yn  gorchuddio  y  ddaear,  a'i  chyflwr  mor  ddi- 
obaith  ag  uffern  ei  hun.  Brysia,  llwydda,  "  llanw'r  ddaear 
fawr  â'th  ras." 

Wrth  derfynu,  goddefwch  i  mi  ofyn,  fy  narllenwyr,  Pa 
fodd  y  mae  yr  achos  yn  sefyll  rhyngoch  chwi  a  Llyfr  yr 
Arglwydd?  y  mae  efe  genych,  bob  un  o  honoch  gartref, 
yn  ddiau;  Pa  faint  o  ddarllen  a  "cheisio  allan"  o  hono 
sydd  yn  y  tŷ  a'r  teulu  ?  Pa  faint  o  barch  ac  ufudd-dod  sydd 
yn  cael  eu  talu  i'w  orchymynion  a'i  reolau?  Y  mae  efe  yn 
Uefaru  yn  awdurdod  ei  awdwr  wrth  bawb  yn  y  teulu — y 
gwŷr  a'r  gwragedd,  y  tâd  a'r  fam  a'r  plant,  meistriaid,  meis- 
tresi,  a  gweinidogion  —  hòna  awdurdod  i  lywodraethu 
calonau,  tymherau,  geiriau,  ac  ymddygiadau  pob  un. 
Dengys  "  y  íîordd  dda,"  a  dywed,  "  Dyma  y  ífordd,  rhod- 
iwch  ynddi,  a  chwi  a  gewch  orphwysdra  i'ch  eneidiau." 

Eto;  Cofiwn  nad  yw  mynych  ddarllen  y  Uyfr,  a  thrysori 
ei  eiriau  yn  y  côf,  a  rhyw  gydsynio  difater  mai  Llyfr  yr 
Arglwydd  ydyw;  rhyw  gred  farw,  fel  y  dywed  Paul  fod 
Agrippa  yn  credu  i'r  profFwydi,  y  ffydd  hono  heb  weithred- 
oedd  y  dywed  lago  am  dani  mai  "  ffydd  farw  ydyw,"  ni 
wna  y  íìydd  a'r  broffes  hono  un  lles  i'r  dyn  ei  hun  nac  i  neb 
arall,  Mae  y  ffydd  a  ofyna  y  Ilyfr  yn  cynwys  credu  â'r 
galon,  derbyn  ei  eiriau  i'r  galon,  fel  y  genont  ac  y  gwreidd- 
iont  ynddi,  y  tyfont  ac  y  dygont  ffrwyth  da,  fel  y  dengys  y 
Gwaredwr  yn  nameg  yr  hauwr.  Onid  oes  Ilaweroedd  yn 
ein  gwlad  yn  proíîesu  ffydd  yn  ngair  Duw,  "  Ac  ar  weith- 
redoedd  yn  ei  wadu  ? "  yn  ddynion  celwyddog,  dichellgar, 
ac  anonest  yn  eu  masnach ;  yn  gwisgo  profîes  o  grefydd  fel 
"crys  o  rawn  i  dwyllo,"  yn  tybied  mai  "elw  yw  duwioldeb?" 
"  Gweithredoedd  meirwon"  ydyw  y  ffrwythau  gwenwynig  a 
gynyrcha  y  öydd  farw  hon.  Y  mae  fìydd  fywiol  yn  ngair  y 
çwirionedd,  o'r  tu  arall,  yn  dwyn  "íîrwythau  cyfiawnder, 


Llyfr  Duw.  201 

y  rhai  sydd  trwy  lesu  Grist,  er  gogoniant  a  moliant  i  Dduw; " 
yn  puro  y  galon;  yn  bwrw  ymaith  gelwydd  o'r  genau,  a 
dichell  o'r  yspryd;  yn  dwyn  ei  meddianwyr  i  "ddarpar 
pethau  onest  ger  bron  pob  dyn,"  ac  i  ymgyrhaedd  at  "pa 
bethau  bynag  sydd  wir,  pa  bethau  bynag  sydd  onest,  pa 
bethau  bynag  sydd  gyfiawn,  pa  bethau  bynag  sydd  bur,  pa 
bethau  bynag  sydd  hawddgar,  pa  bethau  bynag  sydd 
ganmoladwy,"  &c.  (Phil.  iv.  8.);  y  mae  y  flFydd  sydd  yn 
cyfiawnhau  y  pechadur  gyda  Duw,  yn  ei  wneyd  fel  hyn  yn 
gyfiawn  tuag  at  ddynion.  "Os  gwyddoch  ei 'fod  Ef  yn 
gyfiawn,  chwi  a  wyddoch  fod  pob  un  a'r  sydd  yn  gwneu- 
thur  cyfiawnder,  wedi  ei  eni  o  hono  Ef.  Yr  hwn  sydd  yn 
gwneuthur  cyfiawnder  sydd  gyfiawn,  megis  y  mae  yntau 
yn  gyfiawn."     (loan  ii.  29,  a  iii.  7.) 


PREGETH    XIII. 


CYSEGR      DUW. 

"Gorsedd  ogoneddus  ddyrchafedig  o'r  dechreuad,  yw  lle  ein  cysegr  ni. 
O  Arglwydd,  gobaith  Israel,  y  rhai  oll  a'th  wrthodant  a  warad- 
wyddir,  ysgrifenir  yn  y  ddaear  y  rhai  a  giliant  oddi  wrtliyf,  am 
iddynt  adael  yr  Arglwydd,  fíynon  y  dyfroedd  byw." — Jeremia 
xvii.  12,  13. 

Fflachiad  disymwth,  fel  tywyniad  mellten  ar  feddwl  y 
proffwyd  sydd  yma:  digwyddiad  hynod  yn  hanes  meddwl 
dyn  ydyw  y  cyfryw  ymweliadau ;  nid  oes  un  cyfrif  i'w  roddi 
am  danynt  yn  ol  un  ddeddf  adnabyddus  a  berthyn  i'r 
meddwl ;  y  maent  fel  yn  tori  ar  draws  pob  deddf,  ac  yn 
ddeddf  iddynt  eu  hunain;  yn  bwrw  ymaith  bob  peth  oedd 
yn  y  meddwl  ar  y  pryd,  ac  yn  ei  Iwyr  feddianu  iddynt  eu 
hunain,  gan  roddi  cyfeiriad  newydd  i'w  fyfyrdodau.  Yn 
nghanol  ei  fyfyrdodau  ar  y  mater  oedd  yn  gorphwys  benaf 
ar  ei  feddwl  yn  wastadol  yr  oedd  Jeremia  ar  yr  adeg  hon ; 
"Pechod  Juda;"  dyna  oedd  baich  mawr  ei  fywyd,  yr  hwn  a 
barai  iddo  ochain  ac  wylo  beunydd  o'i  herwydd.  "  Pechod 
Juda."  Nid  oedd  pechod  ar  y  ddaear  i'w  gyffelybu  â 
phechod  Juda.  Yr  oedd  Juda  yn  wahanol  i'r  cenhedloedd 
ereill,  yr  oedd  ef  yn  pechu  yn  y  goleuni;  yr  oedd  cyfraith 
yr  Arglwydd  yn  ei  law  ef;  profîwydi  Duw  yn  ei  ddysgu  a'i 
rybuddio;  er  hyny,  yn  ffordd  y  cenhedloedd  ereiU  y  mynai 
efe  rodio,  a  myned  ar  ol  eu  heilunod,  gan  adael  ei  Dduw 


Cysegr  Duw.  203 

cyfamodol  ei  hun.  Geilw  y  proffwyd,  neu  yr  Arglwydd 
trwyddo,  "ar  y  nefoedd  i  synu  ac  ofni  yn  aruthrol"  uwchben 
pechod  Juda  (Jer.  ii.  9-13),  fel  pechod  nad  oedd  ei  gyffelyb 
i'w  gael  ar  y  ddaear.  Y  mae  pechodau  Cymru  yn  awr  yn 
dwyn  Uawer  o  gyffelybrwydd  i  bechodau  Juda  gynt — 
pechodau  yn  erbyn  goleuni  a  manteision  gwybodaeth  mwy 
a  helaethach  nac  oedd  Juda  y  pryd  hwnw  yn  eu  mwynhau. 

Fel  yr  oedd  pechod  Juda  bob  amser  ger  bron  y  proffwyd, 
y  mae  yntau  yn  ei  ddal  o  hyd  ger  bron  Juda,  gan  ei  alw  a'i 
gymell  i  edifarhau,  a  dychwelyd  oddiwrth  ei  bechod,  cyn  i'r 
farn  fygythiedig  ddisgyn  arno.  Nodir  ganddo  yma  luaws  o 
bechodau  ereill,  heblaw  ei  eilun-addoliaeth,  yr  oedd  Juda  yn 
euog  o  honynt,  megis  cybydd-dod,  trais,  gorthrymu'r  tlodion, 
trawswyro  barn  a  chyfiawnder  yn  llysoedd  y  wlad.  Dilyna 
y  proffwyd  yr  afonydd  Uygredigaethau  hyn  i  ffynonell  eu 
tarddiad — y  galon ;  "  Y  galon  sydd  fwy  ei  thwyll  na  dim, 
a  drwg  ddiobaith  ydyw;  pwy  a'i  hedwyn?"  (Adn.  9.)  Tra 
yr  oedd  efe  fel  hyn  yn  sefyll  uwch  ben  y  pydew  du,  dwfn, 
ac  aruthrol  hwn,  dyma  weledigaeth  y  cysegr  yn  ÿmagor  o 
flaen  ei  feddwl,  ac  megis  yn  taflu  "pechod  Juda,"  a'r  cwbl 
allan  o'r  golwg,  ac  yn  llenwi  ei  enaid  âg  edmygedd,  gan 
ryfeddol  ogoniant  yr  olygfa  oedd  o'i  flaen,  fel  y  mae  yn  tori 
allan  yn  iaith  gref,  gyffrous  y  testyn,  gan  ddywedyd, 
"  Gorsedd  ogoneddus,  ddyrchafedig  dr  dechreuad  yw  lle  ein 
cysegr  ni /"  a  thỳr  allan  eto  megis  ffrwd  ferwedig  o  fawl — 
"  O  Jehofa,  gobaith  Israel." 

Caf  alw  eich  sylw  yn 

I.  At  y  gogoniant  a  roddodd  yr  Arglwydd  ar  ei 

CYSEGR,  A  GWEINIDOGAETH  EI  GYSEGR  "  o'R  DKCHREUAD." 

II.  Yr  hyn  yw  Duw,  fel  y  mae  yn  dadguudio  ei  Hun 

YN  NGWEINIDOGAETH  £1  GYSEGR  I' DDEILIAID  Y  WEINIDOG- 
AETH  HONO — "GOBAITH  ISRAEL." 

III.  Mawr  YNFYDRWYDD  A  THRUENI   Y   RHAI  A  WRTH-, 


ao4  Roheleth. 

ODANT    AC   A   DDIYSTYRANT    WEINIDOGAETH   Y    CYSEGR — "Y 
RHAI  OLL  A'TH  WRTHODANT  A  WARADWYDDIR,"  &C. 

I.  Y  gogoniant  a  roddes  Diiw  ar  ei  gysegr,  a  giueinidog- 
aeth  y  cysegr,  dan  bob  gori/chwyliaeth.  Bu  yr  eglwys  yn  hir 
heb  un  cysegr  i  Dduw — "cysegr  o  waith  llaw"  ynddi;  ond 
yr  oedd  hi  c  hyd,  er  hyny,  o  dan  ryw  fath  neu  gilydd  o 
oruchwyliad  dwyfol  a  goruwchnaturiol.  Dechreuodd  gor- 
uchwyliaeth  newydd  yn  hanes  yr  eglwys,  a  gwaith  mawr 
prynedigaeth  y  byd,  yn  ngalwad  Abraham  i  fyned  allan  o'i 
wlad  (Gen.  xii.  1-3).  Gellid  galw  yr  oruchwyliaeth  hon 
yn  oruchwyliaeth  yr  ymweliadau  dwyfol,  hwyrach,  Am  yr 
amgylchiad  hwn  yn  hanes  Abraham,  dywed  Stephan,  "  Duw 
y  gogoniant  a  ymddangosodd  i'n  tad  Abraham,  pan  oedd 
efe  yn  Mesopotamia,  cyn  iddo  drigo  yn  Charan."  (Act. 
vii.  2.)  Ymddangosodd  yr  Arglwydd  iddo  amryw  weithiau 
drachefn,  wedi  iddo  fyned  i  wlad  Canaan,  a  gwnaeth  gyfamod 
âg  Ef,  gan  ei  gyfryngu,  trwy  Iŵ,  i'w  gadarnhau,  a  rhoddi 
addewid  o  hâd  iddo  yn  yr  hwn  y  bendithid  holl  genhedloedd 
y  ddaear.  Ymddangosodd  i  Isaac  wedi  hyny,  gan  sicrhau 
yr  un  cyfamod  ac  addewid  iddo  yntau;  a  thrachefn  i  Jacob 
amryw  weithiau  yr  un  modd,  Yr  oedd  dadguddiadau  o'r 
Prynwr  mawr,  a  phrynedigaeth  y  byd  trwyddo,  yn  nawsio 
allan  yn  yr  holl  ymweliadau  dwyfol  hyny,  "Fel  y  delai 
bendith  Abraham  ar  ■  y  cenhedloedd  trwy  Grist  lesu." 
(Gal.  iii.  14.)  Fel  hyn  yr  oedd  y  cenhedloedd,  yr  holl  gen- 
hedloedd,  yn  cael  megis  eu  rhagfachu  wrth  drefn  y  bryn- 
edigaeth  trwy  Grist  lesu,  yn  y  cyfamod  a'r  addewid  i 
Abraham,  Isaac,  a  Jacob;  ac  yn  y  commisiwn  a  roddodd 
Efe,  Hâd  Abraham,  i'w  ddisgyblion  ar  ei  esgyniad  i'r  nef- 
oedd,  daeth  y  fendith  hono,  yn  ei  holl  gyflawnder,  ar  y  cen- 
hedloedd,  "Ewch,  gan  hyny,  a  dysgwch  yr  holl  genhedl- 
oedd."  (Matt.  xxviii.  19.)  "Ewch  i'r  hoU  fyd  a  phre- 
,gethwch  yr  efengyl  i  bob  creadur."     (Marc  xiv,  15.) 


Cyiegr  Duw.  205 

Yn  Jacob  y  mae  goruchwyliaeth  yr  ymweliadau  dwyfol 
yn  terfynu;  ond  yn  Moses,  yn  agos  i  ddau  can  mlynedd 
wedi  marwolaeth  Jacob,  wele  yr  Hwn  a  ymddangosai  i'r 
tadau  o'r  blaen,  ar  ffurf  a  gwedd  ddynol,  yn  ymddangos 
iddo  ef,  ar  wedd  arall,  yn  y  berth  oedd  yn  llosgi  gan  dân, 
ond  heb  ei  difa,  yn  Horeb.  Yma  dechreuai  goruchwyliaeth 
newydd  o'r  drefn  ddwyfol,  g^vaith  yr  hon  oedd  gwaredu 
y  genedl  etholedig  o  gaethiwed  yr  Aifft,  i'w  dwyn  i  fedd- 
ianu  y  wlad  addawedig  iddynt  yn  y  cyfamod  a  wnaethai 
Duw  â'u  tadau.  Gallem  alw  hon  yn  oruchwyliaeth  y  ffon^ 
hwyrach;  canys  ffon  Moses  oedd  y  prif  offeryn  yn  ngwein- 
yddiad  ei  gweinidogaeth.  Troisid  y  ffon  hono  yn  gyntaf 
yn  sarff,  a  thrachefn  yn  ffon,  fel  yr  oedd  cyn  hyny,  ger  llaw 
y  berth  yn  Horeb;  ac  archai  yr  Arglwydd  i  Moses  ei  chy- 
meryd  yn  ei  law,  a  myned  at  Pharaoh,  a  gorchymyn  iddo 
ollwng  ei  bobl  Ef  o'u  caethiwed ;  ac  os  gwrthodai,  parai  i 
Moses  roddi  y  ffon  hono  ar  ei  war.  Dyma'r  ffon  a  daraw-. 
odd  yr  Aifft,  a'r  holl  ryfeddodau  mawrion  hyny;  a  "wnaeth 
bethau  rhyfedd  yn  nhir  Ham;  pethau  ofnadwy  wrth  y 
Môr  Coch;  a  ddrylliodd  y  creigiau  yn  yr  anialwch."  Ni 
allasai  Pharaoh,  a  holl  gadernid  yr  Aifft,  nac  afon,  na  môr 
yr  Aifft,  na  chreigiau'r  anialwch,  sefyll  o  flaen  y  ffon 
ofhadwy  hono.  Aeth  Moses  yn  falch  o  honi  o'r  diwedd, 
tarawodd  y  graig  dair  gwaith  â  hi  yn  Cades,  yn  lle  ei 
dangos  iddi,  a  Ilefaru  wrthi,  fel  y  gorchymynasai  yr  Ar- 
glwydd  iddo;  digiodd  Duw,  ac  yno  terfynodd  goruchwyl- 
iaeth  y  ffon. 

Y  nesaf,  a'r  benaf  o'r  holl  oruchwyliaethau  dwyfol,  hyd 
hyny,  ydyw  yr  un  sydd  i  ddyfod  dan  ein  sylw  yn  awr — 
Goruchwyliaeth  y  Cytcgr.  Taflodd  gogoniant  mwy  rhagorol 
yr  oruchwyliaeth  hon  yr  holl  oruchwyliaethau  blaenorol  i'r 
cysgod,  "  Gorsedd  ogoneddus  ddyrchafedig  o'r  dechreuad" 
ydoedd  hon;  ac  i  barhau  yn  ei  gogoniaht  am  oesau  lawer. 


ao6  Koheleth. 

I.  Rhoddodd  Jehofa  fawredd  a  gogoniant  arbenig  ar 
,  gysegr  yr  hên  gyfamod  wrth  roddi  y  portreiad  o  hono  i  ofal 
Moses  i'w  adeiladu.  Cawn  grynodeb  o  hanes  adeiladaeth 
teml  fawr  y  bydysawd,  "Y  nefoedd  a'r  ddaear,  a'u  holl 
luoedd  hwynt,"  mewn  un  bennod  fer  yn  nechreuad  y  llyfr 
sanctaidd,  ond  cymer  un-ar-bymtheg  o  bennodau  meithion 
(o  Exodus  XXV.  i  xli.)  i  gynwys  hanes  portreiad  adeiladaeth 
a  chysegriad  y  babell  fechan  hon,  mewn  cymhariaeth,  yn 
nghyd  â  chysegriad  Aaron  a'i  feibion  i  weini  ger  bron  yr 
Arglwydd  ynddi.  Yr  oedd  yr  adeiladaeth  fechan  hono, 
gan  hyny,  yn  rhyw  beth  mawr  yn  ngolwg  y  Duw  mawr 
ei  Hun.  Yr  oedd  ei  chyfodiad  hi  yn  ddechreuad  cyfnod 
newydd  yn  hanes  crefydd  ac  eglwys  Dduw  ar  y  ddaear; 
yn  rhoddi  ffurf  a  gwedd  newydd  ar  wasanaeth  ac  addoliad 
Duw,  ac  yn  dwyn  allan  ddadguddiad  helaethach  na  dim  a 
roddasid  o'r  blaen  o'r  dirgelwch  cuddiedig  yn  Nuw  cyn  yr 
oesau  am  brj'nedigaeth  y  byd. 

Fel  y  crybwyllais  o'r  blaen,  ni  buasai  gan  y  Duw  mawr 
babell  i  breswylio  ynddi  gyda  dyn  ar  y  ddaear  cyn  hyn,  ond 
ymddangosai  ar  achlysuron  i'r  patriarchiaid  yn  null  dyn,  ar 
wedd  ddynol.  Pan  ddisgynodd  Efe  ar  Fynydd  Sinai  i 
gyhoeddi  ei  danllyd  gyfraith,  "Galwodd  yr  Arglwydd  Moses 
i  ben  y  mynydd,  a  gorchymynodd  iddo  fyned  i  waered  a 
rhybuddio'r  bobl,  rhag  iddynt  ruthro  at  yr  Arglwydd  i  hyll- 
dremu,  a  chwympo  Ilawer  o  honynt."  Ymddangosai  hyny  i 
Moses  fel  peth  afreidiol.  "A  dywedodd  Moses  wrth  yr 
Arglwydd,  Ni  ddichon  y  bobl  ddyfod  i  fyny  i  Fynydd  Sinai, 
oblegid  Ti  a  dystiolaethaist  wrthym,  gan  ddywedyd,  Gosod 
derfyn  yn  nghylch  y  mynydd,  a  sancteiddia  ef.  A'r  Ar- 
glwydd  a  ddywedodd  wrtho,  Dos,  cerdda  i  waered,"  &c, 
(Exod.  xix.  21-23.)  Buasem  ninau  yn  meddwl,  fel  Moses, 
nad  oedd  dim  angen.rhybuddio'r  bobl  i  ochelyd  rhuthro  at  y 
tân  ysol,  a'r  Ilosgfeydd  tragwyddol  oedd  wedi  disgyn  ar  y 


Cysegr  Dwic.  207 

mynydd,  y  buasai  eu  braw  a'u  dychryn  yn  ddigon  i  beri 
iddynt  gadw  draw,  a  cheisio  dianc  i  r}'wle  o  olwg  Sinai,  pe 
y  gallent ;  ond  tröai  yr  Arglwydd  res^vm  Moses  heibio  drwy 
orchymyn  iddo,  gan  ddywedyd,  ^^Dos,  cerdda  i  waeredP  Y 
mae  y  byr  hanes  hwn  yn  un  o.gilfachau  yr  ysgr}'thyr,  Ue  y 
raae  gwirionedd  mawr  a  phwysig  megis  yn  guddiedig  mewn 
awgrymiad;  yr  hyn  aawgrymir  yma  ydyw,  mai  ynfydnvydd 
a  rhyfyg  o'r  mwyaf  ydyw  i  droseddwr  euog  anturio  agoshau 
at  ei  Farnwr  cyfiawn  yn  ffordd  y  ddeddf.  Fel  Deddfwr  a 
Barnwr  yr  ymddangosai  y  Brenin  mawr  ar  Sinai  y  prj-d 
hwnw,  a  chynulleidfa  o  droseddwyr  euog  yn  ngwyneb  y  gyf- 
raith  yr  oedd  Efe  yn  awr  yn  ei  chyhoeddi  iddynt,  oedd  ger 
ei  fron,  a  rhoddai  ar  ddeall  iddynt  nad  oedd  na  chymod  na 
chymundeb  yn  bosibl  i  fod  rhyngddo  Ef  a  hwythau  yn  y 
ffordd  hono;  ac  mai  man^olaeth  sicr  fyddai  iddynt  gynyg 
arni.  Ystyr  y  gwaharddiad  dan  syhv,  mewn  geiriau  ereill, 
ydyw,  "Trwy  weithredoedd  y  ddeddf  ni  chyfiawnheir  un 
cnawd  yn  ei  olwg  Ef."     (Rhuf.  iii.  20.) 

Fel  hyn,  yn  y  gwaharddiad  a'r  rhybudd  bygythiol  hwnw, 
cydgauodd  y  Deddfwr  mawr  dan  bechod :  dan  farn  a  melldith 
deddf  gyfiawn,  yr  holl  gynulleidfa  hono  o  droseddwyr  euog 
a  safent  ger  ei  fron,  a'r  hoU  fyd  euog  yn  gystal  a  hwythau ; 
ond  ar  yr  un  pryd,  yr  oedd  yn  eu  cyd-gau  i'r  fíydd  oedd  i 
gael  ei  dadguddio  yn  mhen  ychydig  ddyddiau  wedi  hyny, 
yn  y  portreiad  o'r  cysegr  a  roddid  i  Moses  yn  y  mynydd, 
ac  yn  ngweinidogaeth  y  cysegr  hwnw.  Yr  oedd  hwn  yn 
ddirgelwch  cuddiedig  yn  Nuw  na  wyddai  Moses  ddim  am 
dano,  hyd  nes  y  dadguddiwyd  ef  iddo  wedi  i'r  Deddfwr 
mawr  gyhoeddi  y  deng  air  o  ganol  y  tân  ar  ddydd  y  gy- 
manfa.  Vr  oedd  y  gorchymyn  i  Moscs  fyned  i  rybuddio  y 
bobl  na  ryfygent  fyned  i  fynu  at  Dduw  i'r  mynydd,  a  hoil 
weinidogaeth  y  dydd  ofnadwy  hwnw,  yn  rhagbarotoad  i 
ddwyn  i  mewn  wcinidogaeth  fwy  rhagorol — gweinidogaeth 


2o8  Roheleth. 

y  cysegr.  "Hysbysodd  ei  ffyrdd  i  Moses" — fFordd  ei  gyf- 
iawnder  fel  Barnwr  cyfiawn,  a  ífordd  ei  ras  fel  Duw  trugarog ; 
y  gyntaf  yn  ngweinidogaeth  rhoddiad  y  ddeddf,  a'r  olaf  yn 
ngweinidogaeth  y  cysegr.  Cauodd  ddrws  gobaith  yn  erbyn 
yr  euog  yn  ngwyneb  y  ddeddf^  ac  agorodd  ddrws  "  gobaith 
gwell "  o'i  flaen  yn  y  cysegr.  "  Dy  fFordd,  o  Dduw,  sydd 
yn  y  cysegr,"  medd  y  Salmydd,  sef  ffordd  ei  ras  a'i  drugar- 
edd  i  ymgeleddu  pechadur.  Wedi  gorchymyn  i  Moses  ry- 
buddio  y  bobl  na  ddeuent  i  fynu  ato  Ef  i'r  mynydd,  rhag 
eu  difetha,  Efe  a  ddywedodd,  megis  pan  roddai  y  portreiad 
o'r  cysegr  iddo,  "  Er  na  all  y  bobl  ddyfod  i  fynu  ataf  Fi," 
gallaf  Fi  ddyfod  i  waered  atynt  hwy.  Gwna  i  mi  babell 
a  thrugareddfa,  "A  mi  a  gyfarfyddaf  â'r  euog  yno,  ac  a'i 
bendithiaf."  Felly,  Efe  a  roddodd  ogoniant  mawr  ragorol 
ar  ei  gysegr  yn  y  dechreuad. 

2.  Fe  roddodd  fawredd  a  gogoniant  ar  y  cysegr  hwnw, 
trwy  ddyfod  ei  Hunan  i  breswylio  ac  aros  ynddo.  "Felly 
gorphenodd  Moses  y  gwaith,"  medd  yr  hanes,  "  Yna  cwmwl 
a  orchuddiodd  babell  y  cyfarfod;  a  gogoniant  yr  Arglwydd 
a  lanwodd  y  tabernacl.  Ac  ni  allai  Moses  fyned  i  babell'y 
cyfarfod,  am  fod  y  cwmwl  yn  aros  arni,  a  gogoniant  yr  Ar- 
glwydd  yn  llenwi  y  tabemacl."     (Exod.  xi.  33-35.) 

Dydd  mawr  oedd  hwnw  yn  Israel,  pan  oedd  Moses  yn 
codi  y  tabernacl,  ac  yn  ei  adolygu,  gan  ei  gymharu  â'r 
portreiad,  ac  yn  teimlo  yn  ddedwydd  yn  ei  feddwl  wrth  gael 
ei  fod  yn  ateb  yn  gyflawn  yn  mhob  peth  i'r  portreiad  hwnw, 
wedi  ei  osod  i  fyny,  pob  peth  yn  ei  le,  "  Ar  y  dydd  cyntaf, 
o'r  mis  cyntaf,  yn  yr  ail  flwyddyn  wedi  eu  gwaredigaeth  o'r 
Aifft,"  daeth  Brenin  Israel  mewn  cerbyd  o  oleuni  disglaer, 
o  ganol  y  tywyllwch  oedd  yn  gorchuddio  Mynydd  Sinai, 
gan  ddisgyn  i  lawr  dros  ei  lechweddau  yn  ngolwg  yr  holl 
wersyll,  a'r  holl  bobl  yn  syrthio  ar  eu  hwynebau  ac  yn 
addoli,  tra  yr  elai  y  cerbyd  dwyfol  yn  mlaen  i  gyntedd  y 


Cysegr  Duw.  209 

palas,  a  thnvy  y  cysegr  nesaf  allan  i'r  sanctaidd  sancteidd- 
iolaf,  Ue  y  disgynodd  o'r  cerbyd,  ac  yr  esgynodd  i'w  orsedd- 
fainc  "ddyrchafedig  a  gogoneddus" — y  drugareddfa  rhwng 
y  cherubiaid,  ac  y  dy wedodd,  "  Dyma  fy  ngorphwysfa  yn 
dragywydd ;  yma  y  trigaf,  canys  chwenychais  hi."  (Salm 
cxxxii.  14.) 

"  Dyma  fy  ngorpwysfa ;  yma  y  trigaf  yn  dragywydd." 
"  Yma,  yn  fy  nghysegr,  ar  fy  ngorseddfainc,  y  drugareddfa, 
i  dderbyn  aberth  cymod,  i  fendithio  trueiniaid  â  lluniaeth, 
i  ddiwallu  y  tlodion  â  bara,  i  wisgo  ei  hofîeiriaid  âg  iachaw- 
dwriaeth,  fel  y  byddo  i'w  saint  ganu  a  gorfoleddu,  ac  y 
trigwyf  yn  moiiant  Israel."  Mwy  o  ogoniant  na  hyn  ar 
ei  gysegr  ni  allasai  yr  Anfeidrol  ei  Hunan  ei  roddi !  "  I 
weled  dy  nerth  a'th  ogoniant,  fel  y'th  welais  yn  y  cysegr," 
meddai  y  Sahnydd.  (Salm  lxiii.  2.)  Yr  oedd  ef  yn  gweled 
nerth  a  gogoniant  Duw  yn  "  y  nefoedd  a'r  íîurfafen,"  ac  yn 
canu  yn  ardderchog  ar  y  gogoniant  hwnw  yn  aml;  ond  yn 
y  cysegr  yr  oedd  efe  yn  gweled  nerth  a  gogoniant  Duw  yn 
benaf;  "Allan  o  Síon,  perffeithrwydd  tegwch,"  yr  oedd  y 
gogoniant  dwyfol  yn  tywynu  ar  ei  enaid,  nes  y  gwresogai 
ac  yr  enynai  tân  ynddo,  a  ferwai  fohant  allan  o  hono,  megis 
yn  yr  ymadroddion  hyny,  a  llawer  o 'u  cyffelyb,  "  Yna  yr  af 
at  allor  Duw,  at  Dduw  hyfrydwch  fy  ngorfoledd :  canaf  i  ti 
ar  y  delyn,  O  Dduw,  fy  Nuw."     (Salm  xliii.  4.) 

3.  Yn  yr  amddiffyn  oedd  ar  yr  holl  ogoniant  hefyd, 
rhoddodd  Duw  fawredd  arbenig  ar  ei  gysegr — y  cwmwl 
goleu  oedd  yn  ei  amdoi,  yn  cysgodi  drosto,  y  dydd,  y  llew- 
yrch  tân  fflamllyd  y  nos.  Y  cysegr  hwnw  oedd  canolbwnc 
dyddordeb  y  nef  a'r  ddaear  wedi  iddo  gael  ei  berffeithio,  ac 
i  Dduw  ddyfüd  i  breswylio  ynddo.  Ar  ol  dyddiau  goruch- 
wyliaeth  y  ffon,  y  cysegr  a'r  arch  oedd  pob  peth  Israel.  Y 
cysegr  a'r  arch  oedd  eu  harweinydd  yn  eu  hoU  deithiau 
a'u  symudiadau  yn  yr  anialwch.      Yr  oedd  arch  cyfamod 

14 


210  Roheleth. 

yr  Arglwydd  yn  myned  o'u  blaen  hwynt,  i  chwilio 
am  orphwysfa  iddynt — "A  hefyd,  pan  gychwynai'r  arch, 
Moses  a  ddywedai,  Cyfod,  Arglwydd,  a  gwasgarer  dy  elyn- 
ion,  a  ffóed  dy  gaseion  o'th  flaen  di.  A  phan  orphwysai  hi, 
y  dywedai  efe,  Dychwel,  Arglwydd,  at  fyrddiwn  miloedd 
Israel."  (Num.  x.  33-36.)  Yr  oedd  y  nefoedd  a'r  ddaear 
yn  teimlo  oddiwrth  symudiadau  y  cysegr  a'r  arch.  "  Pan 
aethost,  O  Dduw,  o  flaen  dy  bobl,  pan  gerddaist  trwy'r 
anialwch,  y  ddaear  a  grynodd,  a'r  nefoedd  a  ddiferasant  o 
flaen  Duw,  sef  Duw  Israel."  (Salm  Iwiii.  7,  8.)  Ac  medd 
y  Salmydd  yn  mhellach,  "  Teyrnasoedd  y  ddaear,  cenwch  i 
Dduw;  canmolwch  yr  Arglwydd.  Yr  hwn  a  ferchyg  ar 
nef  y  nefoedd,  y  rhai  oedd  erioed :  wele  Efe  yn  anfon  ei  lef, 
a  hono  yn  llef  nerthol.  Rhoddwch  i  Dduw  gadernid:  ei 
oruchelder  sydd  ar  Israel,  a'i  nerth  yn  yr  wybrenau."  Ond, 
"  Ofnadwy  wyt,  O  Dduw,  o'th  gysegr :  Duw  Israel  y w  Efe 
sydd  yn  rhoddi  nerth  a  chadernid  i'r  bobl.  Bendigedig 
fyddo  Duw."     {Ib  adn.  32-35.) 

Rhoddodd  Duw  Israel  ogoniant  ar  ei  gysegr  ac  arch  ei 
gyfamod,  yn  ngolwg  yr  hoU  wersyll,  ac  yn  ngolwg  y 
Canaaneaid  hefyd :  Pan  ddaeth  y  genedl  i  lan  yr  lorddonen, 
yr  oedd  yr  arch  ar  ysgwyddau  y  Lefiaid,  yn  myned  o'i  blaen 
i  g\Vr  y  dyfroedd,  a  phan  ddisgynodd  ei  chysgod  hi  ar  yr 
afon,  teimlodd  yr  hên  lorddonen  rywbeth  na  phrofasai 
erioed  o'r  blaen;  holltodd  ac  ymwahanodd  ei  dyfroedd, 
troes  un  ran  o  honi  yn  ei  ol  tua  lle  ei  tharddiad,  a 
phrysurai  y  rhan  arall  yn  ei  flaen  tua'r  môr.  Beth  a  welaist 
ti,  hên  lorddonen?  Pa  ham  y  tröaist  yn  ol  heddyw,  peth 
na  wnaethost  erioed  o'r  blaen?  Gweled  Arch  Duw  Israel 
a  wnaethai'r  afon.  Yr  oedd  holl  natur  yn  talu  gwarogaeth 
i  fawrhydi  yr  arch.  Dyna  gaerau  Jericho,  yn  fuan  ar  ol 
hyny,  yn  syrthio  i  lawr  i'r  ddaear  ger  ei  bron.  Wedi  i 
feibion  annuwiol  Eli  ddigio  Duw,  drwy  halogi  ei  gysegr  yn 


Cysegr  Duw.  21 1 

Shilo,  ac  iddo  roddi  Israel  yn  llaw  y  Philistiaid,  ac  iddynt 
ddal  a  dwyn  yr  arch  yn  fuddugoliaethus  adref  o'r  frwydr — 
"  Y  gogoniant  a  ymadawodd  o  Israel."  Dyna  y  diwrnod 
tywyllaf  a  welsai  Israel  erioed,  a  diwrnod  llawenydd  penaf 
y  PhiHstiaid,  gan  y  tybient  fod  Dagon,  eu  duw  hwy,  wedi 
llwyr  orchfygu  Duw  Israel.  Dodasant  yr  arch  wrth  draed 
Dagon,  eu  duw,  yn  ei  deml  yn  Ashdod  y  noson  hono,  ac 
"  Yna,"  medd  y  Salmydd,  "  deffrödd  yr  Arglwydd  fel  un  o 
gysgu,  fel  cadarn  yn  bloeddio  gwedi  gwin."  (Salm  lxxviii. 
65.)  Agorodd  ei  lygad  ar  Dagon,  a  chwympodd  y  ddelw 
ar  ei  hwyneb  ger  bron  yr  arch.  Gosododd  offeiriaid  Dagon 
ef  drachefn  yn  ei  le  y  boreu  dranoeth,  gan  ei  hoelio  yno, 
fel  na  syflai;  ond  och  !  erbyn  y  boreu  nesaf,  yr  oedd  golwg 
druenus  ar  Dagon,  "  Wedi  syrthio  i  lawr  ar  ei  wyneb  ger 
bron  arch  yr  Arglwydd,  a  phen  Dagon,  a  dwy  gledr  ei 
ddwylaw,  oedd  wedi  tori  ar  y  trothwy;  corff  Dagon  yn 
unig  a  adawyd  iddo."  (Sam.  v.  4.)  A  dyna  arch  Duw 
Israel  wedi  ei  ddryllio  a'i  andwyo  ef  druan  am  byth !  "Ac 
Efe  a  darawodd  ei  elynion  (y  Philistiaid)  o'r  tu  ol ;  rhoddes 
iddynt  warth  tragwyddol."  Rhyddhaodd  arch  Duw  ei  hun 
o  ddwylaw  y  Philistiaid  yn  fuan.  Yr  oedd  pethau  ofnadwy 
yn  ei  chanlyn  yn  mhob  man  lle  yr  elai,  fel  yr  oedd  y  gelyn- 
ion  fuasent  yn  gorfoleddu  wrth  ei  derbyn  i'w  gwlad,  a  gwaedd 
eu  dychryn  rhagddi,  yn  dyrchafu  hyd  y  nefoedd,  ac  am  ei 
hanfon  yn  ol  i  dir  Israel.  Gadawodd  ei  choffadwriaeth  ar 
ei  hol  yn  nhir  y  Philistiaid  am  byth.  Ond  heb  ymhelaethu, 
fel  yna  y  rhoddes  y  Duw  mawr  ogoniant  ar  ei  gysegr  a'i  arch 
o'r  derhreuad,  yn  yr  hoil  bethau  mawrion  ar  ofnadwy  oedd 
yn  canlyn  ei  holl  symudiadau — goruchwyliaethau  yr  oedd 
yr  holl  genedloedd  cylchynol,  yn  gystal  ag  Israel,  yn 
teimlo  oddiwrthynt. 

4.  Y  pethau  mawrion  tragwyddol  yr  oedd  y  cysegr  a'r 
arch  yn  eu  portreiadu  oedd  dirgelwch  ac  enaid  y  gogoniant 


213  Koheleth. 

hwnw — "Cysgodau  y  daionus  bethau  a  fyddent,  ac  nid 
gwir  ddelw  y  pethau  hyny  oeddynt."  (Heb.  x.  i.)  A  dyna 
lle  mae  y  rheswm  am  fanyldra  mawr  y  portreiad  o'r  cysegr 
a  roddwyd  i  Moses  ar  y  mynydd,  a'r  gorchymyn  caeth  a 
roddwyd  iddo  i  ofalu  gwneyd  y  cwbl  yn  ol  y  portreiad 
hwnw;  heb  roddi  dim  ato,  na  thynu  dim  oddiwrtho,  na 
chyfnewid  dim  arno.  Yr  oedd  pob  astell  a  hoel,  pob  dod- 
refnyn,  pob  mortais,  pob  cnap  a  phomgranad,  pob  peth 
ynddo,  yn  cynrychioli  yn  ffigyrol  ryw  idea  yn  y  drefn 
dragwyddol  o  ras  yn  Nghrist  lesu;  felly  nid  oedd  dim 
o'r  dynol  i  fod  yn  y  cysegr — dwyfol  oedd  y  cwbl,  fel 
yr  oedd  y  drefn  o  ras  a  arfaethasai  Efe  ynddo  ei  Hun, 
cyn  bod  y  byd,  yn  ol  boddlonrwydd  ei  ewyllys  Ef,  a 
bortreiadid  ynddo.  Felly  y  dywed  yr  apostol  am  dano. 
(Heb.  ix.  1-9). 

5.  Yn  nghysegr  y  cyfamod  newydd — "y  gwir  gysegr" — 
y  mae  cysegr  yr  hên  gyfamod  yn  diflanu  o'r  golwg  am 
byth ;  a'r  pethau  nefol  a  thragwyddol  a  gysgodid  ac  a  bor- 
treiedid  yn  hwnw,  yn  dyfod  yn  sylweddau — yn-  "wir  ddelw" 
— y  pethau  hyny.  Yn  hwn,  y  pethau  nefol  eu  hunain 
ydynt.  Y  mae  hwn  a'i  weinidogaeth  i  aros  yn  ddigyfnewid 
byth — "Ac  os  bu  yr  hyn  a  ddilëid  yn  ogoneddus,  mwy  o 
lawer  y  bydd  yr  hyn  sydd  yn  aros  yn  ogoneddus,  canys 
hefyd  ni  ogoneddwyd  yr  hyn  a  ogoneddwyd  yn  y  rhan  hon, 
o  herwydd  y  gogoniant  tra  rhagorol."  (2  Cor.  iii.  10,  11.) 
Dydd  y  Pentecost  oedd  dydd  mawr  cysegriad  goruchwyl- 
iaeth  cysegr  y  cyfamod  newydd,  a  gwnaed  "rhyfeddodau 
yn  y  nefoedd  uchod,  ac  arwyddion  ar  y  ddaear  isod." 
(Act.  ii.  19.)  Nerthoedd  y  ddwy  yn  cael  eu  hysgwyd  i 
roddi  gogoniant  yn  y  dechreuad,  ar  y  cysegr,  yn  ngwydd 
yr  luddewon,  "  a  gwŷr  bucheddol  o  bob  cenedl  dan  y  nef," 
oedd  yn  breáenol  yn  Jerusalem  ar  y  pryd;  a  phawb  yn 
synu,  ac  yn  gofyn,  "Beth  a  all  hyn  fod?"     {Ib.  adn.  5^12.) 


Cysegr  Duw.  213 

Wedi  hyn,  dyna  weinidogion  y  cysegr — yr  apostolion — yn 
cynier)'d  arch  y  cyfamod  newydd  megis  ar  eu  hysgwyddau, 
ac  yn  troi  allan  ÌT  holl  fyd,  yn  ol  y  commisiwn  a  gawsent — 
"A  Duw  hefyd  yn  cyd-dystiolaethu  trwy  arwyddion  a  rhy- 
feddodau,  ac  amryw  nerthoedd  a  doniau  yr  Yspryd  Glân, 
yn  ol  ei  ewyllys  ei  Hun."  (Heb.  ii.  4.)  Oedd,  yr  ocdd 
nerthoedd  a  rhyfeddodau  yn  canlyn  holl  symudiadau  arch 
y  cyfamod  newydd,  sef  gweinidogaeth  yr  efengyl,  megis  y 
buasai  gyda  chysegr  ac  arch  yr  hên  gyfamod,  ac  yn  rhoddi 
gogoniant  mwy  rhagorol  arni  hefyd.  Syrthiai  cestyll  an- 
nuwioldeb  y  gwledydd  yn  mhob  man  i  lawr  o'i  blaen,  megis 
y  syrthiasai  caerau  Jericho  o  flaen  yr  hên  arch.  Syrthiai 
eilunod  y  cenhedloedd  drwy'r  gwledydd  yn  ddrylliau  ger  ei 
bron,  fel  y  cwympasai  Dagon  ger  bron  hono — "Canys  arfau 
ein  milwriaeth  ni  nid  ydynt  gnawdol,  ond  nerthol  trwy 
Dduw,  i  fwrw  cestyll  i'r  llawr  (medd  yr  apostol),  gan  fwrw 
dychymygion  i  lawr,  a  phob  uchder  a'r  sydd  yn  ymgodi  yn 
erbyn  gwybodaeth  Duw,  a  chan  gaethiwo  pob  meddwl  i 
ufudd-dod  Crist."     (2  Cor.  x.  4,  5.) 

n.  Yr  hyn  yw  Duw,/el  y  mae  yn  dadguddio  ei  Hun  yn 
ngîoeinidogaeth  ei  gysfgr  i  ddeiliaid  y  weinidogaeth  hono — 
"  Gobaith  Istaeiy  i.  Felly  yr  oedd  i  Israel  dan  yr  hên  gy- 
famod.  Os  edrychent  i  Sinai,  dan  weinidogaeth  "  dydd  y 
gymanfa,"  mynydd  yn  cael  ei  amgylchynu  â  chwmwl  a 
thymcstl,  â  thân  a  mellt  a  tharanau,  â  sain  udgorn  a  llef 
geiriau — "  Gweinidogaeth  angeu  a  damnedigaeth"  y  geilw 
yr  apostol  hi  (2  Cor.  iii.  7-9) — nid  oedd  un  wreichionen  o 
obaith  yn  iielydru  ar  gyflwr  y  gynulleidfa  euog  o'r  weinid- 
ogaeth  honoj  barnwr  cyfiawn  ar  orsedd  cyfiawnder  oedd 
yn  llefaru  yno,  a'i  fys  Ef  ysgrifenodd  eiriau  ei  danllyd  gyf- 
raith  ar  y  llechau,  a  Uadd  yr  euog  â  marwolaeth  dragwyddol 
yr  oedd  pob  Uythyren  o  honi  hi;  ond,  wele  yn  y  cysegr 
obaith  yn  cael  ei  o:jod  o  flacn  y  gwcrsyll ;  y  Deddfwr  a'r 


ti4  Roheleth. 

Barnwr  mawr  ei  Hun  yn  dyfod  i'w  gysegr,  yn  nghanol  y 
gwersyll,  dan  yr  enw  newydd  a  ddatguddiasai  i  Moses  pan 
oedd  efe  yn  agen  y  graig  ar  y  mynydd,  sef  yr  enw  "Duw 
Trugarog  a  Graslawn."  Yr  oedd  y  cysegr,  a  phob  peth 
a  berthynai  iddo,  yn  gosod  gobaith  o  flaen  yr  euog — yr 
allor  a'r  aberth,  yr  archoffeiriad  a'r  gwaed,  yr  arch  a'r  dru- 
gareddfa,  oll  yn  cydbregethu  gobaith  bywyd  a  heddwch  i'r 
truan  condemniedig.  Pan  elai  yn  gyfyng  a  gwasgedig 
arnynt  dan  geryddon  Duw  am  eu  hanwireddau,  y  cysegr 
oedd  yr  unig  fan  i  droi  am  ymwared :  "Os  pechant  i'th 
erbyn,  (canys  nid  oes  dyn  ni  phecha,)  a  diglloni  o  honot  i'w 
herbyn  hwynt,  a'u  rhoddi  o  flaen  eu  gelynion,  ac  iddynt  eu 
caethgludo  yn  gaethion  i  wlad  bell  neu  agos ;  os  dychwelant 
at  eu  calon,  yn  y  wlad  y  caethgludwyd  hwynt  iddi,  gan 
ddywedyd,  pechasom,  troseddasom,  a  gwnaethom  yn  an- 
nuwiol.  Os  dychwelant  atat  ti  a'u  hoU  galon,  ac  a'u  hoU 
enaid  yn  ngwlad  eu  caethiwed,  Ue  y  caethgludasant  hwynt, 
a  gweddîo  tu  a'u  gwlad  a  roddaist  •  i'w  tadau  hwynt,  a'r 
ddinas  a  ddetholaist,  a'r  tŷ  a  adeiledais  i'th  enw  di :  yna 
gwrando  di  o'r  nefoedd,  o  fangre  dy  breswylfod,  eu  gweddi 
hwynt  a'u  deisyfiadau,  a  gwna  farn  iddynt,  a  maddeu  i'th 
bobl  a  bechasant  i'th  erbyn.  Yn  awr,  O  fy  Nuw,  bydded 
atolwg  dy  lygaid  yn  agored,  a'th  glustiau  yn  ymwrando  â'r 
weddi  a  wneir  tua'r  lle  yma."  (2  Cron.  vi.  36-40.)  Y  cysegr, 
a  Duw  yn  preswylio  ar  ei  "  Orsedd  ogoneddus "  ynddo, 
oedd  "gobaith  Israel"  am  nawdd,  a  diogelwch,  ac  ym- 
wared,  a  phob  bendith  dymhorol  ac  ysprydol. 

2.  Felly  yr  un  modd  yn  yr  efengyl,  cysegr  y  cyfamod 
newydd,  y  mae  gobaith,  a  "  gobaith  gwell,"  "gobaith 
bywiol,"  "gobaith  da  trwy  ras,"  "gobaith  gwynfydedig,"  yn 
cael  ei  osod  o'n  blaen  ni :  "  Duw  yn  Nghrist  yn  cymodi  y 
byd  ag  Ef  ei  hun,  heb  gyfrif  iddynt  eu  pechodau  "  {2  Cor. 
V.  19),  "Trwy  obaith  y'n  hiachawyd."    (Rhuf.  viii.  24.)    Y 


Cysegr  Duw.  215 

peth  cyntaf  oU  er  iachau  a  dychwelyd  enaid  argyhoeddedig, 
wedi  iddo  golli  y  gobaith  gau,  twyllodrus,  oedd  ganddo  o'r 
blaen,  ydyw  cenedlu  gobaith  newydd — "gobaith  ni  chywil- 
yddia" — ynddo;  a  hwnw  esyd  yr  efengyl  o'i  flaen  ef:  "Yr 
Arglwydd  lesu  ein  gobaith"  (i  Tim.  ii.  i),  sylwedd  mawr 
y  cysegr  a'r  drugareddfa  dan  yr  hên  gyfamod.  Y  mae 
defnydd  gobaith  i  bechadur  am  ei  fywyd  yn  hoU  ffeithiau 
ac  athrawiaethau  yr  efengyl,  ond  eu  hiawn  ddeall ;  nid  oes 
ynddi  ddim  i  darfu  a  digaloni  yr  enaid  edifeiriol,  ond  pob 
peth  yn  anogaethol  iddo  i  fifoi  i  gymeryd  gafael  yn  y  gobaith 
a  esyd  hi  o'i  flaen,  "  Fel  trwy  ddau  beth  dianwadal,  (sef  ei 
addewid  a'i  Iẁ,)  yn  y  rhai  yr  oedd  yn  anmhosibl  i  Dduw 
fod  yn  gelwyddog,  y  gallem  ni  gael  cysur  cryf,  y  rhai  a  ffoi- 
som  i  gymeryd  gafael  yn  y  gobaith  a  osodwyd  o'n  blaen. 
Yr  hwn  sydd  genym  ni  megis  angor  yr  enaid,  yn  ddiogel  ac 
yn  sicr,  ac  yn  myned  i  mewn  at  yr  hyn  sydd  o'r  tu  fewn  i'r 
llen;  i'r  man  yr  aeth  y  rhagflaenor  drosom  ni,  sef  lesu,  yr 
hwn  a  wnaethpwyd  yn  Archoffeiriad  yn  dragwyddol,  yn  ol 
urdd  Melchisedec."     (Heb.  vi.  18-20.) 

III.  Mawr yn/ydnsjydd  a  thrueni  y  rhai  a  tvrthodant  ac  a 
ddiystyrant  weinidogaeth  y  cysegr.  "  Y  rhai  oll  cCth  tvrthod- 
ant  a  waradwyddir"  &c.  Achwyna  Duw  yn  drwm  ar 
Israel  a  Juda  yn  ei  air,  lawer  o  weithiau,  o  herwydd  eu 
pechod  hwn,  y  mwyaf  ynfyd  ac  ysgeler  o'u  holl  bechodau. 

I.  Halogent  a  diystyrent  gysegr  Duw  drwy  esgeuluso  a  diys- 
tyru  ei  wasanaeth.  Pan  anfonodd  Hesecia,  brenin  Juda, 
redegwyr  i  gyhoeddi  drwy  holl  Israel,  a'u  gwahodd  i  ddyfod 
i  gynal  Pasg  i'r  Arglwydd  yn  Jerusalem,  gan  ddywedyd,  "O, 
meibion  Israel,  dychwelwch  at  Arglwydd  Dduw  Abraham, 
ísaac,  ac  Israel ;  ac  na  chaledwch  eich  gwar,  fel  eich  tadau, 
I  hoddwch  law  i'r  Arglwydd,  a  deuwch  i'w  gysegr  a  gysegrodd 
Kfe  yn  dragywydd,  a  gwasanaethwch  yr  Arglwydd  eich 
Duw,  &c.     Felly  y  rhedegwyr  a  aethant  o  ddinas  i  ddinas. 


9x6  Koheleth. 

trwy  wlad  Ephraim  a  Manasse,  hyd  Zabulon;  ond  hwy  a 

waiadiasanl,  ac  äu  gwatwarasant  hitiy.    (2  Cron.  xxx.  5-10.) 

2.  Drwy  ymddangos  ger  bron   Duw   yn   ei   gysegr  fel 

ei  addolwyr,  pan  ar  yr  un  pryd  yr  oeddynt  yn  ymdroi  yn  y 

pechodau  mwyaf  ysgeler  a  gwaradwyddus.    "Ai  yn  lladrata, 

yn  Uadd,  ac  yn  godinebu,  a  thyngu  anudon,  ac  arogl-darthu 

i  Baal,  a  rhodio  ar  ol  duwiau  dieithr,  y  rhai  nid  adwaenoch, 

y  deuwch  ac  y  sefwch   ger  fy  mron  yn  y  tŷ  hwn,  ar  yr  hwn 

y'  gelwir  fy  enw  arno,  ac  y  dy wedwch,  Rhyddhawyd  ni  i 

wneuthur  y  ffieidd-dra  hyn  oll  ?     Ai  yn  Uoches  lladron  yr 

aeth  y  tŷ  yma,  ar  yr  hwn  y  gelwir  fy  enw  i,  ger  bron  eich 

llygaid?     Wele,  minau  a  welais  hyn,  medd  yr  Arglwydd." 

(Jer.  vii.  9-11.)     Rhagorodd  dau  o  freninoedd  Juda,  Ahas  a 

Manasse,  ar  y  lleill  yn  eu  hyfdra  rhyfygus  yn  halogi  cysegr 

Duw,  y  cyntaf  drwy  "ddarnio  Uestri  tŷ  Dduw,  a  chau  drysau 

y  tŷ,  a  gwneyd  iddo  allorau  yn  mhob  congl  yn  Jerusalem. 

Ac  yn  mhob  dinas  yn  Juda  y  gwnaeth  efe  uchelfeydd  i 

arogldarthu  i  dduwiau  dieithr,  ac  a  ddigllonodd  Arghvydd 

Dduw  ei  dadau,"  (2  Cron.  XYViii.  24,  25,)  a'r  olaf,  Manasse, 

eto  yn  waeth,  "Canys  efe  a  adeiladodd  drachefn  yr  uchel- 

feydd,  y  rhai  a  ddinystriasai  Hesecia  ei  dad  ef,  ac  a  gyfododd 

allorau  i  Baahm,  ac  a  wnaeth  Iwyni,  ac  a  addolodd  hoU  lu 

y  nefoedd,  ac  a'u  gwasanaethodd  hwynt.    Adeiladodd  hefyd 

allorau  yn  nhŷ  yr  Arglwydd,  am  yr  hwn  y  dywedasai  yr 

Arglwydd,  Yn  Jerusalem  y  bydd  fy  enw  i  yn  dragywydd. 

Ac  efe  a  adeiladodd  allorau  i  holl  lu  y  nefoedd  yn  nau  gyn- 

tedd  tŷ  yr  Arghvydd.     Ac  efe  a  osododd  y  ddelw  gerfiedig 

(y  ddelw  a  wnelsai  efe)  yn  nhŷ  Dduw,  am  yr  hwn  y  dywed- 

asai  Duw  wrth  Dafydd,  ac  wrth  Solomon  ei  fab,  yn  y  tỳ 

hwn,  ac  yn  Jerusalem,  yr  hon  a  ddewisáîs  i  o  holl  Iwythau 

Israel,  y  gosodaf  fy  enw  yn  dragywydd."    (2  Cron.  xxxiii. 

3-7.)      Ymostyngodd  Manasse  yn  "ddirfawr  ger  bron  yr 

Arglwydd "  wedi  hyny,  y  mae  yn  wir,  a  gwnaeth  ei  oreu  i 


Cysegr  Duw.  217 

ddadwneyd  y  drwg  a  wnaethai,  ond  yn  rhy  ddiweddar  i  atal 

barn  Duw  ar  y  wlad.     Gadawodd  gogoniant  yr  Arghvydd 

y  cysegr,  bwriodd  Juda  ymaith  o'i  olwg,  "Oherwydd  Manasse, 

mab  Hesecia,  brenin  Juda,  am  yr  hyn  a  wnaeth  efe  yn 

Jerusalem."    (Jer.  xv.  4.)      Ad-gofiFeir  pechodau   Manasse 

lawer  gwaith,  fel  yr  achos  paham  y  digiodd  Duw,  ac  y  bwr- 

iodd  Juda  allan  o'i  olwg,  fel  y  bwriasai  Israel  cyn  hyny  o 

achos  pechodau  Jeroboam  mab  Nebat,  er  i  Manasse  ei  hun 

ymostwng  ac  edifarhau,  a  chael  maddeuant.     Ni  allasai  ef, 

na  Josia  dduwiol  chwaith,  droi  yn  ol  y  cenUif  o  lygredig- 

aethau  yr  agorasai  efe  y  Uif-ddorau  i'w  gollwng  ar  y  wlad. 

Yr  oedd  pob  dosbarth  o'r  bobl  wedi  cydymoUwng  i  bob 

rhusedd  a  drygioni.     "  HoU  dy wysogion,  yr  oflfeiriaid  hefyd, 

a'r  bobl,  â  chwanegasant  gam-fucheddu,  yn  ol  hoU  ffieidd- 

dra  y  cenhedloedd/  a  hwy  a  halogasant  dy  yr  Arglwydd,  yr 

hwn  a  sancteiddiasai  Efe  yn  yenisalem.      Am  hyny,  Ar- 

glwydd   Dduw   eu   tadau   a  anfonodd  atynt,  trwy  law   ei 

genadau,  gan  fore-godi  ac  anfon,  am  ei  fod  Ef  yn  tosturio 

wrth  ei  bobl,  ac  wrth  ei  breswylfod.     Ond  yr  oeddynt  hwy 

yn  gwatwar  cenadau  Duw,  ac  yn  tremygu  ei  eiriau  Ef,  ac 

yn  gwawdio  ei  broffwydi  Ef;    nes  cyfodi  o  ddigofaint  yr 

Arglwydd  yn  erbyn  ei  bobl,  fel  nad  oedd  iachad."     (2  Cron. 

xxxvi.  14-16.)    Gwrthod  eu  Duw,  halogi  ei  gysegr  Ef,  trem- 

ygu  ei  eiriau,  a  gwawdio  ei  broífwydi,  a  barodd,  o'r  diwedd, 

i  ddigofaint  yr  Arglwydd  gyfodi  yn  erbyn  y  bobl  hyny,  "fel 

nad  oedd  iachad,"  ac  y  daeth  yr  holl  aflwydd  a'r  dinystr 

hir-fygythiedig  arnynt  hwy  a'u  dinas  a'u  teml.     "  Y  pethau 

hyn  oU  a  ddigwyddasant  yn  siamplau  iddynt  hwy,  ac  a  ys- 

grifenwyd  yn  rhybudd  i  ninau,  ar  y  rhai  y  daeth  terfynau 

yr  oesocdd."     (i  Cor.  x.  11.)     "  K«  rhybudd  i  ni."     Y  mae 

a  wneìo  y  />eíhau  hyn  â  ni,  a  ninau  â  hwylhau,  a  Uawer  iawn 

mwy  nag  ydym  yn  feddwl  ac  nac  ydym  yn  ei  wneyd  o 

honynt.     Y  mae  cysegr  Duw — a  chysegr  gwell  a  pherffeith- 


2i8  Koheleth. 

iach  na'r  "cysegr  bydol"  hwnw  genym  ni — yn  cynwys  nid 
"cysgodau  o'r  daionus  bethau"  fel  hwnw,  ond  "y  pethau 
nefol "  eu  hunain,  ac  os  oedd  diystyru  a  halogi  cysegr  Duw 
dan  yr  hên  gyfamod  yn  bechod  mor  fawr  yn  ei  olwg  Ef,  ac 
yn  dwyn  cospedigaeth  mor  fawr  ar  yr  halogwyr,  "  Pa  fodd 
y  diangwn  ni,  os  esgeuluswn  iachawdwriaeth  gymaint?" 
(Heb.  ii.  3),  a  "Pa  faint  mwy  cospedigaeth,  debygech  chwi, 
y  bernir  haeddu  o'r  hwn  a  fathrodd  Fab  Duw,  ac  a  farnodd 
yn  aflan  waed  y  cyfamod,  trwy  yr  hwn  y  sancteiddiwyd  ef, 
ac  a  ddifenwodd  Yspryd  y  gras?"  (Heb.  x.  29.)  Ai  onid 
oes  yn  ein  mysg  ninau,  yn  Nghymru,  laweroedd  o  esgeulus- 
wyr  cysegr  ac  ordinhadau  Duw  ?  Oes,  lawer  eto  i'w  cael 
ynddi,  pe  eid  i  chwilio,  nad  ydynt  byth  yn  dyfod  i  sŵn 
gweinidogaeth  y  gair,  a  llawer  o'r  rhai  sydd  yn  mynychu 
dyfod  i  ymarfer  ag  ordinhadau  yr  efengyl  ar  adegau  neill- 
duol,  eto  yn  esgeuluswyr  ymarferol  yr  un  pryd ;  ni  welir 
hwynt  ond  anfynych  yn  eu  lle  ar  fore  dydd  Duw  yn  ei 
gysegr ;  anaml  iawn  y  gwelir  mwg  yr  aberth  boreuol  yn  codi 
oddiar  eu  hallor  hwy;  ond  dodant  aberth  cloff  ac  anafus 
yn  yr  hwyr,  wedi  aberthu  goreuon  y  dydd  i'r  cnawd  a'i 
flysiau  ef.  Ac  yn  mhellach,  onid  oes  Ilawer  i'w  cael  yn  ein 
mysg  fel  y  rhai  hyny  yr  achwyna  Duw  arnynt  trwy  Jeremia 
— dynion  yn  byw  ac  yn  ymdroi  yn  y  pechodau  fììeiddiaf  ar 
hyd  yr  wythnos,  yn  dwyllwyr  a  chelwyddwyr,  yn  feddwon  a 
phuteinwyr,  yn  dyfod  ac  yn  sefyll  ger  bron  Duw  yn  ei  dŷ 
ar  y  Sabboth ;  îe,  yn  nesau  at  ei  fwrdd  i  gyfranogi  o'r  Swper 
Sanctaidd?  Wrth  grefyddwyr  o'r  fath  yma,  dywed  yr 
aposto),  "  Ni  ellwch  yfed  o  phiol  yr  Arglwydd  a  phiol  y 
cythreuliaid.  Ni  ellwch  fod  yn  gyfranogion  o  fwrdd  yr  Ar- 
glwydd,  a  bord  y  cythreuliaid."  (i  Cor.  x.  21.)  Ydyw,  yn 
ddiau,  y  mae  y  pethau  yr  achwynid  o'u  herwydd  ar  Israel  a 
Juda,  yn  eu  perthynas  â  chysegr  Duw  gynt — y  pethau  yr 
enynodd  digofaint  Duw  yn  eu  herbyn  hwynt,  ac  y  gadaw- 


Cysegr  Duw.  '         219 

odd  Efe  ei  gysegr,  ac  y  bwriodd  hwythau  allan  o'i  olwg  o'u 
plegid — i'w  cael  eto  yn  ein  hamser  ninau.  "A'r  pethau 
hyny,  ynddynt  hwy,  a  wnaed  yn  siamplau  i  ni,  fel  na 
chwenychem  ddiygioni,  megis  ag  y  chwenychasant  hwy." 
(i  Cor.  X.  6.) 

Dyna  y  pechod  a  osodir  yn  ein  testyn  ar  gyfer  yr  "'orsedd 
ogoneddus  a  dyrchafedig  o'r  dechreuad,"  ac  yn  ngoleuni  yr 
"orsedd  ogoneddus  a  dyrchafedig"  hono  y  mae  yn  ddu  ac 
ofnadwy  iawn.  Ar  yr  orsedd  hono,  yn  y  cysegr,  y  dad- 
guddiodd  y  Duw  mawr  fwyaf  o'i  gariad,  a'i  ras,  a'i  ddaioni, 
a  ddadguddiodd  erioed;  ac  yn  ei  waith  yn  diystyru  yr 
orsedd  hono,  yn  dibrisio  ac  yn  halogi  cysegr  Duw,  y  mae 
gwaethaf  dyn  yntau  yn  dyfod  i'r  golwg.  Yr  oedd  eilun- 
addoliaeth  Israel  gyda'r  Uo  aur  o  flaen  Sinai,  wrth  droed 
gorsedd  cyfiawnder  y  Brenin  mawr,  yn  gampwaith  o  ddryg- 
ioni;  ond  yr  oedd  eu  gwaith  yn  diystyru  gorseddfainc  ei 
ras  yn  y  cysegr  yn  fwy  ysgeler  na  hwnw.  O  holl  bechodau 
ein  gwlad  ninau,  y  penaf  oll  yw  hwn — gwrthod  a  dibrisio 
cynygiadau  gras  Duw  yn  yr  efengyl,  a  halogi  ei  bethau 
sanctaidd  Ef;  ac  eto,  dyma  y  pechod  y  meddylia  dynion 
leiaf  o  hono,  ac  y  cywilyddiant  ac  y  gofidiant  leiaf  o'i 
herwydd  o'r  un  o'u  pechodau.  Y  mae  miloedd  o  wranda- 
wyr  efengyl  yn  Nghymru  yn  treulio  blynyddoedd  eu  bywyd 
dan  wrando  yn  unig,  ac  yn  ddiystyr  ganddynt  yn  myned 
un  i'w  faes,  ac  arall  i'w  fasnach,  yn  eithaf  tawel;  ond  y  mae 
"  Gwr y  ty  yn  digio."  0!.ai  nid  oes  achos  i  ofni  ei  fod  ar 
"dyngu  yn  ei  lid,"  na  chaiff  llawer  o  hên  wrandawyr  Cymru 
"brofi  o'i  swper  Ef."  Beth  pe  rhifid  gwrthgilwyr  Cymru? 
Dynion  a  fuont  unwaith  yn  gyhoeddus  gyda  chrefydd,  ac 
yn  ymwneyd  â  phethau  sanctaidd  cysegr  Duw,  ond  a  gilias- 
ant  yn  ol,  a  adawsant  "fl"ynon  y  dyfroedd  byw,"  ag  ydynt  yn 
ymdroi  yn  mhydewau  ffìeiddiaf  anwiredd  a  phechod,  byddai 
y  nifer  yn  Uu  mawr  iawn ! 


220  Roheleth. 

Ond  beth  fydd  y  canlyniad?  Beth  fydd  y  diwedd? 
Dyma  yr  ateb  a  rydd  y  testyn,  "  Y  rhai  oll  a'th  wrthodant  a 
waradwyddir.  Ysgrifenir  yn  y  ddaear  y  rhai  a  giliant  oddi- 
wrthyf,  am  iddynt  adael  yr  Arglwydd,  ffynon  y  dyfroedd 
byw."  Ond  beth  yw  cynwysiad  y  fath  ymadroddion? 
,  Hawdd  yw  gofyn  y  cwestiwn,  ond  pwy  a  ddichon  ei  ateb? 
"Canys  os  o'n  gwirfodd  y  pechwn,  wedi  derbyn  gwybodaeth 
y  gwirionedd,  nid  oes  aberth  dros  bechodau  wedi  ei  adael 
mwyach;  eithr  rhyw  ddisgwyl  ofnadwy  am  farnedigaeth, 
ac  angerdd  tân,  yr  hwn  a  ddifa  y  gwrthwynebwyr."  (Heb. 
X.  26,  27.)  "  Ysgrifenir  yn  y  ddaear,"  bydd  eu  henwau  a'u 
coffadwriaethau  dan  draed,  yn  cael  eu  mathru  gan  ddyn- 
ion.  Buasai  eu  henwau  yn  llyfr  y  bywyd  yn  y  cysegr.  Yr 
oedd  bywyd — "F/ynon  y  dyfroedd  byw" — yn  agored  yno 
o'u  blaen,  a  hwythau  yii  cael  eu  gwahodd  i  yfed  bywyd  o 
honi,  ond  ni  fynent — gwrthodasant  bob  cynygiad  a  gwa- 
hoddiad;  dilewyd  eu  henwau  o  lyfr  y  bywyd  yn  y  cysegr, 
yn  y  ddaear  i  bydru  byth  y  mae  eu  henwau  yn  ysgrif- 
enedig  bellach ;  "  Ac  felly  (medd  y  Pregethwr)  mi  a  welais 
gladdu  y  rhai  annuwiol,  y  rhai  a  ddaethant  ac  a  aethant  o 
le  y  Sanctaidd;  a  hwy  a  ebargofiwyd  yn  y  ddinas  lle  y 
gwnaethent  felly."  (Preg.  viii.  10.)  Wel,  fy  narllenwyr, 
gwrandewch  beth  a  ddywed  yr  Arglwydd — fel  y  dywedai 
Efe  wrth  Israel  gynt  y  dywed  wrthym  ninau — "  Perchwch 
fy  ngh^'segr,  yr  Arglwydd  ydwyf  Fi."  (Lef.  xix.  30.) 
Perchwch  ef  drwy  ymddangos  ger  bron  yr  Arglwydd  ynddo 
"gyda  gwylder  a  pharchedig  ofn;"  drwy  werthfawrogi  ei 
ordinhadau,  heb  eu  hesgeuluso,  "fel  y  mae  arfer  rhai,"  a 
thrwy  fucheddu  yn  deilwng  o'ch  rhagorfreintiau. 

Wrth  y  rhai  sydd  yn  aros  oddiallan,  yn  y  cynteddau 
megis,  dywedwn  yn  ngeiriau  Hesecia  wrth  wŷr  Israel,  y  rhai 
a  goffawyd  o'r  blaen — "Ac  yn  awr,  na  chaledwch  eich 
gwar,  fel  eich  tadau;  rhoddwch  law  i'r  Arglwydd,  a  deuwch 


Cysegr  Duw.  aai 

i'w  gysegr  a  gysegrodd  Efe  yn  dragywydd,  a  gwasanaeth- 
wch  yr  Arglwydd."  Y  mae  pyrth  y  cysegr  yn  agored  i 
chwi;  y  mae  llaw  Duw  oddiar  y  drugareddfa  yn  estynedig 
tuag  atoch  am  gymod — rhoddwch  chwithau  law  i'r  Ar- 
glwydd.     Amen. 


RHAGLUNIAETH    DUW. 


RHAGDRAITH. 

Cynygir  yma  rai  nodiadau  ar  Ragluniaeth  y  Goruchaf,  fel 
Rhagdraith  i'r  Bregeth  ganlynol  ar  y  pwnc. 

Wrth  Ragluniaeth  Duw  golygir,  Arolygiaeth  a  goruwch- 
Iywodraeth  wastadol  y  Brenin  mawr  ar  holl  amgylchiadau 
ei  greadigaeth  a'i  greaduriaid  yn  gyffredinol,  er  dwyn  i  ben, 
a  chyflawni  ynddynt  a  thrwyddynt,  ei  hoU  amcanion  gogon- 
eddus  yn  eu  creadigaeth.  Fel  Creawdwr  pob  peth,  a  phawb 
oll,  y  mae  ganddo  Ef,  nid  yn  unig  hawl  i  drefnu  a  Ilywodr- 
aethu  y  cyfan,  ond,  heblaw  hyny,  y  mae  Efe  dan  rwymed- 
igaeth  i  wneyd — rhwymedigaeth  i  ogoniant  ei  enw  mawr  ei 
Hun  yn  gyntaf  ac  yn  benaf  oll;  canys  ni  allasai  fod  yn 
gyson  âg  urddas  ac  anrhydedd  Bôd  Anfeidrol  ddoeth  i 
ddwyn  i  fodoliaeth  gyfansawdd  o  fydoedd  a  chreaduriaid, 
a  throi  ei  gefn  arnynt,  a'u  gadael  i  ddigwyddo  iddynt  fel  y 
damweiniai,  heb  fod  ganddo  Ef  ddim  a  wnelai  â  hwynt, 
na  chyfrif  o  honynt;  rhaid  y  buasai  hyny  yn  ddinystriol  i 
hunan-barch  y  Bôd  tragwyddol,  Ni  allasai  Efe  fod  dan 
rwymedigaeth  i  greu  dim  oll,  na  neb  oll.  Dybynai  y  creu 
yn  gwbl  ar  foddlonrwydd  ei  ewyllys  ei  Hun — gwneyd  neu 
beidio  gwneyd;  ond  gan  iddo  ewyllysio  creu,  y  mae  Efe 
dan  rwymedigaeth  iddo  ei  Hun,  fel  creawdwr,  ac  ìt  fodol- 
iaeth  a  greasai,  fod  iddo  wylio  a  gofalu  am,  a  llywodraethu 
holl  amgylchiadau  y  pethau  a'r  personau  a  ddygasai  Efe  i 
fodoliaeth. 

Athrawiaeth  rhai  o'r  hên  ddoethion  paganaidd  am  gyn- 


Rhagluniaeth  Duw.  223 

tefigaeth  y  bydysawd  oedd,  fod  mater — y  defnyddiau — yn 
anghrëedig;  hyny  yw,  bod  eu  hanfodaeth  yn  dragwyddol 
annechreuol;  a  dyna  oedd  cred  anffyddwyr  deistaidd  hên  a 
diweddar,  gan  mwyaf  (am  y  gwrth-dduwiaid — atheistiaid — 
y  maent  hwy  allan  o'r  cwestiwn,  ac  nid  oes  a  wnelom  â 
hwynt).  Dangosodd  rhai  athronwyr  ac  athrawon  Cristion- 
ogol  o  bryd  i  bryd,  os  nad  cymeradwyaeth,  o  leiaf  duedd,  i 
ganiatai  y  gallai  mai  fel  y  dysgai  yr  hên  ddoethion  pagan- 
aidd  yr  oedd  yn  bod.  Yr  hyn  a  wnaeth  Duw  yn  ol  y 
ddysgeidiaeth  hon  oedd,  gosod  ei  allu  a'i  ddoethineb  i  actio 
ar  beth  oedd  yn  hanfodi  eisoes,  i'w  trefni,  eu  dosbarthu,  eu 
ffurfio,  a'u  dwyn  i'r  cyflwr  a'r  wedd  a  welir  amynt  yn  awr. 
Gan  hyny,  nid  yw  Efe  yn  Greawdwr  y  byd,  yn  mhriodol 
ystyr  y  gair,  eithr  yn  hytrach,  Uuniwr  a  Threfnydd  cyntaf 
pob  peth,  o'r  defnyddiau  oedd  yn  barod  wrth  law — yn  han- 
fodi  erioed.  Y  mae  cwestiynau  Elihu  yn  darawiadol  iawn 
ar  yr  achos  hwn :  "  Pwy  a  roddes  iddo  Ef  lywodraethu  y 
ddaear?  a  phwy  a  osododd  (a  wnaeth)  yr  hoU  fyd?"  (ar 
ymyl  y  ddalen)  "Yr  oll  o  hono."  (Job  xxxiv.'i3.)  Os  nad 
Efe  a  wnaeth  yr  holl  fyd — "  Yr  oll  0  hono  " — ei  ddefnyddiau 
yn  gystal  a'i  drefniadau,  Pwy  a  roddes  iddo  Ef  hawl  ac 
awdurdod  i'w  lywodraethu,  nac  i  ymyraeth  dim  oll  â  phethau 
oeddynt  yn  hanfodi  erioed  yn  gwbl  annibynol  ar  ei  allu  a'i 
ewyllys  Ef?  Y  mae  y  syniad  o  hanfodiad  tragwyddol 
mater  yn  myned  dan  wraidd  hawliau  Duw  i  gyffwrdd  mewn 
un  modd  a'r  peth  tragwyddol  hwnw — mater,  na  allasai  fod 
ganddo  feddiant  personol  a  chyfreithlawn  o  hono.  Yn 
nghylch  goruchwyliaethau  Duw  yn  ei  ragluniaeth  tuag  at 
blant  dynion  yr  oedd  y  ddadl  rhwhg  Job  a'i  gyfeillion.  Nid 
oedd  yr  un  o'r  patriarchiaid  hyny  yn  gwadu  y  ffaith  ei  fod 
Ef  yn  Ilywodraethu  y  ddaear,  na  bod  ganddo  hawl  i  Iyw- 
odraethu,  er  yn  gwahaniaethu  mewn  rhyw  bethau  yn  eu 
golygiadau  mewn  perthynas  i'r  gweinyddiadau  dwyfol.     Y 


224  Rohdeth. 

mae  Elihu,  yn  y  cwestiynau  a  goffawyd,  yn  myned  at 
wreiddyn  y  mater — yn  dangos  fod  hawl  Duw  i  lywodraethu 
y  ddaear  yn  hanfodol  anaralladwy,  gan  mai  Efe  a  osododd^ 
a.  7tmaeth  y  hyá — "yr  oll  o  hono;"  gan  hyny,  ni  "roddes 
neb  iddo  Ef  lywodraethu  y  ddaear,"'  Nid  llywodraeth 
gyfansoddiadoi  {constitutiojial  government)  yw  ei  lywodraeth 
Ef,  ond  unbenaethol  {absolute).  Llefarodd  y  pagan,  Nebu- 
chodonosor,  yn  ardderchog  ar  y  mater  ar  ol  iddo  ddychwelyd 
o'i  Rydychain,  lle  y  buasai  dan  addysg  am  saith  mlynedd. 
"  Bendithiais  a  moHennais,"  medd  efe,  "  yr  Hwn  sydd  yn 
byw  byth,  am  fod  ei  lywodraeth  Ef  yn  llywodraeth  dra- 
gwyddol,  a'i  freniniaeth  o  genhedlaeth  i  genhedlaeth.  A 
hoU  drigolion  y  ddaear  a  gyfrifir  yn  ddiddim,  ac  yn  ol  ei 
ewyllys  ei  Hun  y  mae  Efe  yn  gwneuthur  â  llu  y  nefoedd,  ac 
â  thrigolion  y  ddaear,  ac  nid  oes  a  atalio  ei  law  Ef,  neu  a 
ddywedo  wrtho,  Beth  yr  wyt  ti  yn  ei  wneuthur;"  a 
thrachefn,  "Yr  Hwn  y  mae  ei  hoU  weithredoedd  yn  wirion- 
edd,  a'i  Iwybrau  yn  farn,  ac  a  ddichon  ddarostwng  y  rhai  a 
rodiant  mewn  balchder."  (Dan.  x.  34-37.)  Y  mae  Paul, 
apostol  lesu  Grist,  a  Nebuchodonosor,  y  pagan  frenin,  yn 
un  a  chytun  ar  y  mater  hwn,  "Canys  pwy  a  wybu  feddwl 
yr  Arghyydd,  neu  pwy  a  fu  gynghorAvr  iddo  Ef  ?  Neu  pwy 
a  roddes  iddo  Ef  yn  gyntaf,  ac  fe  a  delir  iddo  drachefn? 
Canys  o  hono  Ef,  a  thrwyddo  Ef,  ac  iddo  Ef,  y  mae  pob 
peth.  Iddo  Ef  y  byddo  gogoniant  yn  dragywydd,  Amen." 
(Rhuf.  xi.  34-36.)  Y  mae  hên  driad  Cymreig,  mewn  tri 
ymadrodd,  yn  y  geiriad  mwyaf  hapus  a  tharawiadol,  yn 
gosod  allan  y  syniad  sydd  dan  sylw,  "Tair  prif  rhagorgamp 
Duw;  rhoddi  bôd  o  ddihanfod;  treiglo  y  ceugant;  a  dodi 
gwell  ac  adfer  ar  a  waethygodd  :"  sef,  creu  pob  peth  yn  y 
dechreuad  o  ddim,  cynal  a  llywodraethu  pob  peth,  ac  adfer 
i'w  iawn-drefn  gyntefig,  yr  hyn  a  waethygasai — Creadigaeth, 
Rhagluniaeth,  ag  lachawdwriaeth. 


Rhaglumoeth  Duw.  a»5 

Soniwn  am  Ragluniaeth  dan  ddau  ben,  cyffredinol,  ac 
arbenigol.  Wrth  Ragluniaeth  gyffredinol,  golygir  goruwch- 
lywodraeth  wastadol  Duw  dros  amgylchiadau  pawb  a  phob 
peth  yn  y  nef  a'r  ddaear.  Wrth  Ragluniaeth  neillduol,  neu 
arbenigol,  golygir  goruchwyllaeth  y  Brenin  mawr  tuag  at 
ddynion  fel  creaduriaid  a  gynysgaethodd  Efe  â  rheswm, 
deall,  ewyllys,  a  rhyddid,  yr  hyn  a'u  cyfansodda  yn  ddeiliaid 
cyfrifol  iddo  fel  Brenin  cyfiawnder  yn  ei  lywodraeth  foesol ; 
ac  felly  yn  ddeiliaid  gwobr  a  chosp  yn  ol  yr  hyn  a  wnelont 
yn  y  cnawd,  da  neu  ddrwg :  ac  yn  fwy  neillduol  ei  oruchwyl- 
iaethau  tuag  at,  dros,  ac  yn  achos  ei  eglwys  a'i  bobl  yn  eu 
hoU  bersonau  a'u  hamgylchiadau. 

Y  mae  hanes  goruchwyliaethau  y  gangen  hon  o'r  rhag- 
luniaeth  ddwyfol,  gyda  golwg  ar  helyntion  gwledydd  a 
chenedloedd,  dinasoedd  a  theuluoedd,  a  phersonau  neiUduoI, 
da  a  drwg,  ac  yn  enwedig  gyda  golwg  ar  helyntion  ac  am- 
gylchiadau  yr  eglwys  a  dynion  duwiol,  yn  cáel  Ile  mawr 
iawn  yn  yr  ysgrythyrau. 

"Ein  Duw  ni  sydd  Dduw  lachawdwriaeth"  (Salm  lxviii. 
20),  ac  i  ddynion  yn  unig,  hyd  y  gwyddom  ni,  y  mae  Efe  yn 
Dduw  iachawdwriaeth ;  felly,  yn  ein  hachos  ni  y  rhyngodd 
bodd  yn  ei  olwg  Ef  arddangos  ei  brif  "ragorgamp"  o  "ddodi 
gwell  ag  adfer  ar  a  waethygodd."  Gwaethygodd  myrdd- 
iynau  o  angelion  "  y  rhai  ni  chadwasant  eu  dechreuad,"  ond 
ni  ddododd  Efe  "well  ag  adfer"  ar  eu  cyflwr  hwy,  eithr 
gadawodd  hwynt  i  waethygu  fwyfwy  hyd  byth ;  "  Canys  ni 
chymerodd  Efe  (yr  Adferwr)  naturiaeth  angelion,  eithr  hâd 
Abraham  a  gymerodd  Efe."     (Heb.  ii.  16.) 

Dadguddio  ei  Hun  i  ni  fel  Duw  ein  hiachawdwriaeth  yn 
Nghrist  lesu  ydyw  prif  ddyben  y  dadguddiad  a  roddes  Efe 
i  ni  yn  ei  air,  a  phrif  bwnc  gweinidogaeth  yr  efengyl  yn  y 
pregethiad  o  honi  i'r  byd,  "Sef,  bod  Duw  yn  Nghrist,  yn 
cymodi  y  byd  ag  Ef  ei  hun,  heb  gyfrif  iddynt  eu  pechodau." 

15 


|té  RoheUth. 

(2  Cor.  V.  ao.)  Ond  eto,  y  mae  Efe  yn  Dduw  rhagluniaeth 
yn  ogystal  a  hyny;  ac  y  mae  y  gwirionedd  hwn  hefyd  yn 
cyd-redeg  â'r  llall  trwy  ysgrythyrau  yr  Hên  Destament  a'r 
Newydd;  ac  yn  cael  ei  ddal  allan  yn  barhaus  ynddynt. 
Rhagluniaeth,  neu  lywodraeth  y  Goruchaf  ar  bob  peth  yn 
gyffredinol,  ac  ar  helyntion  ag  amgylchiadau  plant  dynion 
yn  neiUduol,  ydyw  y  mater  y  traethir  arno  yn  llyfr  Job  o'r 
dechreu  i'r  diwedd.  Canodd  y  Salmydd  yntau  lawer  iawn 
arno  ;  ac  y  mae  yr  hoU  broffwydi  héfyd  yn  dwyn  tystiolaeth 
iddo,  ac  yn  traethu  llawer  iawn  arno,  bob  un.  Mae  athraw- 
iaeth  Moses,  a'r  proíîwydi,  a'r  Salmau  ar  y  pwnc,  yn  cael  ei 
chadarnhau,  lawer  gwaith,  yn  nysgeidiaeth  yr  Athraw  mawr 
ei  Hun.  Hònai  Ef  fod  "  Gweinidogaeth  y  swydd  hon  " — 
Uywodraethu  pob  peth  yn  y  nefoedd  a'r  ddaear,  wedi  ei 
hymddiried  gan  y  Tad  i'w  ofal  Ef,  fel  ei  Fab  anfonedig. 
"  Megis  y  rhoddaist  iddo  awdurdod  ar  bob  cnawd,  fel  am  y 
cwbl  a  roddaist  iddo,  y  rhoddai  Efe  iddynt  fywyd  tragwyddol," 
medd  Ef  wrth  y  Tad  yn  ei  weddi  dros  ei  ddysgyblion  cyn  eu 
gadael.  (loan  xvii.  2.)  Ewyllysiai  Efe  roddi  llawn  sicrwydd 
ffydd  i'w  ddysgyblion  hyny,  ac  i'w  ddysgyblion  yn  mhob 
cenhedlaeth  ac  oes  wçdi  hyny,  fod  eu  personau  a'u  hoU  am- 
gylchiadau  tymhorol  ac  ysprydol,  amserol  a  thragwyddol, 
yn  berfîaith  ddiogel  yn  ei  law  Ef,  yr  hwn  y  rhoddasai  y  Tad 
awdurdod  ar  bob  cnawd,  ac  ar  bob  peth  yn  y  nef  a'r  ddaear 
iddo,  i'r  pwrpas  arbenig  o'u  defnyddio  a'u  trefnu  er  eu  lles 
a'u  diogelwch  hwy.  Rhagddywedai  iddynt  y  caent  lawer  o 
orthrymderau ;  y  casëid  ac  yr  erlidid  hwynt  er  mwyn  ei  enw 
Ef,  ond  na  chollid  cymaint  ag  un  blewyn  o  wallt  eu  penau, 
y  rhai  oeddynt  oU  wedi  eu  cyfrif  ganddo;  na  allai  un  ci 
trwy'r  greadigaeth  symud  ei  dafod  i  gyfarth  arnynt  heb  ei 
oddefìad  a'i  oruwchlywodraethiad  Ef,  mwy  nag  y  gallasai 
cŵn  yr  Aiíft  gyfarth  a  chwyrnu  ar  ei  bobl  Israel  gynt,  y 
dydd  yr  oedd  Efe  yn  eu  dwyn  o  dŷ  y  caethiwed.  Rhoddasai 


Rhagtunìaeth  Duw.  227 

Efe  yn  ngwydd  ei  ddysgyblion  lawer  o  engreifftiau  oedd  yn 
profi  iddynt  wirionedd  y  dystiolaeth  uchod  am  dano  ei  Hun. 
Gwelsent  Ef  lawer  tro  megis  yn  plygu  ac  yn  plethu  deddfau 
ac  elfenau  cryfion  natur  yn  ol  ei  ewyllys,  fel  y  plyga  ac  y 
pletha  dyn  ferhelyg  y  dyffryn.  Cadarnheid  felly  eu  ffydd 
a'u  hymddiried  ynddo,  fel  y  galluogid  hwy  i  anturio  yn  ddi- 
arswyd  a  llawen,  yn  ei  enw  ac  er  ei  fwyn  Ef,  i  wyneb  cyn- 
ddaredd  awdurdodau  y  byd  a  galluoedd  y  tywyllwch,  ac  yn 
y  "pethau  hyny  oll,  yn  fwy  na  choncwerwyr,"  trwy  yr  Hwn 
a'u  carodd.  Yr  ocddynt  "Yn  ddrych  i'r  byd,  i  angelion,  ac 
i  ddynion."  Yr  oedd  pob  cam  a  gerddent  ar  y  ddaear  yn 
cyffwrdd  â  thànau  a  adseinient  hyd  eithafoedd  y  byd  a  ddawj 
yn  peri  i'r  nefoedd  wynfydu,  ac  i  uffern  ddirgrynu,  a  hyny 
trwy  nerth  eu  ffydd  yn  eu  Harglwydd,  nid  yn  unig  fel  yr 
oedd  Efe  yn  "  Dywysog  eu  hiachawdwriaeth  dragwyddol " 
hwy,  ond  yn  gystal  â  hyny,  fel  yr  oedd  Efe  yn  "  Dywysog 
breninoedd  y  ddaear,"  ac  yn  Arglwydd  ei  harglwyddi "  hi, 
a  holl  "  Awdurdodau  a  thywysogaethau  y  nefoedd  ac  uffern 
hefyd  wedi  eu  darostwng  iddo,  at  wasanaeth  dybenion  gor- 
uchwyliaeth  fawr  ei  gyfryngdod,  yn  llwyddiant  a  diogelwch 
ei  eglwys,  i'r  hon  y  gwnaethpwyd  Ef  gan  y  Tad,  "yn  Ben 
uwchiaw  pob  peth."  Da  y  gallasai  yr  apostol  loan  ddy- 
wedyd,  "  Hon  yw  yr  oruchafiaeth  sydd  yn  gorchfygu  y  byd, 
sef  ein  ffydd  ni."     (loan  v,  9.) 

Y  mae  yn  ddigon  posibl  fod  ffydd  creadyn  yn  Nghrist, 
fel  Gwaredwr  hoU  ddigonol,  mor  gref,  fel  y  gallai  efe  ddy- 
wedyd,  yn  ngeiriau'r  aix)stol,  "  Mi  a  wn  i  bwy  y  credais, 
ac  y  mae  yn  ddiamheu  genyf  ei  fod  Ef  yn  abl  i  gadw  yr 
hyn  a  roddais  ato  erbyn  y  dydd  hwnw"  (2  Tim.  i.  12); 
tra  nad  yw  ei  ffydd  ar  un  pryd  ond  gwan  a  methedig  yn  ei 
berthynas  âg  aragylchiadau  tymhorol  y  byd  a'r  bywyd 
hwn.  Gyda  golwg  ar  ffydd  ei  ddysgyblion,  yn  yr  agwedd- 
iad  hwn  o  honi,  y  dywedai  eu  Hathraw  wrthynt  unwaith  ag 


3a8  Roheleth. 

eilwaith,  "O  chwi,  o  ychydig  fîydd."  (Mat.  vi.  25-30;  apen. 
xvi.  8;  ac  wrth  Petr,  pen.  xiv.  31.)  Ewyllysiai  Efe  iddynt 
gredu  fod  hyd  nod  gwallt  eu  penau  mor  ddiogel  dan  nawdd 
ei  gadwriaeth  ragluniaethol  Ef  ag  oedd  eu  heneidiau  yn 
nghadwedigaeth  ei  iachawdwriaeth  Ef ;  ac  mae  y  íFydd  hon 
yn  ngwyliadwriaeth  fanol  a  goruwchlywodraeth  wastadol  ei 
phen  mawr  ar  a  thros  holl  amgylchiadau  ei  eglwys  a'i  bobl 
yn  y  byd,  yn  un  o  brif  elfenau,  yn  wir,  y  benaf  oll  o  elfenau 
cysur  a  dyddanwch  y  sainf  yn  eu  trallodau.  Dywedodd  yr 
Arglwydd  lesu  wrth  y  deg"  a  thrigain,  wrth  eu  hanfon  i 
bregethu  yr  efengyl,  "  Wele,  yr  wyf  fi  yn  rhoddi  i  chwi 
awdurdod  i  sathru  ar  seirff  ac  yscorpionau,  ac  ar  holl  gryf- 
der  y  gelyn,  ac  nid  oes  dim  a  wna  ddim  niwed  i  chwi." 
(Luc  X.  19.)  Nid  barddoniaeth  yw  yr  ymadroddion,  nac 
i'w  deall  yn  flfigyrol  yn  unig ;  ni  lefarodd  yr  Athraw  mawr 
ddim  ar  farddoniaeth ;  ond  gellir  cymeryd  y  geiriau  seirfif 
ac  ysgorpionau  yn  eu  hystyr  lythyrenol,  a  naturiol,  a  ffig- 
yrol  hefyd ;  a  phrofwyd  eu  gwirionedd  yn  yr  ystyr  lythyrenol 
yn  Paul  yn  Melita,  pan  ysgydwodd  efe  y  wiber  wenwynig 
a  lynasai  wrth  ei  law  i'r  tân  heb  gael  dim  niwed  oddiwrth  ei 
brathiad,  yr  hyn,  pan  welodd  trigolion  yr  ynys  oeddynt  yn 
gwybod  am  effeithiau  marwol  brathiad  y  gyfryw  wiber, 
"  Hwy  a  ddywedasant  mai  Duw  oedd  efe."  (Act.  xxviii.  6.) 
Cyferia  yr  apostol  at  amgylchiad  arall  yn  ei  hanes  (i  Cor. 
XV.  32),  lle  y  dywed,  "  Os  yn  ol  duU  dyn  yr  ymleddais  âg 
anifeiliaid  yn  Ephesus,  pa  leshad  fydd  i  mi  oni  chyfodir  y 
meirw?"  Traddodwyd  ef  gan  yr  awdurdodau,  yn  achos  yr 
efengyl,  fel  yr  arferent  draddodi  drwgweithredwyr  yn  fynych, 
i  ymladd  â'r  gwylltfilod  yn  y  chwareulys  yn  y  ddinas  hono, 
er  difyrwch  i'r  edrychwyr.  Cafodd  y  gwylltfilod  hyny 
deimlo  y  tro  hwnw  bod  ganddynt  gustomer  peryglus  i  ym- 
drafod  âg  ef,  canys  cai  pob  un  à  gynygiai  ymosod  amo 
ddyrnod  ar  ei  fochgern  a  barai  iddo  "  gofio  y  rhyfel  fel  na 


Rhagluniaeth  Duw.  339 


wnelai  hyny  mwy."  Nerth  ei  ffydd  yn  awdurdod  ei  Ar- 
glwydd  a  rymusai  ewynau  ei  fraich  i  roddi  ergyd  â'i  ddwrn 
i  lew  neu  deigr  nes  ei  ddiddarbodi  a'i  syfrdanu. 

Nid  i'r  apostolion  a  chenadau  cyntaf  yr  efengyl  ar  eu 
hanfoniad  allan  i  fysg  cenhedloedd  barbaraidd,  a  bwystfilod 
rheibus,  yn  unig  y  rhoddwyd  y  cyfryw  addewidion,  ond  gall 
pob  cenadwr  i  Grist  ymaflyd  ynddynt,  trwy  ffydd,  gan 
hyderu  yn  yr  Hwn  a  addawodd,  y  bydd  iddo  eu  cyflawnu 
iddynt;  ac  y  mae  enghreifftiau  hynod  o'r  amddiffyn  dwyfol 
mewn  gwaredigaethau  rhyfedd  o'r  cyffelyb  beryglon  i'w 
cael  yn  fynych  yn  hanes  bywyd  cenadon  diweddar.  Nid 
yw  Efe,  yr  Hwn  a  dderbyniodd  bob  awdurdod  yn  y  nef  a'r 
ddaear  i'w  law,  wedi  rhoddi  yr  awdurdod  hono  di  law  eto ; 
na  rhoddi  heibio  ei  gweinyddu  chwaith,  ac  ni  wna  hyny 
hyd  oni  roddo  "  y  Deyrnas  i  fyny  i  Dduw  a'r  Tad,"  ac  yna 
bydd  y  diwedd. 

Y  mae  rhai  adegau  yn  hanes  y  byd  ac  amgylchiadau 
eglwys  Dduw  yn  y  byd,  yn  galw  ar  fod  i  ddysgeidiaeth  y 
gair  ar  y  mater  sydd  dan  sylw  gael  cyhoeddusrwydd  neill- 
duol  yn  mhregethiad  y  gair,  megis  pan  y  mae  dynion  yn 
gyffredinol  yn  dangos  tuedd  amheu  a  gwadu  llywodraeth  y 
Brenin  mawr  ar  y  byd  a'i  amgylchiadau ;  ac  eglwys  Dduw, 
mewn  cyflwr  isel  ac  adfydus,  yn  myned  yn  ddigalon  a 
phryderus,  ac  yn  barod  i  ddy  wedyd,  "  Cuddiwyd  fy  ffordd 
oddiwrth  yr  Arglwydd,  a'm  barn  a  aeth  heibio  i'm  Duw;" 
a,  "Yr  Arglwydd  a'm  gwrthododd,  a'm  Harglwydd  a'm 
hanghofiodd."     (Esa.  xl.  27;  a  pen.  xlix.  14.) 

Nid  oes  un  gwirionedd  yn  yr  ysgrythyr  ag  y  mae  plant 
dynion  wedi  ymladd  mwy  yn  ei  erbyn  na'r  gwirionedd  sydd 
dan  ein  sylw.  Dywedai  henuriaid  Israel,  yn  amser  Eseciel, 
"  Gadawodd  yr  Arglwydd  y  ddaear,"  ac,  *'  Nid  y w  yr  Ar- 
glwydd  yn  gweled"  (Esec.  viiL  12;  a  ix.  9);  ac  yn  amser 
Zephania,  dy wedent  yn  eu  calon,  "  Ni  wna  yr  Arglwydd 


«30  Koheleth. 

dda,  ac  ni  wna  ddrwg."  (Zeph.  i.  1 2.)  Addefai  y  bobl  hyny 
y  gallasai  ddarfod  i'r  Arglwydd  gynt  ymyraeth  âg  achos- 
ion  y  ddaear  ac  amgylchiadau  dynion,  ond  ei  fod,  erbyn 
hyny,  wedi  troi  ei  gefn  ar  y  byd,  a  gadael  i  blant  dynion 
wneyd  fel  y  mynent,  heb  wneyd  un  sylw  o  honynt.  Dyna 
ydyw  syniad  nid  ychydig  o  Gristionogion  yn  y  dyddiau  hyn ; 
credant  fod  yr  Arglwydd  gynt,  dan  yr  hên  gyfamod,  yn 
cyfryngu  drwy  oruchwyliaethau  neillduol  yn  achosion  a 
helyntion  y  byd,  ond  ei  fod  yn  awr,  dan  oruchwjdiaeth  yr 
efengyl,  wedi  gadael  y  ddaear  yn  yr  ystyr  hono.  Ond  nid 
felly  y  golyga  y  Testament  Newydd  ei  hun  ar  y  mater,  fel 
y  dangoswyd  o'r  blaen. 

Yr  ydym  yn  dystion  weled  o  honom  lawer  gwaith  yn 
ein  dyddiau  ein  hunain,  yr  un  pethau  yn  digwydd  ar  y 
ddaear  ag  y  sonia  y  proffwydi  am  danynt,  fel  ymweliadau 
neiUduol  y  Brenin  mawr  yn  ei  ragluniaeth  â  phlant  dynion ; 
newyn  a  heintiau,  weithiau  sychder,  yn  gwneyd  y  nefoedd 
fel  prês  uwch  ein  penau,  a'r  ddaear  megis  yn  haiarn  dan 
ein  traed;  bryd  arall,  gwlybaniaeth  yn  mallu  ac  yn  pydru 
cnwd  y  maes,  a  llifeiriant  ac  ystormydd  yn  ysgubo  ymaith 
ran  helaeth  o  hono  ger  bron  ein  llygaid.  Weithiau  y  lindys, 
y  locust,  a  phryf  y  rhwd  yn  difa  cnwd  y  ddaear  yn  ngwled- 
ydd  y  dwyrain  eto,  fel  cynt ;  ac  yn  ol  athrawiaeth  yr  hên 
lyfr,  Efe  oedd,  yr  amserau  hyny,  yn  dywedyd  wrth  yr  eira, 
Bydd  ar  y  ddaear ;  ac  wrth  gawod  o  wlaw,  ac  wrth  wlaw 
mawr  ei  nerth  Ef;  "  Hefyd  Efe  a  flinai  gwmwl  yn  dyfrhau ; 
ac  a  wasgarai  ei  gwmwl  goleu ;  ac  yr  oedd  hwnw  yn  ymdroi 
oddi  amgylch  wrth  ei  lywodraeth  Ef,  fel  y  gwnelent  hwy 
beth  bynag  a  orchymynai  Efe  iddynt,  ar  hyd  wyneb  y  byd 
ar  y  ddaear,  Pa  un  bynag  ai  yn  gospedìgaeth,  ai  i'w  ddaear, 
ai  er  daioni,  Efe  a  barai  iddo  ddyfod."  (Job  xxxvii.  6-1 1-13.) 
Ond  erbyn  hyn,  nid  oes  ganddo  Ef  ddim  oll  a  wnelo  â 
phethau  o'r  fath— deddfau  sefydlog  natur  sydd  yn  peri  y 


Rhaglunioíth  Duw,  231 

cwbl;  caiíf  yr  eira  a'r  gwlaw  ddyfod  neu  beidio  a  dyfod ;  a'r 
cwmwl  ymdroi  oddiamgylch  neu  aros  yn  Uonydd  yn  ei  un- 
fan,  fel  y  byddo  deddfau  natur  yn  trefnu,  ac  ynfydrwydd 
yw  gweddío  am  wlaw,  neu  am  htn  deg,  neu  am  symud  pla 
na  haint,  medd  y  ddysg  hon,  angenrheidrwydd  deddfau 
natur  yVr  cwbl. 

Y  mae  yn  syndod  y  gall  un  dyn  a  broffesa  grediniaeth 
yn  nwyfol  ysprydoliaeth  yr  ysgrythyr,  gredu  a  phroffesu  yr 
athrawiaeth  wrth-ysgrythyrol  hon  hefyd,  a  saif  fel  hyn 
megis  ellyll  wrth  borth  y  deml,  gan  wgu  a  dwrdio,  a  chadw 
draw  drueiniaid  amddifaid  rha^  traethu  eu  cwynion  a'u 
deisyfìadau  wrth  eu  Tad  yn  y  nefoedd,  pan  y  mae  Efe  ei 
Hun  yn  eu  gwahodd  i  ddyfod  ato,  gan  addaw  eu  gwrando 
"Yn  mhob  dim  y  galwont  amo." 


PREGETH      XIY. 


RHAGLUNIAETH    DUW. 


"Fel  hjm  y  dangosodd  yr  Arglwydd  i  mi,  ac  wele  Ef  yn  ffurfio  ceil- 
iogod  rhedyn  pan  ddechreuodd  yr  adladd  godi ;  ac  wele,  adladd 
wedi  lladd  gwair  y  brenin  oedd.  A  phan  ddarfu  iddynt  ddifa  glas- 
wellt  y  tir,  yna  y  dywedais,  Arbed,  Arglwydd,  atolwg  :  pwy  a  gyfyd 
Jacob  ?  canys  bychan  yw,  Edifarhaodd  yr  Arglwydd  am  hyn  :  Ni 
bydd  hyn,  eb  yr  Arglwydd.  Fel  hyn  y  dangosodd  yr  Arglwydd 
Dduw  i  mi :  ac  wele  yr  Arglwydd  Dduw  yn  galw  am  farn  trwy 
dân  ;  a  difaodd  y  tân  y  dyfnder  mawr,  ac  a  ysodd  beth.  Yna  y 
dywedais,  Arglwydd  Dduw,  paid,  atolwg  :  pwy  a  gyfyd  Jacob? 
canys  bychan  yw.  Edifarhaodd  yr  Arglwydd  am  hyn  :  Ni  bydd 
hyn  chwaith,  eb  yr  Aeglwydd  Dduw." — Amos  viL  i-6. 

Yr  oedd  Amos  yn  gydoeswr,  am  dymor,  â  Hosea,  a'r  ddau 
yn  gweinidogaethu  i'r  un  bobl,  sef  y  dêg  llwyth;  y  rhai 
oeddynt  wedi  ymwrthod  â  breniniaeth  tŷ  Dafydd,  ac  wedi 
sefydlu  breniniaeth  annibynol  dan  "  Jeroboam  mab  Nebat, 
yr  hwn  a  wnaeth  i  Israel  bechu."  Dan  arweiniad  a  dylan- 
wad  y  Jeroboam  hwnw,  gwyrodd  y  dêg  llwyth  i  eilun- 
addoliaeth ;  gadawsant  allor  ag  addoliad  Duw  eu  tadau,  a 
gwnaethant  dduwiau  ac  allorau  iddynt  eu  hunain :  "Ym- 
gysylltodd  Ephraim  âg  eilunod,"  ac  amlhaodd  allorau  i 
bechu,  fel  "carneddau  yn  rhychau  y  meusydd,"  medd 
Hosea.    Ond  er  i  Ephraim  adael  Duw,  ni  adawodd  Duw 


R  haglunioíth  Duw.  .^3J 


mo  hono  ef  am  dymor  hir ;  cododd  ac  anfonodd  broffwydi 
amryw,  yn  olynol  ato,  i'w  alw  i  ddychweiyd  yn  ol  ato  ei 
Hun.  Cawsant  weinidogaeth  daranllyd,  nerthol,  ac  ofnadwy 
Elias  y  Thesbiad;  a  gweinidogaeth  dyner  ac  effeithiol  Eliseus ; 
a  gweinidogaethau  Hosea  ac  Amos,  a  rhai  ereill  ar  eu  hol 
hwy — a  gweinidogaethau  ceryddol  Duw  yn  ei  ragluniaeth 
hefyd  yn  cydweithio  â  gweinidogaeth  ei  weision  y  proffwydi ; 
ond  "Uosgodd  meginau,  a  thoddodd  plwm"  pob  gweinidog- 
aeth  :  "  Yn  ofer  y  toddodd  y  toddwyr,  canys  ni  thynwyd  y 
drygionus  ymaith  oddiwrth  eu  drygioni."  Ymlynu  wrth 
eu  heilunod  a'u  llygredigaethau  fynent  er  pobpeth,  nes  o'r 
diwedd  i  Dduw  eu  bwrw  o'i  olwg  fel  "Arian  gwrthodedig;" 
ac  fél  "  arian  gwrthodedig "  y  maent  yn  mysg  yr  hoU  gen- 
hedloedd  y  danfonwyd  hwynt  atynt  hyd  y  dydd  hwn,  "O 
herwydd  pechodau  Jeroboam,  mab  Nebat."  Gwnaeth  yr 
un  Jeroboam  hwnw  fwy  o  ddrwg  nag  a  allodd  hoU  broffwydi 
Duw  a  ddanfonwyd  atynt  wneyd  o  ddaioni  iddynt. 

Nid  oedd  Amos  yn  broffwyd,  "na  mab  i  broffwyd,"  medd 
ef  (pen.  vii.  14),  h.y.,  ni  buasai  efe  yn  fyfyriwr  yn  Ysgol  y 
Proffwydi,  fel  y  rhan  fwyaf  o'r  proffwydi  ereill ;  eithr  dysgybl 
natur  ydoedd — "  Bugail  a  chasglydd  ffìgys  gwylltion,"  nes  i'r 
Arglwydd  ei  alw  a'i  orchymyn  i  "  fyned  oddiar  ol  y  praidd 
i  fugeilio  ei  bobl  Israel,"  oeddynt  wedi  myned  ar  gyfeiliorn. 
Egyr  ei  broffwydoliaeth  gyda  rhag-rybuddion  difrifol  i  amry w 
wledydd  a  dinasoedd  cylchynol,  am  y  bamedigaethau  Dwyfol 
oedd  ar  ddyfod  arnynt  am  eu  pechodau  gwaeddfawr.  Enwir 
Syria  a  Philistia,  Tyrus  ac  Edom,  a  Moab  a  Juda ;  yna  daw 
at  Israel  a  Samaria,  ac  yno  yr  erys  o  pennod  ii.,  adnod  6, 
hyd  ddiwedd  ei  broffwydoliaeth. 

Prif  fater  gweinidogaeth  Amos  ydoedd  coffáu  a  dangos  eu 
hanwireddau  i  dŷ  Israel ;  ac  fel  yr  oedd  Duw,  yn  ngoruch- 
wyliaethau  ei  ragluniaeth  wedi  ac  yn  eu  ceryddu  oherwydd 
eu  pechodau,  lawcr  gwaith,  ac  racwn  ilawcr  modd;  ac  yr 


234  Kohdeth. 

ymWelai  Efe  â  hwynt  a  cheryddon  trymach  eto,  nes  eu 
llwyr  ddinystrio  fel  gwladwriaeth  a  chenedl,  os  dalient  i  ym- 
gyndynu  dan  ei  oruchwyliaethau,  a  chyflawnwyd  ei  eiriau  i'r 
llythyren,  fel  y  gwelir  heddyw. 

Yn  yr  adran  ddiweddaf  o'i  broífwydoHaeth,  y  mae  telyn 
Amos  yn  newid  ei  chywair  o'r  lleddf  i'r  Uon;  o'r  pruddaidd 
a'r  galarus,  i'r  Uawen  a'r  gorfoleddus :  wedi  canu  "  Galarnad 
i  dŷ  Israel,"  fel  y  dywed  ef  (pen.  v.  i).  Diwedd  yr  alarnad 
hono  ydy w,  "  Holl  bechaduriaid  fy  mhobl  fyddant  feirw  gan 
y  cleddyf,  y  rhai  a  ddywedant,  Ni  oddiwes  drwg  ni,  ac  ni 
achub  ein  blaen"  (pen.  viii.  ii).  Ar  unwaith  dyma  dôn  y 
delyn  yn  newid,  a'r  acenion  melusaf  yn  dyhidlo  oddiar  ei 
thanau  oddirhwng  bysedd  y  telynor  sydd  yn  chwareu  arnynt. 
Ymgyfyd  gweledigaeth  ogoneddus  o  Iwyddiant  a  dedwydd- 
wch  Seion  Duw  yn  y  dyddiau  diweddaf  o  flaen  meddwl  y 
proffwyd :  Pabell  Dafydd  yn  cael  ei  chodi,  ei  bylchau  yn 
cael  eu  cau,  yr  eglwys  yn  meddianu  gweddiU  Edom  a'r  holl 
genhedloedd — "Y  mynyddoedd  yn  defnynu  meluswin,  a'r 
holl  fryniau  yn  toddi " — caethiwed  Israel  yn  cael  ei  ddych- 
welyd,  a  hwythau  yn  cael  eu  planu  yn  eu  tir,  byth  i  gael  eu 
gwrthod  a'u  diwreiddio  mwy.  Coíîâ  lago  yr  ymadroddion 
hyn  fel  profîwydoliaethau  am  Iwyddiant  yr  efengyl  a  galw- 
edigaeth  y  cenhedloedd  yn  y  dyddiau  diweddaf,  yn  y  cyngor 
yn  Jerusalem  y  cawn  ei  hanes  yn  Actau  xv. 

Yn  y  gyfran  a  ddarllenwyd  yn  destyn,  hysbysa  y  profFwyd 
i'r  bobl  yr  hyn  a  ddadguddiasau  yr  Arglwydd  iddo  ef  mewn 
perthynas  iddynt  hwy — "  Fel  hyn  y  dangosodd  yr  Arglwydd 
i  mi"  "  Ni  wna  yr  Arglwydd  ddim  a'r  nas  dengys  ei  gyf- 
rinach  i'w  weision  y  profifwydi "  (pen.  iii.  7),  ac  ni  ddangosai 
yr  Arglwydd  ddim  iddynt  hwy  a'r  nas  dangosent  hwythau 
ef  i'r  bobl.  Galwent  eu  cenadwri  yn  aml  dan  yr  enw  '^Baich 
gairyr  Arglwydd ;"  a  gwasgai  y  baich  hwnw  yn  aml  mor 
drwiu  ar  eu  hysgwyddau,  nès  peri  iddynt  riddfan  dano. 


Rhaglunicuth  Duw.  335 

"Gweledigaeth  galed  a  fynegwyd  i  mi,"  medd  Esaia  (pen. 
xxi.  2),  *'yr  anffyddlawn  sydd  yn  anffyddloni,  a'r  dinystrydd 
sydd  yn  dinystrio.  Am  hyny  Uanwyd  fy  Uwynau  o  ddohir; 
gwewyr  a'm  daliasant  megis  gwewyr  gwraig  yn  esgor;  syrth- 
iais  wrth  ei  glywed,  brawychais  wrth  ei  weled,"  &c. 

Ond  beth  a  welodd  y  proffẁyd  yma  ?  Y  mae  yma  ddwy 
weledigaeth  y  cynygiaf  wneyd  ychydig  nodiadau  arnynt. 

I.    GWELEDIGAETH  Y  CEILIGGGD  RHEDYN. 

Arweinid  y  proffwyd  (mewn  gweledigaeth)  megis  i  swyddfa 
goruchwyliaethau  rhagluniaeth  y  Brenin  mawr,  i  ddangos 
iddo  pa  beth  yr  oedd  Efe  yn  ac  ar  fedr  ei  wneuthur  yn 
mhellach  â'i  bobl  wrthnysig  ac  anufudd.  Yr  oedd  wedi  eu 
ceryddu  a'u  cystuddio  â  Uawer  o  oruchwyliaethau  ceryddol 
eisoes,  yn  awr  y  mae  yn  cymeryd  gwialen  arall  yn  ei  law — 
"Ac  wele  Ef  yn  ffurfio  ceilogod  rhedyn."  Nid  ydym  i 
feddwl  fod  ffurfiad  y  ceiliogod  rhedyn  hyn  yn  cynwys  dim 
yn  wyrthiol  neu  oruwchnaturiol,  ond  fod  y  Llywydd  mawr 
yn  trefnu  ansawdd  naturiol  tywydd  y  tymor  y  fath  fel  y 
cynyrchai  luosogrwydd  diderfyn  o'r  pryfynod  hyny.  Gwel- 
som  dymorau  haf  cyffelyb  ein  hunain  lawer  gwaith,  y  byddai 
amledd  y  pryfaid  a  gynyrchid  yn  difwyno  ac  yn  difa  llawer 
0  ffrwyth  y  coed  a  chnwd  y  maes,  ac  yn  peri  llawer  o  flin- 
der  i  ddyn  ac  anifaiL  Priodolir  digwyddiadau  o'r  fath  bob 
amser  yn  yr  ysgrythyr  i  weithrediad  gallu  ac  ewyllys  Duw, 
a  bod  ganddo  Ef  lais  a  chenadwri  neillduol  at  blant  dynion 
trwyddynt;  ona  ymddengys  fod  plant  dynion  erbyn  hyn 
yn  llawer  callach  na  phrophwydi  yr  ysgrythyr,  ac  yn  gwy- 
bod  amgen  pethau,  fel  y  gallont  ysgwyd  eu  penau  mewn 
dirmyg  ar  hên  dybiau  ofergoelus  o'r  fath;  ond  nid  awn  i 
geisio  dadleu  â'r  doethion  hyny  yn  awr,  ond  ni  a  gymerwn 
"air  sicrach  y  proffwydi"  ar  y  mater,  yr  hwn,  ni  a  gredwn, 
mai  "  Da  y  gwnawn  fod  yn  dal  arno." 

I.  Yn  nrych  gweledigaeth  y  ceiliogod  rhedyn  gwelwn  fel 


t|6  Roheleth, 

y  gall  y  Duw  mawr  ddarostwng  gwlad  a  chenedl  o  bobl  i 
wasgfa  a  chyfyngder,  drwy  oíferynoliaeth  y  creaduriaid 
gwanaf  a  distadlaf.  Gallasem  feddwl  na  fuasai  raid  i  Israel 
ofni  llawer  oddiwrth  geiliog  y  rhedyn.  Pe  dywedasai  y 
profîwyd  wrthynt  iddo  weled  yr  Arglwydd  yn  ífurfio  llewod, 
a  bleiddiaid,  neu  seiríT  tanllyd  ac  yscorpionau  i'w  hanfon 
i'w  plith,  gallasent  frawychu ;  ond  ceiliogod  rhedyn,  ni  allai 
fod  dim  yn  arswydus  iawn  yn  hyny;  ond  "Cryf  yw  yr  hwn 
sydd  yn  gwneuthur  ei  air  Ef,"  pe  ond  ceiHog  rhedyn,  gall 
Ef  wneyd  hwnw  yn  "faich  digon  trwm  ar  wlad  i'w  gwasgu 
hi  i'r  Uwch."  Sonir  yn  Eseciel  (pen.  xiv.  adn.  13-21)  am 
bedair  drygfarn  Duw,  a  fygythiai  Efe  ddwyn  ar  Jerusalem 
am  ei  phechodau,  "  cleddyf,  a  newyn,  y  bwystfil  niweidiol, 
a'r  haint;"  dyna  y  barnedigaethau  a'r  ceryddon  trymaf; 
ond  y  mae  llaweroedd  o  saethau  barnedigaethol  ereill  yn  ei 
gawell  Ef  i'w  defnyddio  fel  y  gwelo  Efe  ei  Hun  yn  dda,  "  y 
lindys  a'r  locust,  pryf  y  rhwd,  a'r  ceiliog  rhedyn,"  &c. 

"Mae  deng  mil  o  ddychryniadau'n 
Gorwedd  yn  ei  enw  pur; 
Ac  aneirif  at  ei  feddwl, 
Yn  y  raôr  ac  yn  y  tir  : 
Mil  sydd  ganddo  o  bethau  i'n  drygu, 

Eilwaith  myrddiwn  a'n  hiachâ, 
Dyna'r  achos  pa'm  y  creodd 
G'nifer  rhyw  o  ddrwg  a  da." 

% 
Wel,  ynte,  "Ai  dysgeidiaeth  yw  ymryson  â'r  HoUalluog?" 

2.  Amser  y  weledigaeth.  "  Pan  ddechreuodd  yr  adladd 
godi,  ac  wele  adladd  wedi  lladd  gwair  y  brenin  oedd."  Yr 
oeddynt  yn  cael  dau  gnwd  o  wair  yn  y  flwyddyn  yn  y 
dwyrain ;  telid  y  cnwd  cyntaf  gan  y  deiliaid  yn  Israel,  fel 
rhan  o'u  teyrnged,  i'w  brenin ;  wedi  ei  gynhauafu,  cludent  ef 
i'r  Ueoedd  penodedig  gan  y  Uywodraeth  at  wasanaeth  y 


Rhagîunîaeth  Dww.  «37 

penadur;  yr  oedd  yr  ail  gnwd  yn  eiddo  iddynt  hwy  eu  hun- 
ain ;  a  phan  oedd  gobaith  dymunol  am  ail  gnwd  da  o  wair 
yn  ymddangos,  anfonodd  y  Brenin  mawr  ei  bladurwyr  i'w 
maesydd  i  godi.ei  deyrnged  yntau  oddi  arnynt.  Gwelodd  y 
proflFwyd  hwynt  yn  troi  allan  yn  finteioedd  dirif,  ac  yn  troi 
meusydd  cnydfawr  o  adladd  mewn  parth  o'r  wlad  yn  anial 
anrheithiedig,  megis  wedi  eu  goddeitho  gan  dân. 

3.  Eiriolatth  y  proffwyd  dros  y  bobl.  Yna  dywedais, 
"Arbed,  Arglwydd,  atolwg,  pwy  a  gyfyd  Jacob?  canys 
bychan  yw."  Amos  oedd  y  cyntaf  un,  os  nad  yr  unig  un, 
i  deimlo  dros  gyflwr  y  wlad  wrth  ei  gweled  yn  cael  ei  thlodi 
a'i  darostwng  dan  law  geryddol  Duw ;  wedi  eu  dwrdio  a'u 
bwgwth  am  eu  pechodau  nes  peri  iddynt  ei  gasâu,  a'i  ddir- 
mygu,  a'i  anmharchu;  y  mae  efe,  er  hyny,  yn  teimlo 
drostynt,  wrth  weled  gwasgfa  a  chaledi  yn  dyfod  arnynt, 
ac  yn  prysuro  at  Dduw  i  eiriol  drostynt  am  arbediad 
iddynt.  Cwynai  Jeremia  yn  chwerwedd  ei  enaid  o  herwydd 
bod  y  bobl  yr  oedd  efe  yn  Ilafurio  i'w  gwasanaethu  a'u 
Uesâu  yn  ei  erlid  a'i  faeddu,  "Ystyria  di  wrthyf,  O  Ar- 
glwydd,"  medd  efe,  "a  chlyw  lais  y  rhai  sydd  yn  ymryson  â 
mi.  A  delir  drwg  dros  dda?  canys  cloddiasant  ffôs  i'm 
henaid;  cofia  i  mi  sefyll  ger  dy  fron  di  i  ddywedyd  daioni 
drostynt,  ac  i  droi  dy  ddig  oddiwrthynt."  (Jer.  xviii.  19-26.) 
Felly  Amos,  a'r  proffwydi  ereill  yr  un  modd  ;  ei  gymwynas- 
wyr  penaf  a  driniodd  y  byd  anniolchgar  a  drwg  fryntaf  a 
gwaethaf  bob  amser.  Yr  oedd  "y  byd  yn  eu  casâu,"  am 
eu  bod  yn  tystiolaethu  am  dano,  bod  ei  weithredoedd  ef  yn 
ddrwg;  ac  felly,  am  yr  im  rheswm,  y  casaodd  y  byd  y 
Gwaredwr  mawr  ei  Hun.     (loan  vii.  7.) 

MeddyHwch,  fy  narllenwyr,  beth  oedd  gwerth  un  gweddîwr 
fel  Amos  i'w  wlad  ar  amgylchiadau  o'r  fath  yma — un  i  fyned 
ag  achos  ei  wlad  at  Dduw  i  ddadleu  ac  eiriol  drosti,  pan  yr 
oedd  Efe  yn  dyfod  allan  ar  Iwybr  ei  famedigaethau,  i  ymweled 


fSÔ  Ko}uUtK 

â  hi  o  herwydd  ei  phechodau  ?  Oedd,  yr  oedd  un  Amos  yn 
fwy  o  werth  i'r  genedl  na  deng  mil  o  oreuon  y  bobl  ddiweddi 
oedd  ynddi.  Mor  ddyfal  ac  egnîol  mae  y  proffwyd  yn  ymbil  ar 
Dduw  yn  eu  hachos?  "Arbed,  Arglwydd,  atolwg" — y 
maent  yn  cyfiawn  haeddu  y  cerydd,  nes  eu  llwyr  ddifrodi, 
er  hyny,  ''Arbed,  atolwg;"  Ti  a'u  harbedaist  lawer  gwaith, 
yn  ol  dy  nosturiaethau,  Arbed  eto.  Gair  cyfarwydd  iawn 
â'r  ffordd  i'r  nefoedd  yw  y  gair  hwn,  "Arbed."  Y  mae  sain 
ei  aceniad  i'w  glywed  yn  ngweddíau  y  saint  byth  er  y  dydd 
y  bu  Abraham  yn  eiriol  dros  Sodoma  hyd  heddyw,  ac  nid 
yw  y  nefoedd  byth  yn  blino  arno.  Cwynai  y  Duw  mawr, 
unwaith,  pan  oedd  yn  ceryddu  Israel,  ac  yn  eu  gwasgu  i 
gyfyngder  mawr  am  eu  phechodau,  am  nad  oedd  neb  yn 
dyfod  ato  i  eiriol  dros  y  bobl,  fel  y  gwna  Amos  yma :  "  Ceis- 
iais  hefyd  ŵr  o  honynt  i  gau  y  cae,  ac  i  sefyll  ar  yr  adwy 
o'm  blaen,  dros  y  wlad,  rhag  ei  dinystrio,  ac  nis  cefais.  Am 
hyny,"  am  na  ddaeth  neb  i  sefyll  ar  yr  adwy,  "Am  hyny  y 
tywelltais  fy  nigofaint  arnynt,  â  thân  fy  llidiowgrwydd  y 
difethais  hwynt ;  eu  ffyrdd  eu  hun  a  roddais  ar  eu  penau 
hwynt,  medd  yr  Arglwydd  Dduw."  (Esec.  xxii.  30-31.) 
Nid  oes  un  athrawiaeth  groesach  i  athrawiaeth  yr  ys- 
grythyr  na'r  athrawiaeth  oer  hono  a  fyn  haeru  nad  yw 
gweddi  yn  effeithio  dim  ar  Dduw,  y  gall  ddwyn  effaith  lesol 
ar  yspryd  y  gweddîwr  ei  hun,  a  bod  yn  burion  ei  harfer  ar 
y  cyfrif  hwnw ;  ond  nid  yw  o  nemawr  bwys,  debygid.  Cystal 
a  dweyd  nad  yw  Duw  byth  yn  ateb  nac  yn  gwrando 
gweddi  y  truan,  nac  yn  teimlo  nac  yn  gofalu  dim  am  dano. 
Y  mae  y  fath  sy niad  y n  rhedeg  y n  y  gwddf  i'r  hyn  a  ddy wed 
y  Duw  mawr  am  dano  ei  Hun  yn  ei  air,  a'r  hyn  a  dystiol- 
aetha  patriarchiaid  a  phroffwydi  yr  Hên  Destament,  a  Christ 
a'i  apostolion  yn  y  Testament  Newydd  am  dano.  Y  mae 
sŵn  y  tosturiaethau  Dwyfol,  fel  sŵn  dyfroedd  lawer,  i'w 
clywed  drwy  yr  holl  ysgrythyr,  ac  yn  Nghrist  lesu,  "Yr 


Rhagluniaeth  t>uiv.  «39 


Hwn  yw  delw  y  Duw  anweledig,  a  gwir  lun  ei  berson  Ef," 
pan  yn  trigo  yn  ein  plith  ni,  yn  ein  natur  ni  ein  hunain — yn 
dosturi  ymgnawdoledig — yn  gollwng  ei  dosturiaethau  allan 
fel  afon  yn  yr  olwg  ar  bob  truan  a  welai,  gan  estyn  ymwared 
iddo,  ei  gynorthwyo,  a'i  ddyddanu.  Ocheneidiau  a  dagrau 
tosturi  oedd  ei  ocheneidiau  a'i  ddagrau  Ef,  ac  yr  oeddynt  yn 
ocheneidiau  a  dagrau  Dwyfol.  "  Od  oes  dim  dyddanwch 
yn  Nghrist,  od  oes  dim  cysur  cariad,  od  oes  dim  cymdeithas 
yr  yspryd,  od  oes  dim  ymysgaroedd  a  thosturiaethau." 
(Phil.  ii.  I.)  Oes,  yn  gyflawnder  diderfyn;  ond  nid  oedd,  ac 
nid  oes  dim  yn  Nghrist  nad  oedd  yn  hanfodol  i'r  Duwdod 
erioed.  "Cofia  dy  dosturiaethau  a'th  drugareddau,  canys 
erioed  y  maent  hwy,"  medd  y  Salmydd.  Haerer  nad  oes 
dim  gwres  na  goleuni  yn  yr  haul,  dim  dwfr  yn  y  môr,  a 
phrofer  hyny,  cyn  dechreu  haeru  nad  oes  dim  teimladau 
tosturiol  yn  ymysgaroedd  "  Tad  y  tosturiaethau "  ei  Hun. 
Dim  dylanwàd  gan  weddi  y  truan  ar  Dduw  !  "ond  er  hyny 
y  gall  beri  dylanwad  ar  galon  y  gweddíwr  ei  hun  !"  Medd- 
ylier  am  druan  yn  ei  gyfyngder,  yn  ceisio  troi  at  Dduw 
mewn  gweddi  am  ymwared,  dan  ddylanwad  y  dybiaeth 
hon ;  tagai  y  fath  athrawiaeth  ei  weddi  yn  y  fan ;  dechreuai 
ymsynio  ynddo  ei  hun,  **I  ba  ddyben  y  ceisiaf  draethu 
fy  nghŵyn  wrth  Dduw  na  fedd  galon  i  deimlo  ?  Ni  fedd 
gweddi  un  dylanwad  arno  Ef;  pa  fudd  fydd  i  mi  os 
gweddîafarno?  ColU  amser  i  ddim  pwrpasfyddai  i  mi  geisio 
gweddîo  arno."  Caledu  a  dieithrio  y  galon  oddiwrth  Dduw, 
yn  hytrach  na'i  thyneru  a'i  llesau  fyddai  effaith  naturiol  a 
sicr  y  gyfryw  gred.  Ymaith  a  hi  am  byth  o  dduwinyddiaeth 
yr  eglwys  ac  o'r  byd  ! 

2.  Dadl  Atnos  dros  ei  ddeisyfiad  am  arbediad  y  wlad. 
"  Pwy  a  gyfyd  Jacob?  canys  bychan  yw."  Dwg  ar  gof  i 
Dduw  pwy  oedd  y  bobl  oedd  dan  y  farnedigaeth — Jacob, 
plant  y  tadau,  y  gwnaethai  Eíe  gyfamod  â  hwynt — "  bychan 


Í40  KoheUth. 

yw,"  yr  oeddynt  wedi  eu  gwasgu  eisoes  i  wendid  ac  iselder 
mawr,  ac  os  na  atelid  y  farn  hon  yn  fuan,  buasai  y  ceiliogod 
rhedyn  wedi  llwyr  fwyta  Jacob  i  fyny.  Yr  oedd  eto  yn  aros 
rai  ffyddloniaid  yn  mysg  y  genedl.  Cofiai  Amos  yn  dda 
fel  y  buasai  Elias,  ychydig  dros  gan  mlynedd  cyn  hyny, 
yn  erfyn  ar  Dduw  yn  erbyn  tadau  y  bobl  hyn,  pan  y  tybiai 
nad  oedd  o  honynt,  ond  efe  ei  hun,  yn  ffyddlon  ymlynu 
wrth  Dduw  a'i  wasanaeth.  A  pha  beth  y  mae  ateb  Duw 
yn  ei  ddy wedyd  wrtho  ?  "  Mi  a  adewais  i  mi  fy  hun  saith 
mil  o  ŵyr,  y  rhai  ni  phlygasant  eu  gluniau  i  Baal.  Credai 
Amos  fod  nifer  o  íîyddloniaid  dirgel  yn  aros  yn  Israel  yn 
ei  amser  ef,  ac  y  mae  yn  dadleu  am  arbediad  y  genedl  yn 
gyffredinol,  er  eu  mwyn  hwy.  Felly  yr  eiriolai  Abraham 
am  arbediad  Sodoma,  ar  y  dybiaeth  y  gallasai  fod  deg  a 
deugain  o  rai  cyfiawn  o'i  mewn;  tynodd  i  lawr  o'r  deg  a 
deugain  i'r  deg,  a  llwyddodd  bob  ergyd ;  a  llwyddasai,  yn 
ddiau,  pe  tynasai  i  lawr  o'r  deg  i  un.  Gwelwch,  gan  hyny, 
faint  o  werth  i  wlad  ydyw  ond  nifer  fechan  p  ddynion  "yn 
ofni'r  Arglwydd,  ac  yn  gwrando  ar  lais  ei  was  Ef,"  a  fyddo 
ynddi.  Ychydig  y  mae  annuwiolion  y  tir  yn  ei  feddwl 
gymaint  y  maent  hwy  yn  gael  megis  yn  nghysgod  y  dynion 
hyny.  Hyny  o  wir  nerth  sydd  mewn  gwlad  ydyw  hyny  o 
ddynion  yn  ofni  Duw  fyddo  ynddi,  "  Bwriaist  heibio  holl 
annuwiolion  y  tir  fel  sothach."     (Salm  cxix  119.) 

4.  Llwyddiant  eiriolaeth  y  ỳroffwyd.  Edifarhaodd  yr 
Argl\vydd  am  hyn — "Ni  bydd  hyn,"  ebe'r  Arglwydd, 
"Edifarhaodd;"  ataliodd  y  farn,  galwodd  ar  y  fyddin  fawr 
i  encilio  o'r  maes,  a  dychwelodd  y  milwyr — y  ceiliogod 
rhedyn — ^bob  un  i'w  babell  yn  ddioed. 

II.  GWELEDIGAETH  Y   TAN.      "  Welc'r   ArCLWYDD    DdUW 

yn  galw  am  farn  trwy  dân."     Gyda  golwg  ar  hon,  sylwn  yn 

I.  Fel  y  mae  y  proffwyd  yn  amrywio  geiriadaeth  yr 
adroddiad,  "Wele'r  Arglwydd  Dduw;  dywedais,  Arglwydö 


Rhagîunîaeth  Duw.  441 


Dduw,  paid,  atolwg — Ni  bydd  hyn  chwaith,  eb  yr  Ar- 
GLWYDD  Dduw."  Dichon  mai  amcan  y  proffwyd  yn  hyn 
oedd  deffro  sylw  a  dwfnhau  argraff  ei  genadwri  ar  feddyliau 
y  bobl,  ei  fod  am  iddynt  ystyried  nad  rhyw  ddigwyddiadau 
damweiniol  oedd  y  goruchwyliaethau  hyn;  ond  mai  ym- 
weliadau  neillduol  oddiwrth  yr  Arglwydd  Dduw  ei  Hun 
oeddynt  Mynai  iddynt  ystyried  â  phwy  yr  oeddynt  yn 
ymryson. 

2.  "  Galw  i  farn  trwy  dán."  Y  wialen  geryddol  yn  cael 
ei  newid — tân ;  gwres  angerddol,  fe  dybir,  oedd  megis  yn 
yfed  i  fyny  fôr  y  canoldir  ar  derfynau  y  wlad,  ac  yn  go- 
ddeithio  y  tir.  Daliai  y  bobl  i  lynu  yn  eu  pechodau,  a  daliai 
Duw  i'w  ceryddu,  a'r  naiU  gerydd  yn  drymach  na'r  un 
blaenorol.  Nid  yw  Efe  byth  yn  galw  i  farn  ar  wlad  neu 
bobl,  ond  pan  fyddo  rhyw  beth  neu  bethau  neillduol  yn- 
ddynt  hwy  yn  galw  am  dani,  "canys  nid  o'i  fodd  y  blina  ac 
y  cystuddia  Efe  blant  dynion;"  ac  y  mae  Efe  bob  amser 
am  i  ddynion  wybod  a  deall  yr  achos  pa  ham  y  mae  Efe 
yn  eu  cystuddio  felly.  "  Pan  ddangosech  i'r  bobl  hyn  yr 
hoU  eiriau  hyn,"  medd  yr  Arglwydd  wrth  Jeremia,  "ac 
iddynt  hwythau  ddywedyd  wrthyt,  Am  ba  beth  y  llefarodd 
yr  Arglwydd  yr  holl  fawr  ddrwg  hwn  yn  ein  herbyn  ni  ? 
neu,  Pa  beth  yw  ein  hanwiredd  ?  neu,  Beth  yw  ein  pechod 
a  bechasom  yn  erbyn  yr  Arglwydd  ein  Duw?  Yna  y 
dywedi  wrthynt,  O  herwydd  i'ch  tadau  fy  ngadael  I,  medd 
yr  Arglwydd,  a  myned  ar  ol  duwiau  dieithr,  a'u  gwasan- 
aethu  hwynt,  ac  ymgrymu  iddynt,  a'm  gwrthod  I,  a  bod 
heb  gadw  fy  nghyfraith,  a  chwithau  a  wnaethoch  yn  waeth 
na'ch  tadau,"  &c.  (Jer.  xxiii.  33.)  "A  chewch  wybod  nad 
heb  achos  y  gwnaethum  yr  hyn  a  wnaethum  i'w  herbyn 
hi  (Jerusalem),  medd  yr  Arglwydd  Dduw."    (Esec.  xiv.  23.) 

"  Edrychasom  am  lawer,  ac  wele  yr  oedd  yn  ychydig ;  a 
phan  ddygasoch  adref,  chwythais  arno  (neu  chwythais  ef 

16 


242  Roheîeth. 

ymaith),  Am  ba  beth?  medd  Arglwydd  y  Uuoedd."  Nid 
rhyw  ddigwyddiad  damweiniol,  fel  y  tybiwch  chwi,  oedd 
peth  felly ;  na,  "  Am  fy  nhy  I,  yr  hwn  sydd  yn  anghyfanedd, 
a  chwithau  yn  rhedeg  bawb  i'w  dŷ  ei  hun.  Am  hyny  y 
gwaharddwyd  i'r  nefoedd  oddi  arnoch  wlitho,  a  gwahardd- 
wyd  i'r  ddaear  roddi  èi  ffrwyth.  Gelwais  hefyd  am  sychder 
ar  y  ddaear,  ac  ar  y  mynyddoedd,  ac  ar  y  meusydd,  ac  ar  y 
gwin,  ac  ar  yr  olew,  ac  ar  yr  hyn  oll  a  ddwg  y  ddaear  allan, 
ac  ar  holl  lafur  dwylaw,"  (Hag.  i.  9-1 1.)  ^^Am  hyny^' — 
nid  heb  achos.  .  Y  mae  y  Brenin  mawr  yn  ymweled  â 
gwledydd  a  chenhedloedd  yn  y  cyífelyb  fodd  yn  fynych  eto; 
a  rhan  o  waith  gweinidogion  y  gair,  megis  yr  oedd  y 
profîwydi,  a'r  apostolion  hefyd,  ar  achlysuron  (megis  y  gwna 
Paul  yn  i  Cor.  xi.  35),  ydyw  galw  sylw  deiliaid  eu  gweini- 
dogaeth  at  y  goruchwyliaethau  hyn,  a'u  hegluro  yn  eu 
hachosion  a'u  dyben,  yn  ngoleuni  yr  ysgrythyrau.  Y  mae 
y  blynyddoedd  diweddaf  wedi  eu  hynodi  yn  arbenig  yn 
ymweliadau  ceryddol  Duw  â  llawer  o  wledydd  a  chenhedl- 
oedd  y  ddaear.  Nid  oes  hanes  yn  ein  hoes  ni  am  gynifer 
o  ddynion  wedi  marw  trwy  newyn  ag  a  fu  yn  ystod  y  tair 
neu  bedair  blynedd  ddiweddaf.  Trengodd  Uawer  o  filiynau 
o  eisiau  bara  yn  India,  China,  a  gwledydd  ereill  yn  Asia,  a 
rhai  cannoedd  o  filoedd  yn  nwyrainbarth  Ewrop.  Ysgub- 
odd  llifeiriant  ymaith  amryw  drefi  cyfain  yn  Hungary  a 
Hispaen,  a  gwnaethant  ddifrodiadau  arswydus  ar  dda  a 
meddiannau,  a  chnwd  y  ddaear  mewn  llawer  o  wledydd. 
Bydd  y  flwyddyn  1879  yn  aros  yn  hynod  ei  choffad- 
wriaeth  mwy  yn  y  wlad  hon;  blwyddyn  y  profîwydai 
doethion  y  tywydd  yma  ac  yn  America  am  dani,  y  byddai 
angerddolder  gwres  ei  haf  yn  annioddefol,  ac  y  lladdai 
fyrddiynau  o  honom ;  yn  lle  hyny  blwyddyn  o  oerder 
gwlybyrog  o'i  chalan-gauaf  hyd  ei  Hydref  ydoedd ;  yr  oedd 
ei  Mehefin  a'i  Gorphenaf,  a'i  Hawst  a'i  Medi,  yn  debycach 


ìi.hagluntcutk  Duw.  243 

i  Ragfyr  a  lonawr,  a  Chwefror  a  Mawrth,  o  ran  ansawdd  y 
tywydd.  Gwasgwyd  y  wlad  â  chaledi,  bob  dosbarth  yn 
mron,  yn  ystod  y  tair  neu  bedair  blynedd  diweddaf,  nes 
oedd  ei  hwyneb  megis  yn  casglu  parddu,  a  llaweroedd  yn 
cwyno  fod  hyfrydwch  Prydain  wedi  mudo  ymaith — a'i 
dyddiau  goreu  a  llwyddiannus  wedi  myned  heibio  am  byth ; 
ei  hamaethyddiaeth  wedi  pallu,  ei  marsiandaeth  a'i  mas- 
nach  wedi  cilio,  a'i  gogoniant  wedi  ymadael.  Y  mae  yn 
llawn  bryd  gofyn,  "Am  ba  beth?"  Nid  wyf  yn  gwybod 
ddarfod  i'r  un  o  ddoethion  gwyddor  ac  athroniaeth  gael 
allan,  na  hòni  y  gellid  rhoddi  cyfrif  am  dywydd  gauafaidd 
y  fîwyddyn  hono,  ar  dir  gwyddoniaeth,  fod  y  peth  yn 
efFaith  naturiol  gweithrediad  deddfau  sefydlog  a  digyfnewid 
natur ;  na,  profTwydo  yr  oeddynt  hwy,  rai  o  honynt  o  leiaf, 
fel  y  crybwyllwyd,  y  byddai  yn  flwyddyn  o  wres  na  theim- 
lasid  ei  gyffelyb  yn  y  wlad  hon  o'r  blaen ;  ond  diddymodd 
y  flwyddyn  holl  "arwyddion"  y  gwŷr  hyny,  "trodd  y 
doethion  yn  eu  hol,  gan  wneuthur  eu  gwybodaeth  yn 
ynfyd."  (Esa.  xliv.  25.)  "Am  ba  beth,  ynte?"  "Ai  ni 
ellid  cael  gafael  ar  ypeth"  hwnw,  yn  herwydd  yr  hwn  y 
dygwyd  ein  gwlad  dan  y  wasgfa  y  cyfeiriwn  ati?  Onid 
oedd  hi  wedi  myned  yn  ddiarebol  mewn  annuwioldeb  a 
phob  llygredigaeth  yn  ystod  y  blynyddoedd  o  Iwyddiant 
mawr  a  gawsai  yn  y  blynyddau  blaenorol?  Pob  dosbarth 
o  gymdeithas,  o'r  uchelaf  hyd  yr  iselaf  yn  y  tir,  yn  "  cyd- 
redeg  i'r  unrhyw  ormod  rhusedd."  "  Nafydd  ry  annuwiol" 
Y  mae  fel  pe  byddai  rhyw  reswm  ar  fyw  yn  annuwiol ;  pe 
rheswm  hefyd,  pan  y  mae  dyn,  neu  wlad  o  ddynion,  wedi 
myned  yn  "  rhy  annmuiol"  fe  ddaw  rhagluniaeth  â 
rhyw  oruchwyliaeth  i  roi  atalfa  arnynt;  onid  oedd  dynion 
fel  wedi  ynfydu  mewn  balchder,  gwastrafiF,  ac  afradlonedd, 
meddwdod,  Uwon  a  chableddau,  a  phob  math  o  halogrwydd? 
Lleoedd  ofnadwy  fyddai  gorsafoedd  y  rlieilfiyrdd  ar  hwyr 


244  Koheìeth. 

dydd  fîair  yn  un  o'n  trefi  ni  yn  Nghymru,  lle  y  gwelech 
luaws  o  feibion  a  merched  ieuaincmegis  wedi  "diddarbodi," 
yn  ymroi  i  bob  anweddeidd-dra  mewn  geiriau  ac  ymddyg- 
iadau,  nes  peri  arswyd  ar  bob  meddwl  ystyriol  a  fyddai  yn 
bresenol.  Dywedir  i'r  brawd  gonest,  Robert  Jones,  Llan- 
llyfni,  ddigwydd  bod  yn  cyd-deithio  yn  y  train  gyda  lluaws 
o'r  cyfryw  gymdeithion  un  tro,  ac  wedi  goddef  yn  hir,  pan 
na  allai  ymatal  yn  hwy,  iddo  godi  ar  ei  draed  yn  eu  canol, 
a  thori  allan  mewn  tôn  gyfîröus  a  difrifol,  gan  ddywedyd, 
"  Diolch  i  ti,  O  Arglwydd,  am  fod  genyt  ufîern  i  gau  cread- 
uriaid  o'r  fath  yma  ynddi!"  Synodd  a  dychrynodd  hyny 
ry wfaint  arnynt  am  y  pryd  hwnw ;  ond  daeth  llais  a  sẃn 
arall  i  synu  a  sobri  y  wlad  yn  gyfîredinol  yn  fuan  ar  ol 
hyny — sŵn  banciau  yn  tori ;  gweithfeydd  mawrion  yn  cau  i 
fyny ;  miloedd  o  weithwyr  yn  cael  eu  troi  allan  heb  ddim 
ond  angen  a  thlodi  yn  tremio  yn  eu  hwynebau;"  "sŵn 
cwynfan  yn  mhob  heol "  yn  y  trefi  o  herwydd  marweidd-dra 
masnach ;  ac  yn  mhob  prif  fîordd  a  maes  a  gwinllan  drwy  y 
wiad,  fel  y  desgrifia  Amos  gyflwr  gwlad  Israel  yn  ei  amser  ef, 
ar  un  tymor  o  hono. 

Eto.  Eiriolaeth  Amos  am  ataliad  y  farn  hon  drachefn. 
Yr  un  deisyfiad  a  dadl,  yn  yr  un  geiriau,  yn  mron,  sydd 
ganddo  yma;  gesyd  Jacob  eto  ar  yr  adwy  o  flaen  yr  Ar- 
GLWYDD  Dduw,  i'w  atal  i  fyned  rhagddo  yn  mhellach  yn 
llwybr  y  farnedigaeth  hon,  a  Uwyddodd  yn  yr  un  modd; 
"  Ni  bydd  hyn  chwaith,  medd  yr  Arglwydd  Dduw."  Nid 
yw  y  weddi  ond  bèr  iawn,  ond  y  mae  yn  afaelgar  a  thaer 
iawn;  a  "  Llawer  a  ddichon  taer  weddi  y  cyfiawn;"  yn  wir, 
nid  oes  derfyn  ar  ei  dichon  hi.  Meddyhwch  pa  ddyben 
fuasai  i  frenin  Israel  anfon  ei  fyddinoedd  allan  yn  erbyn  y 
ceiHogod  rhedyn,  "llu  mawr  Duw;"  buasai  byddin  Duw  yn 
goresgyn  ac  yn  difrodi  yr  holl  wlad  er  dim  a  allasai  byddin 
y  brenin  ei  wneyd  i'w  hatal;  ond  wele  weddi  Amos,  megis 


Rhaglunîaeth  Duw.  245 


ag  un  anadliad,  yn  ysgubo  ymaith  y  ceiliogod  hyny  o'r  wlad 
bob  un;  ac  yn  atal  y  farn  drwy  dân  drachefn  yr  un  modd. 
Aeth  y  weddi  i'r  nefoedd  mewn  eiliad,  a  daeth  yr  atebiad  i 
lawr  mewn  llai  o  amser  na  hyny. 

"Y  wybr  faith  sy'n  llawn  o  fydoedd, 

Eto  seren  un  ni  fedd, 
Er  mor  fuan  maent  yn  hedeg, 

Hed  mor  gyflym  â  dy  hedd  ! " 
MjTdd  weddîau  a  wrandewaist, 

Can's  mor  barod  yw  dy  ras, 
Yn  y  foment  gynta'u  lluniwyd, 

Cyn  eu  d'od  o'r  genau  i  maes. " 

Mae  Uawer  o  ffeithiau  yn  ngwybodaeth  a  chof  Uuaws 
sydd  yn  fyw  yn  ein  gwlad  ein  hunain  yn  awr  ydynt  yn 
engreifftiau  hynod  o  atebiad  uniongyrchol  i  weddîau  dynion 
duwiol;  nodaf  un  yn  unig.  Yn  y  flwyddyn  1832,  yr  oedd 
y  geri  marwol  {choUra)  yn  cymeryd  dynion  "ymaith  megis 
â  llifeiriant,"  yn  y  wlad  hon  ;  ac  yn  mysg  manau  ereill  yn 
Nghymru,  talodd  ymweliad  â  Dinbych,  gan  ladd  y  trigoHon 
yn  nghwr  uchaf  y  dref  ar  ei  gyfer,  ac  yn  gweithio  ei  ffordd 
tuag  at  ranau  ereill  o'r  dref  yn  gyflym ;  ac  ar  ddydd  Sab- 
bath,  yn  mis  Mai  y  flwyddyn  hono,  tarawodd  lawer  i  lawr 
megis  âg  un  ddyrnod.  Yr  oedd  gwaedd  dychryn  trwy  heol- 
ydd  y  dref.  Yn  hwyr  y  Sabboth,  cytunodd  Ymneillduwyr  y 
gwahanol  enwadau  i  ddyfod  at  eu  gilydd  am  bump  yn  y 
bore  tranoeth  i  gyd-weddio  am  ataliad  y  pla;  a  daethant 
yn  nghyd  yn  dyrfa  fawr.  Clywsid  am  bersonau  fuasent 
feirw  y  nos  o'r  blaen  a'r  bore  hwnw ;  ond  wedi  y  cyfarfod 
gweddi  ni  bu  farw  un  o'r  pla,  ac  ni  chyffyrddodd  chwaith  â 
neb  un  o'r  bobl  yno ;  ac  hyd  yr  wyf  yn  cofio  yn  awr,  ni 
ymwelodd  y  pla  hwnw  o  gwbl  â  Dinbych  yn  yr  un  o'i  ym- 
weliâdau  a'r  fro  wedi  hyny.  Gofynid  i'r  diweddar  Dr.  Lloyd 
WiUiams,  prif  feddyg  y  dref,  beth  oedd  ei  feddwl  ef  am  y 


«4^  Koheleth. 

digwyddiad;  "Rhaid  ei  briodoli  i  weddîau  pobl  y  capeli,  ac 
nid  i  ddim  arall ;  y  mae  y  peth  yn  rhy  amlwg  i'w  wadu," 
oedd  ei  ateb.  Nid  oedd  neb  yn  Dinbych  yr  amser  hwnw 
yn  amheu  hyny;  ac  nid  oes  neb  o'r  rhai  sydd  eto  yn  fyw 
yno,  ac  yn  cofio  y  digwyddiad,  yn  amheu  hyny  yn  awr. 

Dwy  weledigaeth  a  gafodd  Amos  ar  ol  y  rhai  hyn — 
gweledigaeth  y  llinyn  mesur  a  gweledigaeth  y  cawellaid  o 
ffrwythydd  haf ;  y  ddwy  yn  arwyddo  bod  yr  Arglwydd  am  eu 
rhoddi  i  fyny  a'u  bwrw  ymaith  o'i  olwg;  "Nid  af  heibio 
iddynt  mwyach,"  medd  Efe  ddwywaith,  wrth  egluro  ystyr  y 
gweledigaethau  hyny  i  Amos;  a  dyma  y  gair  trymaf  o'r 
cwbl,  "  Ni  cheryddaf  hwynt  mwyach,"  fel  moddion  i'w 
dychwelyd  a'u  meddyginiaethu ;  ac  ni  anfonaf  broffwyd 
atynt  i'w  rhybuddio  a'u  dysgu;  ni  ddywedaf  air  wrthynt 
ond  hyny.  Gweinidogaeth  brenin  Assyría  i'w  diwreiddio 
a'u  caethgludo  o'u  gwlad,  ac  i'w  gwasgaru,  a'u  "gogrynu 
yn  mysg  yr  hoU  genhedloedd,  fydd  y  weinidogaeth  olaf 
iddynt."  "  Nid  ymryson  fy  yspryd  â  dyn  yn  dragywydd." 
Yr  oedd  wedi  ymryson  âg  Ephraim  genhedlaeth  a  chen- 
hedlaeth,  dros  ddau  can  mlynedd,  drwy  weinidogaeth  cer- 
yddon  yn  ei  ragluniaeth,  a  gweinidogaeth  ei  air  drwy  ei 
weision  y  proffwydi,  a'r  cwbl  yn  aneffeithiol;  bellach,  y  mae 
yr  ymryson  ar  ben,  "Nid  af  heibio  iddynt  mwyach."  Yr 
wyf  yn  ymwrthod  â  hwynt  fel  fy  mhobl;  yn  rhoddi  Ephraim 
i  fyny,  "yí'r  Assyriad  fydd  ei  frenin  am  iddo  wrthod  troi." 
"  A'r  pethau  hyn  oll  a  ddigwyddasant  yn  siamplau  iddynt 
hwy,  ac  a  ysgrifenwyd  yn  rhybudd  i  ninau,  ar  -y  rhai  y 
daeth  terfynau  yr  oesoedd."  (i  Cor.  x.  17.)  "Er  rhybudd 
i  ni."  Nid  er  difyrwch  i  ni  fel  hanesiaeth  gyffredin,  ond  er 
rhybudd  i  ni  i  ochelyd  ei  ffyrdd  hwy,  na  byddom  "eilun- 
addolwyr,  na  godinebwyr,  na  themtiom  Grist,  ac  na  rwg- 
nachom,  megis  y  gwnaeth  rhai  o  honynt  hwy,"  medd  yr 
apostol    Yr  ydym  niuau  yn  ddeiliaid  yr  un  gweinidog- 


Rhaglunîaeth  Duw.  247 

aethau  dwyfol  ag  oeddynt  hwy,  îe,  cawsom  ni  "  weinidog- 
aeth  mwy  rhagorol "  nac  a  gawsant  hwy.  Llefarodd  Duw 
wrth  y  tadau  hyny  trwy  y  proflrwydi ;  ond  y  mae  Efe  yn  y 
"dyddiau  diweddaf  hyn  yn  llefaru  wrthym  ni  yn  ei  Fab;" 
ac  os  derbyniodd  pob  trosedd  ac  anufudd-dod  dan  y  weini- 
dogaeth  hono  "gyfiawn  daledigaeth,  Pa  fodd  y  diangwn  ni 
os  esgeuluswn  iachawdwriaeth  gymaint?" 

Yn  ngoleuni  dysgeidiaeth  ei  air  yr  ydym  yn  gweled  fod 
hoU  oruchwyhaethau  ceryddol  y  Brenin  mawr  tuag  at  blant 
dynion  yn  foddion  gras  iddynt,  tra  y  maent  yn  amlygiadau 
o'i  soriant  at  bechod,  ac  o'i  anfoddlonrwydd  tuag  atynt  o  her- 
wydd  eu  pechodau,  y  maent  ar  yr  un  pryd  yn  amlygiadau 
o'i  raslonrwydd  a'i  garedigrwydd ;  oll  wedi  eu  hamcanu  ac 
yn  tueddu  i  ddwyn  a  dychwelyd  dynion  ato  ei  Hun, 
"  Rhoddais  i  chwi  lendid  dannedd  yn  eich  holl  ddinasoedd,  ac 
eisieu  bara  yn  eich  hoU  leoedd ;  eto,  nì  ddychwelasoch  ata/Fi, 
medd  yr  Arglwydd.  Myfi  hefyd  a  atelais  y  gwlaw  rhagoch, 
pan  oedd  eto  dri  mis  hyd  y  cynauaf,  gwlawiais  hefyd  ar  un 
ddinas,  ac  ni  wlawiais  ar  ddinas  arall;  un  rhan  a  gafodd 
wlaw,  a'r  rhan  ni  chafodd  wlaw  a  wywodd.  Gwibodd  dwy 
ddinas  neu  dair  i  un  ddinas  i  yfed  dwfr,  ond  nis  diwallwyd  ; 
eto,  ni  ddychwelasoch  ataf  Fi,  medd  yr  Arglwydd.  An- 
fonais  yr  haint  yn  eich  mysg,  megis  yn  ffordd  yr  Aifft ;  eich 
gwŷr  ieuainc  a  leddais  â'r  cleddyf,  gyda  chaethgludo  eich 
meirch;  a  chodais  ddrewi  eich  gwersylloedd  i'ch  ffroen; 
eto,  ni  throisoch  ataf  Fi,  medd  yr  Arglwydd.  Tarew- 
ais  chwi  â  diflaniad,  ac  â  mallder,  pan  amlhaodd  eich 
gerddi  a'ch  gwinllanoedd,  a'ch  ffìgiswydd  a'ch  olewydd,  y 
hndys  a'u  hysodd;  eto,  ni  throisoch  ataf  Fi,  medd  yr  Ar- 
GLWYDD.  Mi  a  ymchwelais  rai  0  honoch,  fel  yr  ymchwel- 
odd  Duw  Sodoma  a  Gomora;  ac  yr  oeddych  fel  pentewyn 
wedi  ei  achub  o'r  gyneu  dân;  eto,  ni  throisoch  ataf  Fi, 
medd  yr  Arglwydd."      (Pen.  iv.  6-1 1.)     Dyna  restr  hir  o'r 


248  Roheleth. 

ceryddon  trymion  lawer  a  weinyddasai'r  Arglwydd  ar 
Israel.  Mynai  i'r  bobl  ddeall  mai  Efe  oedd  yn  dwyn  yr 
holl  bethau  hyny  arnynt,  ac  mai  ei  amcan  grasol  ynddynt 
oll  oedd  eu  dychwelyd  oddiwrth  eu  heulunod  a'u  pechodau 
ato  ei  Hun,  i'w  meddyginiaethu  a'u  bendithio,  Unwaith  eto, 
cyn  rhoddi  Israel  i  fyny  i  farn  llwyr  ddifrodiad,  mae  yr 
Arglwydd,  trwy  y  proffwydi,  yn  galw  yn  daer  arnynt  i  droi 
a  dychwelyd  ato — "Ceisiwch  yr  Arglwydd,  a  byw  fyddwch, 
rhag  iddo  dori  allan  yn  nhŷ  Joseph  fel  tân  a'i  ddifa.  Ceis- 
iwch  yr  Hwn  a  wnaeth  y  saith  seren  ac  Orion;  ceisiwch 
ddaioni  ac  nid  drygioni,  fel  y  byddoch  fyw,  ac  felly  yr 
Arglwydd,  Duw  y  lluoedd,  a  fydd  gyda  chwi,  fel  y  dywed- 
asoch.  Eto,  Casewch  ddrygioni,  a  hoffwch  ddaioni,  a  gosod- 
wch  farn  yn  y  porth ;  ac  fe  allai  y  bydd  Arglwydd  Dduw  y 
lluoedd  yn  raslawn  i  weddiU  Joseph."  (Pen.  v.  6-8,  14, 15.) 
Gwelsom  oruchwyliaethau  cyffelyb  i'r  rhai  a  nodwyd  o'r 
blaen  aml  waith  yn  ein  gwlad  a'n  hoes  ein  hunain.  Yr  un 
Duw  sydd  yn  llywodraethu'r  ddaear  a  holl  amgylchiadau 
gwledydd  a  chenhedloedd  y  ddaear  eto;  a'r  un  amcanion 
doeth  a  grasol  sydd  ganddo  yn  ei  oruchwyliaethau  yn  awr 
ag  oedd  ganddo  gynt ;  "  Hyn  oll  a  wna  Duw  ddwywaith 
neu  dair,"  drachefn  a  thrachefn,  "  â  dyn,  i  ddwyn  ei  enaid 
ef  o'r  pwU,  i'w  oleuo  â  goleuni  y  rhai  byw."     (Job  xxxvi.  i.) 


PREGETH    XY. 


EFENGYL    DUW. 


"Eithr  yr  ydwyf  yn  hysbysu  i  chwi,  frodyr,  am  yr  efengyl  a  bre- 
gethais  i  chwi,  nad  yw  hi  ddynol ;  canys  nid  gan  ddyn  y  derbyniais 
i  hi,  nac  y'm  dysgwyd ;  eithr  trwy  ddadguddiad  lesu  Grist." — 
Gal.  i.  II,  12. 


Yn  y  bregeth  ragflaenol  i  hon,  ceisid  dangos  allan  athraw- 
iaeth  gair  Duw  am  ei  oruchwyliaethau  neiUduol  Ef  yn  ei 
ragluniaeth  tuag  at  blant  dynion  yn  eu  hamrywiaethau  a'u 
dybenion. 

Y  mae  y  testyn  a  ddarllenwyd  yn  awr  yn  gosod  o'n  blaen 
fater  pwysicach  hyd  yn  nod  na  hwnw — "  Yrefengylabregcthir 
i  ni."  O  ba  le  y  mae  hono?  O  ba  ífynonell  y  tardda  hi — 
ai  o'r  nef  ynte  o'r  ddaear?  O  Dduw  ai  o  ddynion?  Mater 
o'r  pwys  mwyaf  i  bob  un  sydd  yn  cymeryd  arno  ei  phre- 
gethu  hi,  ac  i  bawb  sydd  yn  ei  phroffesu,  ac  yn  ei  gwrando. 

Y  mae  y  mater  hwn  o  ddechreuad  gyrfa  gweinidogaeth 
yr  efengyl  ar  y  ddaear,  wedi  bod  yn  bwnc  y  dadleuwyd 
mwy  yn  ei  gylch  nac  yr  un  arall  yn  y  byd,  a  mwy  yn  y 
blynyddau  diweddaf  hyn  nag  erioed  o'r  blaen,  fel  y  mae 
mewn  modd  arbenig  yn  brif  lnvnc  y  dydd. 

Un  o  amcanion  proffesedig  yr  Hwn  a  ddechreuodd  ei 
thraethu  ydoedd,  "Bwrw  y  tân  dadleuol  hwn  ar  y  ddaear;" 


350  Koheleth. 

ac  y  mae  y  tân  hwnw  yn  parhau  yn  anniffoddedig,  ac  yn 
anniffoddadwy  arni  trwy  yr  oesau.  Bu  hoU  beirianau  daear 
ac  uffern  ar  lawn  waith  yn  ceisio  ei  roi  allan  am  yn  agos  i 
ddwy  fil  o  flynyddoedd;  ond  "y  dyfroedd  lawer"  a  dywallt- 
wyd  arno  nis  gallasant  ei  ddiffoddi,  na'r  "afonydd"  cryfion 
a  lifasant  drosto  ei  "foddi."  Tybiodd  y  Fire  Brîgade  lawer 
tro,  eu  bod  wedi  llwyddo  i'w  anhuddo;  ond  tori  allan  i 
fflamio  yn  fwy  angherddol  a  wnai  drachefn  a  thrachefn.  O 
ba  le  y  daeth  y  tân  rhyfedd  hwn,  gan  hyny  ?  Ai  tân  a  ddis- 
gynodd  o'r  nef,  ynte  ai  tân  a  enynodd  yn  nghorsleoedd 
lleidiog  y  ddaear  yw?  Yn  y  testyn,  cawn  atebiad  Paul  i'r 
cwestiwn.  Nid  fel  un  yn  dweyd  ei  feddwl  a'i  farn  bersonol 
ei  hun  ar  y  mater,  y  Uefara  yr  apostol,  eithr  fel  tyst  yn  llŷs 
brawd,  yn  rhoddi  tystiolaeth  sicr,  benderíynol,  oddiar  wybod- 
aeth  sicr  a  diamheuol  o'r  mater — '■^Nid yw  hi  ddynolP 

I.  Ystyiiwn  fawr  bwysigrwydd  y  cwestiwn  sydd  dn  blaeny 
ỳa  un  ai  dynol  ai  dwyfol  yw  yr  efengyl  a  bregethir  i  ni. 

I.  Y  mae  yn  dyfod  atom  yn  enw  Duw,  gan  ymwisgo  âg 
awdurdod  Duw.  Gelwir  hi  "  Efengyl  Duw  am  ei  Fab  Ef, 
lesu  Grist,"  "  Efengyl  gogoniant  y  bendigedig  Dduw,"  a'i 
bod  i  gael  ei  phregethu, — "  Yn  ol  gorchymyn  y  tragwyddol 
Dduw  yn  mhlith  yr  holl  genhedloedd,  er  mwyn  ufudd-dod 
fíydd."  (Rhuf.  xvi.  26.)  Os  yw  yr  honiadau  hyn  yn  wir- 
ionedd,  rhaid  fod  pwysfawredd  annhraethol  fwy  yn  perthyn 
i'w  gweinidogaeth  hi  nac  a  ddichon  fod  yn  perthyn  i  ddim 
arall  dan  haul.  Ac  o'r  tu  arall,  tybier  mai  twyll  a  ffughoniadau 
dynol  ydyw'r  cwbl,  y  mae  o  bwys  i  chwilio,  a  chael  allan,  a 
phrofi  hyny,  fel  yr  ymwrthoder  â  hi,  yr  hwtief  ac  y  ffieiddier 
hi  fel  y  twyll  a'r  cabledd  mwyaf  rhyfygus  ac  ofnadwy. 
Teimlai  Paul  yn  angerddol  yn  yr  achos  hwn,  "  Pe  byddai  i 
ni  (ddynion),  neu  i  angel  o'r  nef,  efengylu  yn  amgen  nac  yr 
efengylasom  i  chwi,  bydded  Anathema,"  medd  efe;  a 
thrachefn,    "Megis   y  rhagddywedasom,    felly   yr   ydwyf 


Efengyl  Duw.  25 1 

yr  awrhon  drachefn  yn  dywedyd,  Os  efengyla  neb  i  chwi 
amgen  na'r  hyn  a  dderbyniasoch,  bydded  Anathema, 
canys  yr  awrhon  ai  peri  credu  dynion  yr  ydwyf,  ynte  Duw?" 
Pe  buasai  Paul  yn  byw  yn  ein  dyddiau  ni,  cyfrifasid  ef  yn 
ddyn  penboeth,  cul,  a  rhagfarnllyd  iawn  gan  rai  athrawon 
eangfrydig  yn  y  dyddiau  hyn,  y  rhai  a  fynant  ddryllio 
rhwymau,  a  thaflu  rhefFynau  pob  credo  a  chyfîes,  a  chate- 
cism,  a  ffurf  o  athrawiaeth  oedd  gan  y  tadau  gynt  oddi- 
wrthynt  "  Pethau  bachgenaidd "  oedd  pethau  felly,  a 
bechgyn  oeddynt  hwy,  y  tadau;  ond  y  mae  dynion  yr  oes 
hon  yn  ŵyr,  a  rhaid  i'w  hathrawon  hi  yn  awr  edrych  ar 
"roddi  heibio  bethau  bachgenaidd,"  &c.  Ceisir  ein  per- 
swadio  nad  yw  credo  ac  athrawiaeth,  pa  fath  bynag  fydd- 
ont,  o  nemawr  bwys,  mai  nid  cyflindrefn  o  athrawiaeth  yw 
yr  efengyl  a  Christionogaeth,  ond  yspryd  a  bywyd — 
"Yspryd  a  bywyd  o  hunanberthiad  er  Uesau  ereiU."  lë, 
yspryd  a  bywyd  ydyw  hanfod  Cristionogaeth  yn  ddiau. 
"  Y  meddwl  yma,"  o  hunan-ymwadu  er  Ues  ereill,  "  Yr  hwn 
oedd  hefyd  yn  Nghrist  lesu,"  y  mae  hi  yn  ei  gymell  yn 
gyntaf  ac  yn  benaf  peth  ar  bob  un  a  fyno  fod  yn  ddysgybl 
iddi  hi ;  ond  rhaid  i'r  yspryd  Dwyfoledd  hwn  gael  corfF 
cyfaddas  i  drigo  ynddo,  a  gweithio  trwyddo;  "Ffurfac  ym- 
adroddion  iachus"  a,  "  Yr  athrawiaeth  sydd  yn  ol  duwioldeb,'* 
yw  yr  enwau  a  rydd  yr  apostol  ar  y  corý' hwn.  Os  na  fydd  y 
corff — y  ffurfo  ymadroddion — yr  athrawiaeth — yn  "iachus," 
ni  bydd  yr  yspryd  yn  hir  heb  fyned  yn  nychlyd  a  heintus 
ynddo.  Archai  yr  apostol  loan  i'r  credinwyr  "  Na  dder- 
bynient  i  dŷ,  ac  na  ddy wedent  *  Duw  yn  rhwydd '  wrth  un 
athraw  na  fyddai  yn  dwyn  dysgeidiaeth  Crist"  ganddo. 
Yr  oedd  Paul  ac  loan  yn  gymaint  dros  fywyd  a  buchedd 
iach  a  neb  fu  erioed  ar  y  ddaear,  ac  yr  oeddynt  yn  gymaint 
a  hyny  hefyd  dros  "Athrawiaeth  iachus."  Od  oes  yspryd 
dwyíbl  ynddi  hi,  yr  efengyl,  rhaid  iddi  gael  fîurf  corff  dwyfol 


252  Roheleth. 

am  dano ;  ond  os  dynol  y w  ei  hyspryd,  gwna  corfF  dynol  o 
ryw  ffurf,  neu  heb  ffurf,  y  tro  iddi,  nid  yw  o  bwys  pa  beth 
fyddo ;  ond  medd  y  testyn,  "  Nid  y w  hi  ddynol." 

2.  Y  mae  yn  ffaith  yn  hanesyddiaeth  Cristionogaeth  o'i 
dechreuad,  fel  y  rhag-grybwyllwyd,  ei  bod  wedi  bod  yn 
fater  dadleuon  ac  ymrafaelion  mwy  na  dim  arall  a  ym- 
ddangosodd  ar  y  ddaear  erioed.  "  Y  rhai  sydd  yn  aflon- 
yddu  y  byd  "  (yn  troi  y  byd  a'i  wyneb  yn  isaf ),  y  gelwid  ei 
chenadau  cyntaf,  ac  aflonyddu  a  throi  y  byd  a'i  wyneb  yn 
isaf  y  mae  hi  byth  o  hyny  hyd  yn  awr.  Yr  ydym  yn  gweled 
fel  y  mae  hi  yn  ysgwyd,  yn  cynyrfu,  ac  yn  berwi  y  byd 
drwyddo  y  dyddiau  hyn.  Yr  ydym  yn  gweled  y  geiriau  a 
lefarodd  "Tywysog  a  Pherffeithydd  ffydd"  yr  efengyl 
ychydig  cyn  dyoddef  o  hono,  yn  cael  eu  cyflawnu-  yn 
llythyrenol  ger  ein  bron,  "  A  minau,  os  dyrchefir  fi  oddiar  y 
ddaear,  a  dynaf  bawb  ataf  fy  hun."  Ffrwyth  y  dyrchafu 
hwnw  oddiar  y  ddaear  i'r  groes  yw  yr  hoU  ddadleu  hwn  yn 
nghylch  ei  berson  a'i  efengyl  Ef  Camgymerodd  arch- 
offeiriaid  a  Uywodraethwyr  yr  luddewn  yn  ddirfawr  pan 
ddywedent,  "  Os  gadawn  ni  ef  fel  hyn,  fe  â  y  byd  ar  ei  ol 
ef."  Tybient  ond  ei  gael  i'r  groes  unwaith,  y  darfyddai  am 
ei  enw  a'i  achos  yn  fuan;  na,  druain,  gadewch  chwi  Ef  fel 
yna,  derfydd  y  sôn  am  ei  enw  a'i  athrawiaeth  o'r  byd  cyn 
pen  hir ;  ond  os  dyrchefwch  chwi  ef  i'r  groes,  fe  grëa  bower 
newydd  mwy  nerthol  ac  effeithiol  nac  wnỳower  y  teimlwyd  ei 
ddylanwad  erioed  cyn  hyny  yn  Uy wodraeth  Duw ;  ỳower  a 
dỳn  sylw  a  chalonau  holl  fodau  deallol  y  bydysawd,  yn 
angelion,  dynion,  a  chythreuliaid  at  y  groes  hono  fel  canol- 
bwnc  mawr,  o'r  hwn  y  tardd  eu  gwynfyd  neu  eu  gwae  tra- 
gwyddol,  yn  ol  fel  y  byddo  ystâd  ansawdd  eu  calonau  tuag 
ato. 

O  amgylch  Person,  a  chroes,  a  chrefydd  y  Gwaredwr  y 
saif  yn  awr  dyrfa  fwy  nac  a  fu  erioed  o'r  blaen;  ac  yn 


Efengyl  Duw.  â53 

gyflfelyb  i'r  dyrfa  hono  yn  Jerusalem,  rhai  yn  cablu,  yn 
gwawdio,  yn  ysgwyd  pen,  ac  yn  llaesu  gweflau;  a  rhai, 
fel  Mair  ei  fam  Ef,  a  Mair  Magdalen,  a'r  dysgybl  yr  oedd 
Efe  yn  ei  garu ;  tra  yr  oedd  y  cleddyf  yn  myned  trwy  eu 
heneidiau  oeddynt  yn  ymlynu  wrtho,  ac  yn  ei  garu  yn  fwy 
nac  erioed. 

Ymddengys  fod  y  frwydr  fawr  benderfynol  rhwng  y  dyrfa 
dau  lu  o  gyfeiUion  a  gelynion  "  ei  groes  Ef "  ydynt  yn  sefyll 
o'i  hamgylch  hi,  yn  myned  yn  boethach,  boethach  bob 
dydd.  Y  mae  llu  y  gelynion  yn  chwyddo  yn  gyflym,  yn 
cynwys  gwreng  a  boneddig,  cyfoethog  a  thlawd,  dysgedig 
ac  annysgedig,  yn  annuwiaid  a  phandduwiaid,  yn  agnostìaìd, 
yn  wyddonwyr  ac  anffyddwyr  o  bob  math  ac  enw ;  oll  "  yn 
myned  allan  i'r  gâd,"  ac  yn  bloeddio  i'r  frwydr.  Y  mae  y 
wasg  annuwiaidd,  fel  y  ddraig  a  welodd  loan,  yn  bwrw  allan 
o'i  safh  aneirif  "ysprydion  aflan  tebyg  i  lyfîaint,"  mewn 
traethodau  ac  erthyglau  yn  ei  newyddiaduron  dyddiol  ac 
wythnosol,  a  chyhoeddiadau  misol  a  chwarterol;  a  thrwy 
areithiau  a  darlithiau  tnvy  drefydd  Lloegr  yn  gyffredinol — 
rhai  fel  yn  ysgymygu  danedd  gan  g}-nddaredd  yn  erbyn  yr 
efengyl — rhai  yn  ceisio  ymresymu  yn  fwy  pwyllog — rhai 
megis  yn  dyweyd  yn  deg  wrthi,  ac  yn  tynu  Uaw  dros  ei 
phen,  ac  megis  dan  wenu  yn  ceisio  gwthio  dagr  i'w  chalon 
yr  un  pryd.  Daw  Gwyddonwr  annuwiaidd  yn  mlaen  yn 
fawreddog  a  hamddenol,  a  chais  wthio  ei  drosol  cryf  dan  sail 
"Tŵr  y  praidd,  castell  merch  Seion  " — Cenhedliad  goruwch- 
naturiol  dynoliaeth  y  Gwaredwr,  a  dyna  athraw*  arall, 
Athraw  Cristionogol,  medd  efe,  yn  dyfod  i  gynorthwyo  y 
llall,  a  chydhaera  y  ddau,  yn  benderfynol  iawn,  bod  y  fath 
genhedliad  yn  beth  nad  oedd  yn  bosibl  iddo  ddigwyddo 
erioed,  ac  na  bydd  byth. 

*  Stopford  Brookes. 


254  Koheîeth. 

Tybiwn  weled  y  proffwyd  Esaia  yn  sefyll  ar  fynydd  Seion, 
ac  yn  edrych  ar  y  cyngreiriaid  hyn,  ac  yn  eu  hanerch,  gan 
lefain,  "  YmgyfeiUechwch,  bobloedd,  a  chwi  a  ddryllir; 
gwrandewch,  holl  belledigion  y  gwledydd;  ymwregyswch, 
a  chwi  a  ddryllir;  ymwregyswch,  a  chwi  a  ddryllir.  Ym- 
gynghorwch  gynghor,  ac  fe  a  ddidymir;  dywedwch  y  gair, 
ac  ni  saif;  canys  y  mae  Duw  (Emmanuel)  gyda  ni."  (Esa, 
viii.  9,  10.)  Yna  yn  troi  at  y  rhai  y  mae  eu  calonau  yn 
crynu  dros  arch  Duw,  ac  yn  dywedyd  wrthynt  hwythau — 
"  Fel  hyn  y  dywed  yr  Arglwydd,  Nac  ofnwch  waradwydd 
dynion,  ac  nac  arswydwch  rhag  eu  difenwad  hwynt,  canys  y 
pryf  a'i  bwyty  fel  dilledyn,  a'r  gwyfyn  a'u  hysa  fel  gwlân, 
eithr  fy  nghyfiawnder  a  fydd  yn  dragywydd ;  a'm  hiachaw- 
dwriaeth  o  genhedlaeth  i  genhedlaeth."     {Ib  vi.  7,  8.) 

Wel,  y  mae  llef  Esaia  megis  wedi  fy  nhaflu  oddiar  y 
Uinell  y  ceisiwn  gyrchu  ar  hyd  iddi,  ond  dyna  ydoedd ;  nad 
yw  gwersylloedd  Seion  chwaith  yn  ysgafala  fel  yr  oedd 
gwersyll  y  Midianiaid  pan  ruthrodd  Gedon  arno;  ond  y 
maent  hwythau  hefyd  yn  gwisgo  eu  harfogaeth,  ac  yn  ym- 
barotoi  i'r  frwydr.  Udaganodd  archesgob  Caergaint  yn  gryf 
ac  yn  groew  i  alw  ei  filwyr  yn  nghyd;  a'r  un  modd  y 
gwnaeth  y  Bedyddwyr  a'r  Annibynwyr  yn  nghyfarfodydd 
blynyddol  eu  hundebau  yn  mis  Hydref  diweddaf.  Udgan- 
odd  Conference  y  Wesleyaid  hefyd  ei  udgom  cryf  yntau  i'r 
un  perwyl;  felly  y  mae  y  Uwythau  efengylaidd  yn  dyrchafu 
eu  banerau  "yn  enw  eu  Duw."  Ni  roddir  "Tŵr  y  praidd" 
i  fyny  i'r  gelyn,  heb  ymdrech  benderfynol  i'w  ddiogelu. 

Rhaid  i'r  dòn  gref  annuwiaidd  ac  anffyddol  hon  eto 
gael  ei  chwrs;  aeth  Uawer  tòn  gyffelyb  iddi,  ond  nid  mor 
gref  â  hi,  heibio  o'r  blaen,  ac  fe  â  hon  heibio  hefyd.  Nid 
ydym  ni  yn  Nghymru  allan  o  berygl  derbyn  niweidiau  oddi- 
wrth  y  cenllif  annuwiaidd  hwn  fel  y  gallwn  ymdawelu  ac 
ymgysuro,  gan  ddywedyd,  "  Pan  ddel  y  ffrewyll  lifeiriol,  ni 


Efengyl  Dww.  íJS 

ddaw  atom  ni."  Y  mae  Cymru  yn  fwy  noeth  ac  agored 
i  ymosodiadau  o'r  fath  yn  awr  nac  y  bu  erioed  o'r  blaen,  fel 
y  mae  ein  pobl  yn  dyfod  yn  fwy  cydnabyddus  â'r  Seison,  ac 
a'r  Uenyddiaeth  Seisnig;  ac  y  mae  mwy  nac  a  dybiai  Uawer 
o  bapyrau  a  thraethodau  annuwiaidd  Lloegr  yn  cael  eu  der- 
byn  a'u  darllen  gan  ieuenctyd  ein  gwlad.  Ah !  nid  amser 
i  grefyddwyr  Cymru  i  gweryla  y  naiU  a'r  Uall  ydyw  yr  amser 
hwn  yn  anad  un  amser,  pan  y  mae  y  cleddyf  yn  dyfod  ar  y 
wlad,  ac  o  fwy  nac  un  cyfeiriad.  Heblaw  annuwiaeth  ac 
anffyddiaeth,  dyna  y  goegíFyddiaeth  Rufeinig  hithau  gyda'i 
gwagddefodau  a'i  íîurfiau  ar  waith  yn  hudo  ac  yn  ceisio 
pawb  a  allo  lyncu;  heidiau  o  Jesuitiaid  wedi  dyfod  trosodd  i 
nythu  yn  ein  plith,  a  "  thrwy  ymadrodd  têg  a  gweniaith  yn 
ceisio  Uithio  eneidiau  anwadal."  "  Defifrown  yn  gyfiawn,  ac 
na  phechwn,"  canys  nid  oes  gan  rai,  yn  Nghymru  eto,  y 
wybodaeth  hono  o  Dduw  a'r  gwirionedd,  i  allu  gwrthsefyll 
ymosodiadau  y  gelynion  hyn  arnom. 

Ymddengys  pwysigrwydd  y  cwestiwn  dan  sylw  yn  y  lle 
nesaf,  os  meddyliwn  beth  fyddai  canlyniadau  llwyddiant 
gelynion  yr  efengyl  a  Christionogaeth ;  ond  pwy  a  ddichon 
eu  dirnad  a'u  traethu?  Ond  tybiwch  eu  bod  yn  llwyddo  i 
ymlid  yr  efengyl  allan  o'r  byd,  ac  i'w  lenwi  ag  egwyddorion 
annuwiaeth.  Wel,  dyna  fyd  !  byddai  ei  ddiwedd  yn  waeth 
na'i  ddechreuad,  "  Da  fuasai  i'r  byd  hwnw  pe  nas  ganesid 
ef  " — byd  o  dywyllwch,  byd  o  felldith,  byd  o  wae,  a  thrueni,  a 
marwolaeth.  Beth  am  yr  ychydig  gredinwyr  allasent  fod  wedi 
eu  gadael  ynddo?  lë,  druain,  y  truanaf  o'r  holl  drueiniaid 
fyddent  hwy,  "  Y  seiliau  wedi  eu  dinystrio,"  eu  gobaith  wedi 
ei  ddiffodd ;  holl  ffynonau  eu  cysur  wedi  sychu,  "  Heb  Grist, 
heb  obaith,  heb  nefoedd — heb  Dduw,  heb  ddim ! "  Collasant 
eu  hoU  fcddiannau  a  werthfawrogent  yn  llawer  mwy  na'u 
bywydau ;  ni  werthasent  eu  hawl  mewn  ond  un  addewid  o'u 
hen  lyfr  am  hoU  gyfoeth  y  bydysawd,  pe  cawsent  y  cynyg; 


»$6  Roheteth. 

ond  dyna'r  hên  lyfr  hwnw  wedi  darfod  am  dano,  a'i  holl 
addewidion  yn  gorwedd  yn  gelaneddau  meirwon  ar  wyneb 
ei  ddalenau.  Nid  oes  bellach  ddim  i'w  wneyd  ond  claddu 
y  gelain  allan  o'r  golwg,  a  chau  i  fyny  yr  hoU  demlau  drud- 
fawr  a  gyfodwyd  i'w  bregethu,  neu  eu  troi  yn  dai  masnach, 
neu  yn  demlau  rhusedd  a  thrythyllwch.  Gwerthu  allan 
swyddfáau  y  Feibl  Gymdeithas  a'r  cymdeithasau  cenadol,  a 
gahv  adref  yr  holl  genadau  anfonedig  i'r  byd  paganaidd. 
Casglu  yn  nghyd  yr  hoU  lyfrau  crefyddol  a  gyhoeddwyd  o 
ddyddiau  yr  apostolion  hyd  yr  adeg  pan  gyflawnir  hyn  j  i 
wneyd  un  goelcerth  fawr  o  honynt  oll,  fel  na  adawer  o  hon- 
ynt  un  oll,  na  dim  oll  yn  ngweddill ;  a  dyma  fyd  glân,  heb 
ynddo  na  theml  na  phregeth,  na  mawl  na  gweddi,  na  sôn 
am  Dduw  ac  addoli  o'i  fewn ;  byd,  a'r  goleuni  fel  y  tywyll- 
wch,  a  chysgod  angeu  heb  drefn  ynddo — byd  Ue  nad  oes 
mwyach  na  rhinwedd,  na  phechod,  na  chydwybod,  na  gwir- 
ionedd,  na  chyfiawnder,  o'i  fewn  i  fod — byd  nad  oes  iddo 
na  Chreawdwr  na  Chynaliwr,  na  Thad,  na  Barnwr — na 
barn,  na  byd  i  ddyfod ;  na  nef,  nac  uffem,  yn  ei  aros ! 

Ond  wele  ferch  Seion  (yr  ychydig  weddill  credinwyr)  yn  ' 
eistedd  ei  hunan,  yn  weddw  ymddifad,  yn  galaru,  gan  ddy- 
wedyd,  "  Am  hyn  yr  ydwyf  yn  wylo ;  y  mae  fy  Uygad — fy 
llygad  yn  rhedeg  gan  ddwfr,  o  herwydd  pellau  oddiwrthyf 
ddyddanwr  a  ddadebrai  fÿ  enaid ;  fy  meibion  sydd  anrheith- 
iedig,  am  i'r  gelyn  orchfygu."  (Galar.  i,  i6.)  Do,  dygasai  y 
gelyn  oddiami  ei  hên  lyfr;  y  dyddanwr  a  ddadebrai  ei 
henaid  yn  mhob  cyfyngder,  a  sychasai  ei  dagrau  yn  mhob 
trallod,  ac  a  barasai  iddi  orfoleddu  yn  mhob  gorthrymderau 
— o'r  blaen;  am  hyn  y  mae  ei  "hocheneidiau  yn  aml,  a'i 
chalon  yn  ofidus,"  ond  nac  ofiia,  "  Ti,  ferch  Seion,"  canys 
"byddi  bell  oddiwrth  y  gorthrymder"  yna,  "ac  ni  nesa 
atat."  "  Ni  hvydda  un  offeryn  a  lunier  i'th  erbyn."  Beth 
bynag  a  â  ar  goU,  ni  choUi  di  byth  y  "  Dyddanwr  a  ddad- 


Efengyl  Duw.  ^57 

ebrai  dy  enaid."  Y  mae  galluoedd  y  byd  hwn,  a  galluoedd 
uffern  obry,  wedi  bod  ar  eu  llawn  egni  am  filoedd  o  flynydd- 
oedd  bellach  yn  ceisiadwyn  dy  Ddyddanwr  oddi  arnat,  ac 
wedi  methu — "  Gair  dy  Dduw  di  a  saif  byth." 

Unwaith  eto,  ar  y  dybiaeth  i'r  gelynion  hyn  i'r  efengyl 
Iwyddo  yn  eu  hamcan.  Wel,  yn  ddiau,  byddai  yn  eu 
gwersyll  "  Lawenydd  a  gorfoledd,  gan  ladd  gwartheg  a 
Uadd  defaid,  gan  fwyta  cig,  ac  yfed  gwin;  bwytawn  ac 
yfwn,  canys  y  fory,"  meddant,  "byddwn  feirw."  (Esa.  xxii. 
13.)  "  Gwnawn  y  goreu  a  allom  o  honi  bellach,  tra  gelwir 
hi  heddyw;  nid  oes  genym  ond  y  byd  a'r  bywyd  hwn  am 
dani,  rhodiwn  a  rhedwn  bob  un  yn  ffyrdd  ei  galon  a'i  duedd- 
iadau,  tra  parhao  ein  heddyw,  ac  y  fory,  wedi  y  darfyddo 
ef,  byddwn  ninau  wedi  darfod  a  byw  a  bod!" 

Gwnai,  druan,  fe  rodiai  ac  fe  redai  dynoliaeth  i  ben  ei 
gyrfa  ar  y  ddaear  yn  fuan  iawn  dan  lywodraeth  a  dylanwad 
annuwiaeth  ;  neu  yn  hytrach,  hi  a  nofiai  yn  ei  gwaed  ei  hun 
i  rywle — i  rywle  oddi  yma.  Cafodd  y  byd  un  enghraiíTt 
ofnadwy  o'i  gallu  hi  i  "  deyrnasu  i  farwolaeth "  yn  y  Chwyl- 
droad  yn  Ffrainc,  yn  1798.  Dyna  wlad  wedi  ymddiddar- 
bodi  yn  ymroddi  i  hunan-lofruddiaeth  dan  ei  dylanwad. 
Yn  pasio  Actau  yn  ei  chymdeithasfa  wladwriaethol  i  ddi- 
ddymu  Duw — a'i  enw  a'i  addoliad,  ei  air  a'i  ddydd — a  di- 
ddymu  angeu,  a  bam,  a  byd  tragwyddol  allan  o  fodoliaeth 
a  chof;  ac  yn  gwneyd  annuwiaeth  yn  ei  gwedd  erchyllaf 
yn  gyfraith  y  wlad,  gan  ddarbod  fod  i'r  bobl  addoli  rheswm 
yn  mherson  putain,  os  mynent  addoli  o  gwbl.  Ar  ol 
cyflawni  yr  orchest  fawr,  dyna  lle  yr  oedd  "  Lladd  gwartheg 
a  defaid,  bwyta  cig,  ac  yfed  gwin ;"  a  chanu  clychau,  a  thanio 
magnelau,  a  chyneu  coelcerthau  a  phob  rhialtwch.  Erioed 
yn  hanes  y  byd,  ni  chyrhaeddasai  ynfydrwydd  a  rhyfyg  dyn 
i'r  fath  raddau  a  hyny,  ac  nid  yw  yn  debyg  y  gwna  yn  y 
fFurf  hono  byth  mwy. 


«58  KoMäh. 

Ond  byr  fu  y  gorfoledd  a'r  llawenydd  hwnw,  "  Megis  dros 
enyd  awr."     Dyna  long  y  llywodraeth  annuwiaidd 

"Yn  lledu  'i  hwyliau  i'r  damweiniol  wynt, 
Ac  yn  ymollwng  i'r  trochionog  fôr, 
A'r  tònau  certh  cynddeiriog  o  bob  tu, 
Vn  curo  arni,  gan  ei  'sgytian  hi. 
Esgyna  weithiau  i'r  uchelder  fry, 
Ar  frig  y  gwyllt  wanegau,  yna  i  lawr, 
Disgyna  i'r  dyfnderau  dig — cyffrous. 
Ger  llaw  mae  traethell  ar  yr  hon  ymdyr, 

Y  feisdòn  frigwen  yn  lafoerion  troch. 

"Y  llong  a  hyrddia'r  gwynt  a'r  tònau  mlaen 
Yn  uniongyrchol  rhyngddi  á'r  graig  gerllaw ; 
Teyrnasa  dychryn  weithian  ar  y  bwrdd, 
Mae'r  dwylaw  oll  mewn  penbleth  flin  a  braw, 
Gwallgofant,  cynddeiriogant  yn  fwy-fwy, 
A  rhed  a  rhuthra'r  naill  i  wddf  y  llall. 

"Yr  olwg  welir  arnynt  sydd  fel  pe 
Buasai  wyneb  annwn  wedi  ei  droi 
I  lawr  goruwch  eu  penau,  a'i  chwerwddig 
Waddodion  yn  ymdy\vallt  yn  orlif 
O  losgfal  tanllyd  i'w  hysprydoedd,  nes 

Y  maent  yn  fflamio  yn  uffernol  dân  ; 
A  mwg  a  gwreichion  o'r  ufelion  poeth, 
Yn  torchi  i  fyny  o  geudod  ddig  y  ffwrn, 
Fel  Etna  neu  Vesuvius,  pan  y  bydd 

Y  tân  gnofeydd  trwy'u  hymysgaroedd  dwfn, 
Yn  creu  cyfogfa  erchyll  er  gwaghau, 

Eu  cylia  gorlawn  o  elfenau  gwrth. 

Tros  dridiau  a  haner  bu  y  llong  a'r  llwyth, 

Yn  ymladd  â  rhyferthwy  y  dymhestl  gref. 

"O'r  diwedd  tery'r  llestr  wrth  y  graig, 
A  neidia'n  ol  i  enill  nerth  drachefn, 
Ail  gyrcha  tua'r  graig  fel  tarw  gwyllt, 
Ac  ail  darawa  arni  gyda  rhuthr, 
A  nerth  anorfod,  ac  ofnadwy  drwst — 


Êfengyl  Duw.  2  5  0 

Nerth  y  gwrthdrawiad  eto  a'i  teifl  'n  ol, 
A  thòn  ymchwyddog  gyda  dirfawr  rym, 
A'i  hyrddia  hi  drachefn  'ngwrth  y  graig. 

"Yn  nghanol  twrf  arswydus  tônau  a  gwynt, 
A  chriau,  llefau,  cablau,  a  rhegfeydd 
Y  gweddiU  dwylaw,  ymagora'r  Uong, 
YmddrylUa,  chwala,  yn  ysgyrion  mân, 
A'r  dyfnder  mawr  agora  'i  erchyll  safn, 
A  llynca  iddo  i  hun  y  llong  a'r  llwyth, 
A'r  tònau  gwyrddion  ddawnsiant  ar  ei  bedd. "  * 

Nid  yw  y  desgrifiad  yna  ond  gwanaidd  o'i  gydmaru  â 
fFeithiau  hanes  echryslonderau  y  llywodraeth  annuwiaidd  yn 
Ffrainc  yn  ystod  y  tair  blynedd  a  haner  y  bu  hi  mewn 
awdurdod  yno.  Trywanodd  ei  hunan  i  farwolaeth  yn  yr 
ystöd  byr  hwnw,  yr  hwn  yn  briodol  iawn  a  elwir  "Teyrnas- 
iad  Dychryn"  (the  Reign  of  Terror).  "  Y  rhai  a  ddel  ar  ei  ol, 
a  syna  amynt  o  herwydd  ei  dydd  ef ;  a'r  rhai  o'r  blaen  a 
gawsant  fraw."  (Job  xviii.  20.)  Ar  ben  y  tair  blynedd  a 
haner  hyny,  gwelodd  y  rhai  a  ddiangasent  yn  fyw  drwy 
gyflafanau  ofnadwy  y  "teyrnasiad  dychryn"  hwnw,  fod  cyd- 
nabyddiaeth  o  hanfodaeth  Bôd  Goruchaf  yn  hanfodol  i 
fy wyd  cymdeithas  a  gwladwriaeth ;  a  dyna  yr  un  gymdeith- 
asfa  wladwriaethol  a  drwyddfcdasai  yr  Acl  i  ddihanfodi  y 
Bôd  hwnw,  yn  darbod  ac  yn  trwyddedu  Act  i'w  wahodd  yn 
ol  i  fodoliaeth,  gan  benodi  dydd  gvvyl  gyhoeddus  i'w  dderbyn 
a'i  groesawi,  i'w  alw  yn  "Ddydd  Gŵyl  v  Bôd  Goruchaf!" 

Dyna  a  wnaetli  hi,  annuwiaeth,  pan  gafodd  yr  awdurdod 
wladol  i'w  dwylaw,  a  dyna  a  wnai  hi  eto,  pe  adferid  yr 
awdurdod  hono  iddi;  a  dyna  yr  hyn  a  ddymunai  calonau  ei 
chyfeillion  lluosog  yn  y  wlad  hon  ac  ar  y  Cyfandir  ei  weled, 
ac  yr  ymegnîant  i'w  ddwyn  oddiamgylch. 


Emmanuel,  Cyf.  I.,  tud.  56,  57. 


200  RoheUth. 

Unwaith  eto.  Y  mae  pwysigrwydd  y  cwestiwn  dan  ein 
sylw  yn  ymddangos  yn  wyneb  yr  ystyriaeth,  Os  nad  yw 
Cristionogaeth  o  Dduw — os  mai  dynol  yẃ  hi — mai  ofer 
fyddai  treulio  dim  amser  i  ystyried  a  chwilio  hawliau  un 
grefydd  arall  ar  y  ddaear,  er  cael  allan  pa  un  a  oes  unrhyw 
grefydd  oruwch-ddynol  ei  tharddiad  yn  bod  neu  beidio,  Y 
mae  pob  un  o  honynt  a  fu  yn  adnabyddus  yn  y  byd  erioed, 
neu  y  sydd  ynddo  yn  awr — yn  baganiaeth  yn  ei  hoU  wahanol 
íTurfiau  ac  agweddau,  yn  Fahometaniaeth,  ac  luddewiaeth, 
fel  y  mae  luddewiaeth  yn  awr,  fel  yn  cyd-ateb  y  cwestiwn — 
"Pa  le  y  ceir  y  ddoethineb  oruwch-ddynol  hono?" — gan 
ddywedyd,  bob  un,  "  Nid  yw  ynof  fi."  A  dyma  ni  wedi  ein 
gadael  "yn  mro  tywyllwch  a  chysgod  angeu;  os  edrychwn 
tua'r  nefoedd,  nid  oes  oleuni ;  os  ar  y  ddaear,  wele  drallo^  a 
thywyUwch,  a  niwl  cyfyngder;"  a  byddwn  felly  wedi  ein 
gwthio  i  dywyllwch,  ac  wedi  ein  cau  i  fyny  ynddo,  a  "Gwae 
ni,  darfu  am  danom."  "Edrychasom  am  oleuni,  ac  wele 
dywyllwch;  am  ddisgleirdeb,  ac  yn  y  fagddu  yr  ydym  yn 
rhodio." 

Ond  pa  beth  a  gynygia  y  rhai  a  fynent  ddwyn  yr  efengyl 
oddiarnom  yn  ei  lle  hi  ?  Wel,  y  mae  ganddynt  hwythau 
iechydwriaeth  i'w  chynyg  a'i  cjiymeradwyo  i  ni  yn  lle  y  llall. 
Nid  "  lachawdwriaeth  a  fydd  byth,  a  chyfiawnder  ni  dder- 
fydd,"  chwaith ;  iechydwriaeth  drwy  science,  iechydwriaeth 
dymhorol ;  a  dyna  yn  unig  sydd  ar  ddyn  eisieu,  meddant 
Trefn  ac  amodau  yr  iechydwriaeth  hon  ydynt,  dysgu  ad- 
nabod  a  deall  natur  i  ddyn,  a'i  ddwyn  i  fyw  yn  ol  y  deddfau 
hyny — mewn  ufudd-dod  gwastadol  iddynt ;  yna,  fe  ddaw  y 
byd  yn  iach,  yn  foesol,  rhinweddol,  a  dedwydd ;  felly  lleiheir 
ei  drallodion,  ac  yr  amlheir  ei  gysuron  a'i  fanteision.  Drwy 
gydymfifurfio  â  deddfau  natur,  fe  ddaw  dyn  yn  arglwydd  ac 
yn  feistr  ar  natur,  fel  y  gall  wneyd  paradwys  iddo  ei  hun  o 
honi.     Nid  oes  arno  angen  am  ddim  goruwch-naturiol  er  ei 


Efengyl  Duw.  261 

ddedwyddwch,  ac  nid  oes  dim  o'r  fath  beth  iddo  i'w  gael, 
nac  yn  bosibl  iddo  gael  chwaith  pe  buasai  angen  am  dano, 
&c.  Nid  oes  genym  ddim  yn  erbyn  yr  iechydwriaeth  scien- 
tifical  hon,  cyn  belled  ag  y  mae  hi  yn  myned ;  pob  llwydd- 
iant  iddi  i  leddfu  trallodion,  ac  amlhau  manteision  a  chysuron 
bywyd  dyn — dymunem  bob  Ilwyddiant  i'w  hathrawon  i 
addysgu  a  chynyddu  eu  gwybodaeth,  ond  y  mae  arnom  ni 
eisieu  rhywbeth  mwy  a  gwell  na'i  hiachawdwriaeth  hi,  rhy w- 
beth  a  fydd  byth ;  oes,  y  mae  rhy w  grefu  am  ry wbeth  a  fydd 
byth  yn  aros  o  hyd  yn  nghalon  dynoliaeth,  na  allodd  athrawon 
y  wyddoniaeth  hon  ei  pherswadio  i'w  roddi  i  fyny;  a'r  crefu 
hwnw  yn  codi  o'r  hyn  sydd  anfarwol — yr  "  Yspryd  sydd  mewn 
dyn" — peth  na  allodd  efe  erioed  ysgwyd  ymaith  a  Uwyr 
ryddhau  ei  hun  oddiwrtho.  Ceir  llaweroedd  o  engreiíîtiau 
yn  hanes  oriau  olaf  annuwiaid  ac  aníîyddwyr,  fel  yr  ymgodai 
y  peth  hwnw  i'w  hwynebau,  ac  y  llwyr  ddifethai,  mewn  un 
awr,  hoU  lafur  blynyddoedd  eu  bywyd,  i'w  ddileu.* 

Nid  yw  "ein  hefengyl  ni"  yn  diystyru  un  addysg  foesol  a 
buddiol  a  dyno  g)vyddoneg  allan  o  ddeddfau  natur,  ond  yn 
eu  cymeradwyo  a'u  cadarnhau.  Cyfeiria  llyfr  ei  dadguddiad 
hi  yn  fynych  at  ddysgeidiaeth  natur,  gan  anog  pawb  i  wneyd 
y  goreu  a  allont  o  honi ;  ond,  y  mae  gyda  hyny,  yn  dyr- 
chafu  ei  ddysgyblion  i  dir  uwch  na  deddfau  natur,  at  Awdwr 
natur  a'i  deddfau,  ac  yn  seilio  ei  athrawiaeth  o  foesoldeb  ar 
berthynas  y  dyn  âg  Ef.  Dechreuad,  a  sylwedd,  a  swm  y 
ddysgeidiaeth  hon  ydyw,  "Ofn  yr  Arglwydd,  hyny  ydyw 
doethineb;  a  chilio  oddiwrth  ddrwg  sydd  ddeall"  (Job  xxviii. 
28),  a  "Swm  y  cwbl  a  glybuwyd  yw,  Ofna  Dduw,  a  chadw 
ei  orchymynion  Ef,  canys  hyn  yw  holl  ddyled  dyn" — hyn  yw 
yr  hoU  ddyn,  ei  lonaid  a'i  ddigonedd.  Gwesgir  hyn  at  ei  galon 
â'r  ystyriaeth  o'i  gyfrifoleb  i  Dduw  mewn  barn  a  byd  i  ddyfod, 
"  Canys  Duw  a  ddwg  bob  gweithred  i  fam,  a  phob  peth  dir- 
gel,  pa  un  bynag  a  fyddo  ai  da  ai  drwg."    (Preg.  xii.  12,  13.) 


202  Koheleth. 

Ond  dylwn  grybwyll  yn  y  fan  yma,  mai  nid  drwy  y  moes- 
oldeb  a  ddysga  y  mae  yr  efengyl  yn  cyfiawnhau  ac  yn 
cadw,  er  nad  heb  y  moesoldeb  hwnw,  chwaith ;  ond  trwy  y 
peth  goruwch-naturiol  hwnw  sydd  ganddi,  iawn  dros  bechod 
— ^y  "  Brynedigaeth  sydd  drwy  ei  waed  Ef " — a  thrwy  hwnw 
y  "Cyflawnir  cyfiawnder  y  ddeddf"  yn  mhob  un  sydd  yn 
credu. 

Yn  awr,  cyn  terfynu,  "  Beth  a  ddywedwn  ni  wrth  y  pethau 
hyn?"  Pa  ateb  a  roddwch  chwi  i'r  gofyniad  fu  dan  ein 
sylw  ?  O  ba  le  y  deilliodd  ac  y  daeth  yr  efengyl  hon  ?  Yr 
ydych,  lawer  o  honoch,  yn  gydnabyddus  â  hi,  drwy  ei 
gwrando,  er  ys  Uawer  o  flynyddoedd,  ac  y  mae  genych  ryw 
fam  benodol  am  dani  bellach.  Clywsoch  beth  yw  tybiau 
annuwiaid  ac  anffyddwyr,  a  Ilawer  o  ddoethion  y  byd  hwn 
am  dani ;  twyll  dynol,  twyll  yr  oflFeiriadaeth  i  hudo  a  gẃyr- 
droi  y  bobl  ydyw,  meddant  hwy;  ond  beth  a  debygwch 
chwi  am  dani  ?  Gwn  na  íynech  gael  eich  cyfrif  yn  mhlith 
ei  gwadwyr  a'i  chablwyr ;  chwi  a  a^ddefwch  ei  dwyfolder ; 
paham,  gan  hyny,  nad  ydych  yn  ufuddhau  iddi  ?  Meddyl- 
iwch  am  y  cwestiwn  arall  hwnw,  "Beth  fydd  diwedd  y  rhai 
nid  ydynt  yn  ufuddhau  i  efengyl  Duw  "  ?  Y  mae  diwedd  i 
fod  ar  ei  gwrando  cyn  hir ;  a  beth  fydd  y  diwedd  hwnw  i 
wrandawyr  anghrediniol  ac  anufudd?  Y  mae  ymddygiad 
annuwiaid  ac  anfîyddiaid  profîesedig  yn  gyson  â'u  proffes 
hwy ;  ond  y  mae  ymddygiad  a  phroffes  y  rhai  a  gydnabydd- 
ant  ddwyfoldeb  yr  efengyl  heb  ufuddhau  iddi,  yn  hollol 
anghyson  â'u  gilydd. 

Beth  a  debygwch  chwi,  y  rhai  sydd  yn  ei  chredu,  am 
dani?  Y  mae  genych  chwi  "y  dystiolaeth  ynoch  eich  hun- 
ain"  o'i  dwyfoldeb — tystiolaeth  eich  profiad  o  honi,  fel 
"efengyl  gallu  Duw,"  tystiolaeth  na  ddichon  neb  ei  dwyn 
oddiarnoch.  "I  chwi,  y  rhai  ydych  yn  credu,  y  mae  Efe," 
yr  hwn  y  credasoch  ynddo,  "yn  urddas" — yn  werthfawr,  yn 


Efengyl  Duw.  263 

anwyl.  Ai  nid  eich  profiad  yw,  ei  fod  Ef  a'i  efengyl  yn 
myned  yn  fwy-fwy  anwyl  genych  wrth  weled  a  chlywed  fel 
y  mae  y  gelynion  yn  myned  yn  fwy  hŷf  a  beiddgar  i'w 
gwadu  a'i  chablu  ?  Gwraig  garuaidd,  unwaith,  pan  oedd  ei 
phriod  mewn  dryswch  yn  ei  amgylchiadau,  ac  yn  cael  ei 
feio  a'i  farnu  yn  drwm  gan  ei  gymydogion,  yr  hyn,  pan 
wybu  hi,  a  barodd  iddi  deimlo  yn  ofidus  iawn.  Un  diwrnod, 
pan  oedd  yn  ei  swyddfa,  ac  yn  athrist  uwchben  ei  gyfrifon, 
aeth  ato  ac  a'i  cofleidiodd,  gan  dori  allan  mewn  Uef  wylofus, 
a  dywedyd,  "  O  !  fy  anwylyd,  ni  feddyUais  erioed  fy  mod  yn 
eich  caru  mor  fawr  hyd  oni  chlywais  fel  y  mae  tafodau  en- 
llibus  yn  eich  rhedeg  i  lawr ! "  "  Wel,  fy  anwylyd,"  atebai 
yntau,  "  y  mae  eich  ffyddlondeb  a'ch  cariad  chwi  bob  amser 
yn  werthfawr  iawn  genyf,  ond  yn  fwy  felly  nag  enoed  dan 
yr  amgylchiadau  gofidus  presenol."  Yn  gyfîelyb  y  teimla 
"Y  briodasferch,  gwraig  yr  Oen,"  pan  fyddo  y  gelynion  yn 
cablu  ac  yn  gwaradwyddo  enw  ei  phriod ;  dyna  yr  amser  y 
teimla  ei  chariad  ato  gryfaf  yn  ei  henaid.  Y  mae  yntau,  yn 
y  nefoedd,  yn  gwerthfawrogi  ffyddlondeb  a  chariad  ei  eglwys 
tuag  ato,  pan  y  mae  hi  yn  nghanol  ei  gablwyr  a'i  elynion 
yn  y  byd.  **  Y  mae  genyt  ychydig  nerth,  a  thi  a  gedwaist 
fy  ngair,  ac  ni  wedaist  fy  enw.  Wele,  mi  a  wnaf  iddynt  hwy 
o  synagog  Satan  (gelynion  ei  enw  Ef ) ;  wele,  meddaf,  gwnaf 
iddýnt  ddyfod  ac  addoli  o  flaen  dy  draed,  a  gwybod  fy  mod 
i  yn  dy  garu  di,"  medd  Efe  wrth  yr  eglwys  yn  Philadelphia. 
(Dat.  iii.  3,  9.)  Pa  le  bynag  y  mae  eglwys  fel  hono  i'w 
chael  eto,  dyna'r  eglwys  y  mae  ei  lygad  Ef  yn  edrych  arni 
gyda  chymeradwyaeth  a  hofifder,  ac  y  mae  ei  nawdd  a'i  am- 
ddiffyn  trosti ;  a  chaiff  pawb  o'i  hamgylch,  a'r  holl  eglwysi, 
wybod  ei  fod  yn  ei  charu  ac  yn  ei  hanrhydeddu  a'i  bresen- 
oldeb  grasol  ynddi. 


NODIAD  I'R  BREGETH  FLAENOROL. 


[Amcan  y  seren-nôd  (*)  ar  tudalen  261  ydyw  galw  sylw 
y  darllenydd  at  yr  hyn  sydd  yn  canlyn.  Tua  pen  deufis 
wedi  i  mi  barotoi  y  bregeth  flaenorol  i'r  wasg,  a  chyn  .ei 
hanfon  i  swyddfa'r  argraffydd,  daeth  y  Nonconforinist  à'r 
Independent  am  lonawr  6ed,  1881,  i  law,  yn  cynwys  hanes 
claddedigaeth  y  nofelyddes  fydenwog  "Ceorge  Eliot,"  gan 
y  Parch.  Edward  White.  Wrth  ei  ddarllen  tarewid  fi  â 
syndod  i  gael  tystiolaeth  mor  ddyddorol  a  phwrpasol,  ac 
mor  fuan  hefyd,  i  wirionedd  yr  haeriad  yn  yr  adran  o'r 
bregeth  y  dodwyd  y  seren-nod  wrtho.  Credaf  nad  anny- 
ddorol,  ond  yn  hytrach  mai  dyddorol  iawn  fydd  gan  ddar- 
Uenwyr  y  gyfrol  hon,  ac  yn  enwedig  y  rhai  na  chawsant  y 
cyfleusdra  i'w  weled  o'r  blaen,  ei  weled  ef  yn  gyfieithiedig 
yma.  Gan  ei  fod  mor  hynod  darawiadol  ac  efîeithiol  o'r 
dechreu  i'r  diwedd,  dodir  ef  yn  gyflawn  heb  ddim  talfyriad.] 


' '  At  Olygyddy  Nonconformist  a'r  Independent. 

"Syr, — Fel  tyst  oedd  yn  bresenol  ar  achlysur  claddedigaeth 
'George  Eliot,'  yn  Nghladdfa  Híghgatc,  dydd  Mercher  diweddaf, 
ymddengys  i  mi  fod  yr  achlysur  yn  rhoddi  mantais  i  wneyd  sylw 
calonogol  arno,  fel  tystiolaeth  o  du  y  ffydd  Gristionogol,  yn  ychwanegol 
at  eich  sylwadau  chwi  yn  eich  erthygl  ragorol  yn  eich  rhifyn  am  ddydd 
lau  diweddaf.  Y  mae  beirniadaeth,  hyd  yn  nod  o  natur  gydymdeim- 
ladol,  megis  allan  o  le  yn  mherthynas  â  chladdedigaethau  yn  gyâred- 


Nodiad  ir  Bregeth  Flaenorol.  265 

inol,  yn  mron ;  ond  yr  oedd  digwyddiadau  yn  perthyn  i'r  un  y  cyfeirir 
ato,  ydynt,  nid  yn  unig  yn  esgusodi,  ond  agos  yn  ein  gorfodi  i  wneyd 
cydnabyddiaeth  ddiolchus  o'r  ymadroddion  a  draethwyd  uwchben  yr 
anrhydeddus  ymadawedig. 

"Nid  oes  un  cwestiwn  am  ffydd  Gristionogol  llawer  o'r  personau 
parchus  oedd  yn  bresenol  ar  yr  amgylchiad  galarus ;  nac  ychwaith,  o'r 
tu  arall,  fod  y  blaid  fawr  agnosticaidd  yn  ci  ncrth,  ac  yn  gyhoeddus 
bresenoi  yno — hên  gymdeithjon  a  chydweithwyr  bywyd  yr  ymadaw- 
edig ;  y  dynion  a  fuont  yn  dysgu  y  genedl  Seisnig  er  ys  dros  ddeng 
mlynedd  ar  hugain,  fel  flrwyth  eu  hymchwiliadau  i  gyfrinion  mater 
a  meddwi,  nas  gailwn  wybod  dim  am  hanfodaeth  Duw  personol 
neu  am  fyd  i  ddyfod ;  fod  gwyrthiau,  yn  enwedig  y  gwyrthiau  a 
bri<xlolir  i  Grist,  yn  bethau  anghredadwy;  a'r  rhai  a  roddasant  eu 
hoU  dylanwad  drwy  ystod  y  tymor  hwnw  o  biaid  annuwiaeth  gy- 
hoeddus,  o  Brydain  i  Japan.  Crybwylla  Miss  Isabella  Bird,  yn  hanes 
ei  theithiau  diweddar,  bod  gweithiau  y  vcry  dynion  oedd  yn  bresenol 
yn  Highgate  y  dydd  hwnw,  wedi  eu  cyíìeithu  i'r  Japanaeg,  ac  y  def- 
nyddir  hwynt  yn  hyf  a  hyderus  gan  y  bobl  yno  yn  erbyn  y  cenadau 
efengylaidd  sydd  yn  eu  gwlad,  fcl  tystiolaeth  a  phrawf  nad  oes  gan  y 
dynion  galluocaf  yn  Lloegr  ddim  ffydd  mewn  Duw  personol,  neu 
Lywodraethwr  moesol,  nac  mewn  byd  a  bywyd  dyfodol  i  ddynolryw. 

"Yn  wybyddus  i  fesur  o  opiniynau  cyhoeddcdig  y  blaid  hon,  o'r 
hon  yr  oedd  y  foneddiges  ymadawedig  yn  addurn  urddasol,  aethum  i 
Highgate,  nid  yn  unig  fel  un  yn  teimlo  dyddordeb  yn  ei  gweithiau  hi, 
ond  hefyd  yn  ddwfn-bruddaidd  gan  y  meddwl  y  byddai  i'w  Iluaws 
cyfcillion  athronyddol  a  fyddent  yn  sefyll  o  gylch  ei  bedd — os  safent 
wrth  y  dystiolacth  a  ddygasent  drwy  eu  bywyd — os  ymgadwent  yn 
gyson  â  hono  uwch  ben  bedd  yr  athrawes  enwog — y  byddent,  meddaf, 
dan  orfod  i  ymgadw  yn  ddistaw,  heb  yngan  gair  am  Dduw  a  byd 
arall;  ac  na  chaniatäent  ddim  gwrthddadleuaeth  yn  erbyn  yr  hyn 
a  ddysgasuit  dros  ddyddiau  cenhedlaeth  gyfan. 

"Eriocd  yn  fy  hoU  fywyd  ni'm  synwyd  ac  y'm  Uawcnychwyd  yn 
fwy  drwy  gael  ar  ddeall  fod  fy  ofnau  hyny  yn  ddi-sail.  Yn  Ile  distaw- 
rwydd  y  rhai  "»a  wyddant  ddirn,"  yr  oedd  yno  lefaru ;  a  sicrha  y 
Daily  News,  golygydd  yr  hwn  sydd  yn  nghyfrinaeh  y  blaid,  fod  yr 
hyn  a  lefarwyd  yn  cyd-gordio  yn  dnuyadl  â  thàmladau  ŷaiob  oedd  yn 
bresenol.  Dewiswyd  i  lefaru  ar-  yr  achlysur  foneddwr  sydd  yn  adna- 
byddus  fel  un  nad  yw  yn  credu,  ond  gan  Ilcied  sydd  yn  bosibl,  yn 
nwyfoldeb  Cristionogacth,  ond  sydd  yn  gyfaill  ddiffuant  i'r  gwyddon- 
wyr  oedd  yn  gydgynulledig  yno,  ac  yn  nodedig  fcUy  i  awdurc»  y 


266  Roheleth. 


'  Ffugchwedl  Jubal,'  yn  yr  hon  y  mae  hi,  medd  y  Sỳectator,  yn  ceisio 
profi  fod  marwolaeth,  lle  y  coUir  pob  ymwybyddiaeth  o  fodoHaeth,  yn 
elw  moesol,  gan  fod  pob  hunanolrwydd  yn  darfod  gyda  darfyddiad  y 
meddwl.  Wel,  fe  anerchodd  Dr.  Sadleir  ei  gydalarwyr  fel  hyn — (ac 
y  mae,  fel  y  tybiaf  fi,  yn  bur  gysurlawn  i  wybod,  nid  oddiar  gasgliad, 
ond  ar  awdurdod  bendant,  fod  ei  eiriau  yn  dderbynioi  a  chymeradwy 
gan  ei  gydalarwyr) — yn  nghlj'wedigaeth  y  dynion  galluog  ac  ymrodd- 
gar  hyny,  a  fuasent  bob  amser  yn  wadwyr  o'r  Duwdod,  a  safent  yn 
ben-noethion  o  amgylch  y  bedd.  Gwnaeth  Dr.  Sadleir,  nid  yn.unig 
gyfarchiad  i'r  gwir  a'r  personol  Duw,  gan  adolygu  arno  i  noddi  a  chol- 
eddu  yr  yspryd  ymadawedig,  a  gofalu  yn  ei  Ragluniaeth  dyner  am  y 
rhai  sydd  yn  aros  ar  ol,  hyd  nes  y  byddai  iddynt  hwythau  gael  eu 
dwyn  i  baradwys,  ond  aeth  yn  mlaen  gan  eu  hanerch  fel  hyn : — 'Fy 
nghydalarwyr,  boed  i  ni  gyflawnu  y  ddyledswydd  hon  a  osodwyd 
arnom,  nid  gyda  syniadau  a  serchiadau  daearol  yn  unig,  ond  hefyd 
gyda  gobeithion  nefol.  .  .  .  Byddai  yn  chwith  i  feddwl  nad  oedd 
hi  a  greodd  bethau  anfarwol,  ddim  yn  anfarwoî  ei  hun.  Byddai  yn 
chwith  i  dybied  fod  enwau  a  dylanwadau  yn  anfarwol,  a'r  eneidiau  a 
roddasant  anfarwoldeb  ynddynt  yn  farwol  a  therfynol.  Na,  y  lùae  y 
serch  a'r  galar  a  deimlir  ar  eu  hymadawiad  megis  yn  broffwydoliaethau, 
a'r  ymlyniad  sydd  ynom  wrth  eu  coffadwriaethau,  yn  wystlon  parhaus 
i  ni  o  fyd  a  bywyd  gwell  i  ddyfod.  Felly,  gan  hyny,  gallwn  gymeryd  gyda 
ni  adref  eiriau  Crist — "  Na  thralloder  eich  calon,  yr  ydych  yn  credu  yn 
Nuw,  credwch  ynoffinau  hefyd,  Yn  nhy  fy  Nhady  mae  Uawer  o  drigfan' 
au. " '  Gan  gyfarch  yr  ymadawedig,  dywedai  yn  mhellach,  '  Ardderchog 
ac  anwyl  gyfaill,  yr  ydym  yn  canu  yn  iach  i  ti,  ond  am  ychydig  bach  o 
amser,  hyd  nes  delo  angeu  eto,  ac  uno  â'u  gilydd,  y  rhai  a  wahanodd 
efe,  byth  i  ymadael  mwy.' 

"  Yna  adroddai  weddi  yr  Arglwydd,  gyda'r  deisyfiad,  '  Bydded  i  ni, 
pan  ddelo  awr  ein  ymddatodiad,  allu  ymdawelu  ynot  Ti,  a  chael  rhan 
yn  nghydgynulliad  mawr  dy  weision  ffyddlon  a'th  blant  yn  Dy  dra- 
gwyddol  deyrnas.'  Dybenodd  y  gwasanaeth  gyda'r  fendith-wers — 
'  Yn  awr,  boed  iddo  Ef,  yr  Hwn  a  roddes  i  ni  ddyddanwch  tragwyddol, 
a  gobaith  da  trwy  ras,  gysuro  ein  calonau,  a'n  cadarnhau  i  bob  gair  a 
gweithred  dda.' 

"Wrth  wrando  ar  y  geiriau  yna,  ac  edrych  ar  y  Iluaws  ysgrifenwyr 
agnosticaidd,  yn  wyddonwyr,  celfyddwyr,  beirdd,  nofelwyr,  a  meddyl- 
wyr,  y  rhai  a  lafuriasent  mor  ddiwyd  am  hir  amser  i  geisio  dym- 
chwelyd  '  y  ffydd  yn  Nghrist  a  byd  i  ddyfod,'  yn  ein  plith,  ymddangosai 
un  0  ddau  beth  yn  gasgliad  anocheladwy  i'm  meddwl  i,  sef,  naill  nsi 


Nodiad  î'r  Bregeth  Flaenorol.  267 


feddai  y  gwỳr  hyn  mo'r  gwroldeb  i  arddel  eu  credo  ar  y  fath  amgylch- 
iad,  a'u  bod  wedi  dyíod  yma  i  gyflawnu  rhith  o  seremoni  a  ddirmygant 
ynddynt  eu  hunain  tra  yn  ei  chyflawni  (ond  y  mae'r  dybiaeth  yn  an- 
nyoddefol),  neu  ynte,  y  maent  yn  cael  eu  llethu  dan  y  teimlad  o  wir 
alar,  nes  y  maent  uwch  ben,  ac  megis  ar  fin  y  bedd  tywyll  yn  ym- 
gilio  oddiwrth  eu  damcaniaethau  gwyddono),  mai  nyni,  y  rhai  ydym 
yn  ymlynu  wrth  y  'dyddanwch  tragwyddol  a'r  gobaith  da,'  yr  hwn 
a  rydd  yr  efengyl  yn  unig  i  ni,  sydd  yn  gwneyd  yn  iawn.  Yr  wyf  yn 
credu  mai  y  dybiaeth  olaf  yw  yr  un  gywir,  a  bod  terfyniad  disymwth 
by\vyd  un  mor  alluog — un  o  athryhth  mor  gref,  mor  eang,  mor  swynol 
— un  a  enillasai  ein  calonau  oll,  yn  gymaint  drwy  ei  thynerwch,  a  thrwy 
ei  grymusder,  wedi  agor  ffynonau  o  deimlad  yn  y  dynion  raawrion 
hyn,  na  chyflfroisid  erioed  o'u  mewn  drwy  eu  myfyrdodau  gwyddonol, 
a'u  henill  yn  ddychweledigion  gwirfoddol,  am  yr  adeg  hono  o  leiaf, 
i  fiydd  y  bobl  gyffredin  yn  Nuw  fel  Tad  ein  Harglwydd  lesu  Grist,  ac 
mewn  bywyd  anfarwol  tu  draw  i'r  bedd.  Bydded  i'r  profiad  dwys 
efifeithiol  hwn  o  hyn  allan  lywodraethu  gwaith  a  llafur  dyfodol  yr 
ysgrifbinau  hyny,  y  rhai,  hyd  yma,  a  fallasant  y  gobaith  gwynfydedig 
hwn  yn  meddyliau  miloedd  lawer  o  ddynion. — Yr  eiddoch,  &c., 

"EDWARD  WHITE." 


Wel,  dyna  fintai  o  Sauliaid  yn  mysg  y  proffwydi!  A 
rhyfeddach  o  lawer  oedd  gweled  y  Sauliaid  hyny  yn  mysg 
y  pröffwydi  efengylaidd,  nac  oedd  gweled  y  Saul  hwnw  gynt 
yn  mysg  y  proffwydi  Hebrëaidd.  Ni  buasai  hwnw  erioed 
yn  Dduw-wadwr,  nac  eilunaddolwr,  nac  anffyddiwr  chwaith ; 
ond,  wele,  uwchben  bedd  "George  Eliot,"  fintai  o  athrawon 
annuwiaeth  ac  anffyddiaeth  y  byd  yn  yr  oes  hon,  ac  yn 
gyffelyb  i'r  Saul  hwnw  gynt,  yn  mysg  meibion  y  proffwydi 
yn  Rama,  yn  diosg  eu  dillad  annuwiaidd  oddi  am  danynt, 
ac  yn  proffwydo  yn  rhagorol,  fel  efengylwyr,  yn  gyffelyb 
i'r  Saul  arall  yn  y  Testament  Newydd,  '•  Yn  pregethu  y 
ffydd  yr  hon  gynt  a  anrheithiasent."  Gwyn  fyd  na  allem 
obeithio  y  gwnant  barhau  i  lyny  wrth  y  ffydd  hono  o  hyn 


a68  Roheleth. 

allan,  fel  y  gwnaeth  y  Saul  o  Tarsis ;  ond  ofnwn  y  digwydda 
iddynt  yn  ol  y  wir  ddiareb,  "Hwch  wedi  ei  golchi,  a  ddych- 
wel  i'w  hymdreiglfa  yn  ydom!"  Un  lofr  a  gwan  ydyw 
annuwiaeth,  er  ei  holl  fost;  y  mae  gweinidogaeth  angeu,  pan 
nesao  ati,  yn  peri  iddi  welwi  a  chrynu.  Ni  allai  hi  sefyll  yn 
dalgref  uwchben  y  bedd  y  dodid  y  rhan  farwol  o  "George 
Eliot"  i  lawr  ynddo  heb  droi  ei  golwg  draw,  a  rhedeg  i 
geisio  cipio  gafael  yn  nghobaith  yr  efengyl,  am  yr  adeg 
hono,  beth  bynag;  a  gobeithio  y  daliant  eu  gafael  ynddo 
wedi  cael  prawf  felly  ynddynt  eu  hunain,  mai  "Megis  tŷ 
pryf  copyn"  ydyw  y  gobaith  a  ddyry  eu  gwyddoniaeth  hwy . 
yn  eu  gollwng  pan  bwysont  amo,  ac  yn  darfod  pan  ym. 
aflont  ynddo.  Ni  chaed  yr  un  grefydd,  nac  un  trefniant  o 
wyddoniaeth,  na  dysgeidiaeth  eto  a  allodd  ddal  a  dyddanu 
meddwl  dyn  pan  yn  gyfyng  arno,  ond  y  gobaith  a  osodwyd 
o'n  blaen  yn  yr  efengyl,"  am  yr  hwn  y  dywed  yr  apostol, 
"Hwn  sydd  genym  ni,  megis  angor  yr  enaid,  yn  ddiogel  ac 
yn  sicr,  ac  yn  myned  i  mewn  at  yr  hyn  sydd  o'r  tu  fewn  i'r 
llen."     (H«^').  vi.  19.) 


PREGETH    XYI. 


EFENGYL    DUW,     ETO. 


"  Eithr  yr  ydwyf  yn  hysbysu  i  chwi,  frodyr,  am  yr  efengyl  a  bregethais 
i  chwi,  nad  yw  hi  ddynol,  canys  nid  gan  ddyn  y  derbyniais  i  hi,  nac 
y'm  dysgwyd,  eithr  tnvy  ddadguddiad  lesu  Grist." — Gal.  i.  12. 

Ni  a  brofasom  o'r  blaen  fod  y  cwestiwn  pa  un  ai  o  Dduw  ai 
o  ddynion  y  mae  yr  efengyl  a  bregethir  i  ni,  y  cwestiwn 
penaf  a  phwysicaf  oU  yn  ei  berthynas  â  phob  un  sydd  501 
ei  phregethu,  yn  ei  phroíFesu,  ac  yn  ei  gwrando.  Os  o  ddyn- 
ion  y  mae  hi,  "Ofer  yn  wir  yw  y  bregeth;"  ac  fe  geir  y 
pregethwyr  "yn  gau-dystion  i  Dduw."  Ofer,  hefyd,  yw 
fîydd  ei  chredinwyr,  y  maent  "eto  yn  eu  pechodau;"  ac 
ofer,  yr  un  modd  ydyw  ei  gwrando.  Ni  all  na  phregethwr 
na  chrediniwr,  na  gwrandawr,  gael  un  budd  na  lleshad 
ysprydol  a  sylweddol  oddiwrthi.  O'r  tu  arall,  os  o  Dduw  y 
mae  hi,  angenrhaid  yw  ei  phregethu  i'r  bobl — i'r  holl  bobl, 
trwy  yr  hoU  fyd.  Os  o  Dduw  y  mae  hi,  y  rwymedigaeth 
benaf  a  phwysicaf  a'r  bob  un  a'i  gwrandawo  ydyw  ei  chredu 
a'i  derbyn  fel  efengyl  Duw,  fel  y  byddo  cadwedig;  a'r 
pechod  mwyaf,  yr  hwn  sydd  yn  dwyn  yr  euogrwydd  trymaf, 
a'r  gosb  benaf,  ydyw  anghrediniaeth  o  honi,  ac  anufudd-dod 
iddi ;  "  Pa  fodd  y  diangwn  ni,  y  rhai  ydym  yn  troi  ymaith 
oddiwrth  yr  Hwn  sydd  yn  llefaru  o'r  nef?" 


»70  Roìuîeth. 

Fel  hyn  y  dywed  pregethwr  cyntaf  yr  efengyl  hon  i'r 
luddewon,  ac  i'r  Cenhedloedd  hefyd,  am  dani,  wrth  y  rhai 
yr  ysgrifenai  efe  atynt — "  Byddwch  barod  bob  amser  i  ateb 
i  bob  un  a  ofyno  i  chwi  reswm  am  y  gobaith  sydd  ynoch, 
gydag  addfwynder  ac  ofn."  (i  Petr  iii.  15.)  I  roddi  rheswm 
am  y  gobaith,  yr  hyder  yn  nwyfoldeb  eich  crefydd  yr  ydych 
yn  profTesu  ei  feddu. 

Yn  y  testyn  cawn  dystiolaeth  y  dyn  mwyaf,  a  phregethwr 
penaf  yr  oes  Gristionogol,  ar  y  mater;  un  nad  oedd  yn 
gwneyd  cyfrif  o  ddim,  ac  nad  oedd  ei  einioes  ei  hun  yn 
werthfawr  ganddo,  os  gallai  orphen  ei  yrfa  trwy  lawenydd, 
a'r  weinidogaeth  a  dderbyniasai  gan  yr  Arglwydd  lesu,  i 
dystiolaethu  efengyl  gras  Duw  (Act  xx.  24),  ac  y  mae 
ei  dystiolaeth  ef  yn  un  o  bwys  arbenig  ar  y  mater,  fel  caf 
ddangos  eto. 

Ceisiaf  alw  eich  sylw  yn  awr  at  un  gangen  yn  unig  o 
brofion  dwyfoldeb  yr  efengyl,  mor  belled  ac  y  caniata  ter- 
fynau  cyfyng  pregeth  i  wneyd  hyny,  gyda  chrybwyll  bod 
gan  yr  apostolion  a'r  dysgyblion  cyntaf  brofion  neillduol 
iddynt  hwy  eu  hunain  o'i  tharddiad  dwyfol  hi,  na  chafodd, 
ac  na  chaifT  neb  ar  eu  hol  byth  mo  honynt.  Tystiolaeth- 
ent  hwy,  gan  ddywedyd,  "Yr  hyn  a  welsom,  yr  hyn  a  glyW- 
som,  yr  hyn  a  edrychasom  amo,  ac  a  deimlodd  ein  dwylaw 
am  Air  y  byw}d,  canys  y  bywyd  a  eglurhâwyd,  ac  ni  a 
welsom,  ac  yr  ydym  yn  tystiolaethu  i  chwi  y  bywyd  tra- 
gwyddol,  yr  hwn  oedd  gyda'r  Tad,  ac  a  eglurhawyd  i  ni, 
Yr  hyn  a  welsom  ac  a  glywsom  yr  ydym  yn  ei  fynegu  i 
chwi,  fel  y  caffoch  chwithau  hefyd,  y  rhai  na  chawsoch 
erioed  y  cyfleusdra  i  weled  â'ch  llygaid,  a  chlywed  â'ch 
clustiau,  a  theimlo  â'ch  dwylaw,  Air  y  bywyd,  fel  y  cawsom 
ni,  y  tystion  etholedig" — fel  y  caffoch  chwithau,  trwy  gredu 
ein  tystiolaeth  ni,  "gymdeithas  gyda  ni,  a'n  cymdeithas  ni, 
yn  wir,  sydd  gyda'r  Tad,  a  chyda  ei  Fab  Ef,  lesu  Grist." 


Efengyl  Lhm.  a?! 

(i  loan  i.  1-3.)  Ac  yn  gyffelyb  y  llefara  Petr,  un  arall  o'r 
tystion  hyny,  gan  ddywedyd,  "Hwn  a  gyfododd  Duw  y 
trydydd  dydd,  ac  a'i  rhoddes  Ef  i'w  wneuthur  yn  amlwg, 
nid  i'r  bobl  oU,  eithr  i'r  tystion  etholedig  o'r  blaen  gan 
Dduw,  sef  i  ni,  y  rhai  a  fwytasom  ac  a  yfasom  gydag  Ef, 
wedi  ei  adgyfodi  Ef  0  feirw.  Ac  Efe  orchymynodd  i  ni 
bregethu  i'r  bobl,  mai  Efe  yw  yr  Hwn  a  ordeiniwyd  gan 
Dduw  yn  Famwr  byw  a  meirw."     (Act.  x.  40-42,) 

Dengys  yr  apostolion,  yn  eu  holl  epistolau,  yr  awydd 
mwyaf  am  ddyrchafu  yr  eglwysi — yr  hoU  gredinwyr,  i'r  un 
tir  uchel  o  "lawn  sicrwydd  ífydd  a  gobaith  yn  yr  efengyl"  ag 
yr  oeddynt  hwy,  yr  apostolion  eu  hunain,  yn  sefyll  arno, 
"  Fel  y  caíîoch  chwithau  hefyd  gymdeithas  gyda  ni ; "  fel  y 
profoch  ac  y  mwynhâoch  yr  un  dyddanwch  ag  ydym  ni  yn 
ei  fwynhâu;  fel  y  galloch,  "wedi  eich  gwreiddio  a'ch  seilio 
mewn  cariad,  amgyífred  gyda'r  hoU  saint,  beth  yw  y  lled, 
a'r  hyd,  a'r  dyfnder,  a'r  uchder ;  a  gwybod  cariad  Crist,  yr 
hwn  sydd  uwchlaw  gwybodaeth,  fel  y'ch  cyflawner  â  holl 
gyflawnder  Duw."  (Ephes.  iii.  18,  19.)  Ac  na  byddoch 
mwyach  yn  blantos  yn  bwhwman,  yn  agored  i  gymeryd  eich 
cylcharwain  gan  bob  awel  dysgeidiaeth  a  anadlo  arnoch, 
ond  yn  sefydlog,  sicr,  a  diymod  yn  ffydd  yr  efengyl,  modd 
y  galloch  fwynhâu  ei  thangnefedd  a'i  gorfoledd  hi  yn  eich 
eineidiau. 

Ond  awn  at  y  cwestiwn,  Y  profion  o  Ddwyfoldeb  yr 
efengyl,  a'r  gangenarbenig  o'r  profion  hyny  y  cyfeiriwyd  ati, 
gan  fyned  heibio  i'r  proffwydoliaethau  am  y  Messia  yn  yr 
Hên  Destament,  a'u  cyflawniad  ynddo  Ef,  "Tywysog  a 
pherff"eithydd  flrydd"  yr  efengyl  yn  hanes  y  Testament 
Newydd,  a'r  gwyrthiau  a  gyflawnodd  Ef  ei  Hun,  a'r  apos- 
tolion  wedi  hyny  yn  ei  enw  Ef,  fel  seiliau  i'r  gwirionedd 
dwyfol,  &c. ;  awn,  gan  fyned  ati  hi  ei  hun,  yn  annibynol  ar 
bob  peth  amgylchiadol  ac  oddiallan  iddi,  fel  y  mae  hi  yn 


i'Ji  I^oheleth. 

cael  ei  dadlenu  o'n  blaen  yn  yr  efengylau  a'r  epistolau,  yn 
nghyd  â'i  dylanwad  a'i  heffeithiau  ar  y  byd.  Ei  chynwysiad, 
mewn  gair,  ydyw,  "Crist  lesu,  yr  Arglwydd."  Efe  yw  ei 
sylwedd  a'i  chyflawnder,  y  sydd  "yn  cyflawni  yr  oU  yn  oll," 
yn  "bob  peth  yn  mhob  peth  "  ynddi,  fel  na  fedd  ac  na  íyn 
hi  neb  ond  Efe,  neb  na  dim  gydag  Ef  Yn  y  drefn  o  ras 
ac  iachawdwriaeth  a  ddadguddia  hi  i'r  byd,  cauir  allan  bob 
enw  a  haeddiant  ond  ei  enw  a'i  haeddiant  Ef  ei  Hun.  Ni 
sonia  am  enw  a  theilyngdod,  na  dim  oll,  a  wnaeth  un  patri- 
arch  na  phroffwyd,  na  brenin  nac  offeiriad,  nac  efengylwr 
nac  apostol,  na  merthyr  na  sant,  nac  angel  chwaith.  Ei 
thystiolaeth  bendant  hi  ydyw,  "  Nid  oes  iachawdwriaeth  yn 
neb  arall ;  canys  nid  oes  enw  arall  dan  y  nef  wedi  ei  roddi 
yn  mhlith  dynion,  trwy  yr  hwn  y  mae  yn  rhaid  i  ni  fod  yn 
gadwedig."  (Act.  iv.  12.)  Ymdrechodd  gau  apostoHon,  yn 
nyddiau  Paul,  ddwyn  efengyl  arall  i  mewn  i'r  eglwysi,  i 
"ddatroi  efengyl  Crist,"  fel  y  dywed  ef ;  ac  y  mae  olynwyr 
i'r  gau  apostolion  hyny  yn  aros  ac  yn  parhau  yn  y  byd  hyd 
y  dyddiau  hyn.  Yr  efengyl  a  fyn  osod  Mair  yn  gyfartal  a'r 
Gwaredwr  yn  ei  swydd  fel  "Cyfryngwr  rhwng  Duw  a  dynion," 
ac  a  ychwanega  seintiau  o  bob  rhy w  a  math,  da  a  drwg, 
gyda  hyny ;  a  phregethu  iachawdwriaeth  trwy  offeiriadaeth 
dwyllodrus  "y  dyn  pechod,"  a  seremoníau  a  defodau  cnawdol 
yn  lle  yr  iachawdwriaeth  "trwy  ffydd  yn  ei  waed  Ef,"  a 
bregethai  Paul  a'i  gyd-apostolion.  Y  mae  y  ddelw  ddynol 
mor  amlwg  ar  wedd  "  yr  efengyl  arall "  hon,  ag  y w  yr  un 
ddwyfol  ar  wedd  yr  efengyl  apostolaidd  hono.  Wrth  eu 
hyspryd  ac  "wrth  eu  ffrwythau  yr  adnabyddir  hwynt." 

Ond  edrychwn  yn  awr  ar  yr  efengyl  hon,  y  dywed  yr 
apostol  yn  y  testyn,  nad  "  yw  hi  ddynol,"  ond  a  ddysgasai 
efe  gan  Dduw'  trwy  ddadguddiad  goruwchnaturiol  o  honi 
iddo.  Nid  oedd  efe  yn  ddyledwr  i  neb  un  o'r  rhai  "oeddynt 
o'i  flaen  ef  yn  apostolion"  am  ddim  oU  o'i  ddysgeidiaeth 


Ëfengyl  Duw.  273 

efengylaidd ;  "  Y  rhai  cyfrifol,  ni  chwanegasant  ddim  i  mi," 
medd  efe.  Yr  un  efengyl  oedd  gan  Paul  ag  oedd  gan  yr 
apostolion  ereill ;  derbyniasent  hwy  hi  gan  eu  Harglwydd 
a'u  Hathraw,  pan  oedd  Efe  yn  bresenol  yn  y  corff  gyda 
hwynt,  yn  y  ffordd  naturiol  o  gyfranu  a  derbyn  addysg; 
derbyniodd  Paul  yntau  yr  un  efengyl  trwy  ddadguddiad 
goruwchnaturiol  o  honi  o'r  nefoedd  iddo.  Edrychwn  arni, 
ynte,  yn  y  profion  a  ddwg  hi  ei  hun  o'i  dwyfoldeb.     Yn 

I.  El  THYSTIOLAETH   AM   BERSON   EI    HaWDWR   FEL   DuW- 
ÜDYN, 

II.  Yn  hanes  ei  fywyd,  ei  ddioddefiadau,  a'i  far- 

WOLAETH,  EI  ADGYFODIAD  O'R  BEDD,  a'i  ESGYNIAD  i'r 
NEFOEDD. 

III.  Yn  ei  hathrawiaeth,  yn  seiliedig  .\r  y  ffeith- 

lAU    AM    El    BERSON,    a'I    FYWYD,    a'i    ANGEU. 

IV.  Ei  buddugoliaethau,  a'i  dylanwad  ar  y  byd. 

I.  Person  ci  Hawdwr.  Rhaid  i  ni  ddechreu  gyda  gwyrth, 
a'r  wyrth  benaf  o'r  holl  wyrthiau,  "  Mawr  ddirgelwch,"  neu 
fawr  wyrth  "duwioldeb" — "Colofn  a  sylfaen  Cristionogaeth  " 
— "Duw  a  ymddangosodd  yn  y  cnawd."  (i  Tim.  iii.  16.) 
Hon  yw  tystiolaeth  "  y  dysgybl  yr  oedd  Efe  yn  ei  garu,"  ar  y 
mater  hwn,  "  Yn  y  dechreuad  yr  oedd  y  Gair,  a'r  Gair 
oedd  gyda  Duw,  a  Duw  oedd  y  Gair."  (loan  i.  i.)  Dyna 
dystiolaeth  bendant — mor  bendant  ag  y  dichon  geiriau  osod 
allan — am  ddwyfoldeb  y  person  y  lleferir  am  dano.  Eto, 
"  A'r  Gair  a  wnaethpwyd  yn  gnawd,  ac  a  drigodd  yn  ein 
plith  ni;  ac  ni  a  welsom  ei  ogoniant  Ef,  gogoniant  megis  yr 
Unig-anedig  oddiwrth  y  Tad,  yn  llawn  gras  a  gwirionedd." 
{Ib  adn.  14.)  Dyna  y  wyrth — y  wyrth  a  wnaeth  yr  An« 
feidrol  arno  Ef  ei  Hun  yn  Mherson  y  Gair  tragwyddol,  trwy 
ei  ddarostwng  ei  Hun  i  gymeryd  arno  natur  dyn  ac  "Ag- 
wedd  gwas,"  er  mwyn  dyn ;  y  mae  holl  wyrthiau  a'r  rhyfedd- 
odau  ar  ddynion,  ac  ar  elfenau  natur,  y  rhydd  yr  ysgrythyr 

18 


Í74  Kohdeth. 

hanes  am  danynt,  fel  yn  diflanu  o'r  golwg  yn  ymyl  hon. 
Ofer  yw  cynyg  tystiolaethau  o'r  fath  hyn  i  athrawon  an- 
fFyddiaeth ;  gwawdiant  a  dirmygant  hwy  bob  peth  o'r  fath 
fel  breuddwydion  neu  ddychmygion  athrawon  twyllodrus  i 
ddallu  a  hudo  meddyliau  hygoelus.  Ond  gallem  ninau 
ofyn  iddynt,  Pa  le,  pa  bryd,  pa  un,  yn  hoU  hanes  oes  dynol- 
iaeth  ar  y  ddaear,  a  freuddwydodd  neu  a  ddychmygodd 
am  ddim  oll  yn  debyg  i'r  wyrth  o  ymgnawdoliad  y  Duw- 
dod?  O  ba  feddwl,  ond  y  meddwl  Anfeidrol  ei  Hun,  y 
gallasai  y  fath  idea  ddeilliaw?  Fel  y  dywedodd  Swynwyr 
yr  AifFt  uwch  ben  un  o  wyrthiau  Moses  yno,  "  Bys  Duw  yw 
hyn,"  y  gallwn  ninau  ddywedyd  uwch  ben  y  dystiolaeth  am 
ymgnawdoliad  y  Gair,  Meddwl  Duw  yw  hwn.  Y  mae  hwn, 
"fel  y  mae  y  nefoedd  yn  uwch  na'r  ddaear,"  yn  uwch  nac 
un  meddwl  a  ddaeth  i  galon  dyn,  nac  un  creadur  arall 
erioed,  "  Yn  ddiddadl,  mawr  y w  dirgelwch  Duwioldeb." 

Ond  daw  athraw  y  wyddoneg  annuwiaidd  yn  mlaen,  a 
Uefara  gydag  awdurdod  oracl  anffaeledig,  gan  ddywedyd 
uwch  ben  tystiolaeth  yr  efengyl  am  genhedliad  goruwch- 
naturiol  dynoHaeth  y  Gwaredwr,  "Anmhosibl!"  Y  mae 
gwyddoneg  yn  cau  allan  o  gylch  dichonedigaeth  y  syniad  o 
wyrth,  neu  ddigwyddiad  goruwchnaturiol.  Dengys  hi  fod 
pob  digwyddiad  a  fu  erioed,  neu  a  fydd  byth,  yn  gynyrch  neu 
effaith  gweithrediad  naturiol  anian  a'i  deddfau,  ac  ni  chyn- 
yrchant  hwy  byth  ddim  a  fyddo  uwchlaw  iddynt  eu  hunain. 
Natur  yn  ymddadblygu  drwy  weithrediadau  rheolaidd  ei 
deddfau  ydyw  yr  holl  ddigwyddiadau,  y  trefniadau,  a'r 
bodau  a'r  sydd  yn  hanfodi.  Ni  ddengys  gwyddoneg  i 
mi  un  prawf  o  fodoliaeth  y  peth  a  elwir  yn  Fôd  Goruchaf, 
yn  Greawdwr,  Lluniwr,  a  Llywodraethwr  y  byd.  Nid  oes 
ganddi  hi  ddim  a  wnelo  "â'r  gyfryw  dyb."  Ai  rhyfyg  ynom 
fyddai  gofyn  j  athrawon  a  dysgawdwyr  y  wyddoneg  hon, 
0  ba  le  y  daeth  y  meddwl  yna  sydd  ynoch  chwi  eich  hun- 


Efengyl  Duw.  275 

ain,  yr  hwn  sydd  yn  gallu  chwilio  i  mewn  i  gyfrinion  natur 
a'i  deddfau,  a  dadansoddi  ei  helfenau  hi  drwy  osod  y  naill  i 
actio  ar  y  ilall  ?  Y  meddwl  sydd  megis  "yn  gosod  terfyn 
ar  dywyllwch,  ac  yn  chwilio  allan  bob  perífeithrwydd, 
hyd  yn  nod  meini  tywyllwch,  a  chysgod  angeu."  (Job 
xxviii,  3,)  Y  mae  efe  yn  feistr,  ac  yn  meistrioH  anian  a'i 
deddfau,  i  raddau  helaeth.  O  ba  le  y  daeth  y  rheswm  hwn? 
A  ymgenhedlodd  efe  o  hono  ei  hun  yn  mru  oer  a  marw 
naturiaeth,  ac  ymweithio  allan  o  honi,  gan  ymddangos 
megis  drychiolaeth  ger  ei  bron?  "Y  mae  efe  yn  estyn  ei 
law  at  y  gallestr,"  ac  yn  ei  dryllio  yn  chwilfriw  ;*  yn  peri  i 
afonydd  dori  drwy  y  creigiau,  ac  yn  dymchwelyd  mynydd- 
oedd  o'r  gwraidd ;  yn  cloddio  allan  eu  mwnau  a'u  metal- 
oedd  o'r  dyfnderoedd,  "Acy  mae  ei  lygaid  Ef  yn  gweled 
pob  peth  gwerthfawr  a  chuddiedig."  {Ib  9,  10.)  Try  ei 
olwg  i'r  ffurfafen  fry,  mesura  bwysau  a  phellderau  heuliau  a 
phlanedau,  ac  olrheinia  eu  rhodau  a'u  gyrfaoedd;  hola 
hanes  a  helynt  y  comedau  gwylltion  a  wibiant  heibio  iddo 
ar  eu  gyrfaoedd  drwy  y  ceugant  annherfynol.  Pwy  yw  hwn 
sydd  yn  dwyn  y  nef«a'r  ddaear  megis  dan  warogaeth  iddo 
ei  hun?  Y  mae  hanfodaeth  bywyd  yn  natur,  yn  wyrth 
ynddi ;  yn  beth  goruwchnaturiol — yn  wir,  y  mae  pob  bywyd 
yn  wyrth.  A  chaniatau,  mewn  ffordd  o  ymresymu,  fod 
natur  a'i  deddfau  yn  hanfodi  erioed.fel  y  maent  yn  awr,  fel 
y  myn  athronwyr  annuwiaidd  haeru,  dyma  /ywyd  yn  aros 
eto  i  roddi  cyfrif  am  dano.  Y  mae  ein  gwyddonwyr  eu 
hunain  yn  gorfod  sefyll  a  synu  uwch  ben  y  dirgelwch  hwn. 
Ffurfiant  ddamcaniaeth  ar  ol  damcahiaeth  i  geisio  rhoddi 
cyfrif  am  dano,  ond  methant  foddloni  eu  hunain  â'r  un 
ddamcaniaeth,  a  gorfodir  hwynt  i  addef  y  dichon  fod  rhyw- 
beth,  rhyw  bojiier  yn  bodoli  o'r  tu  draw,  os  nid  uwch  law  i 
natur  a'i  deddfau;  rhyw  '^ agtiostic^'  anadnabyddus  ac  anad- 
nabyddadwy,  na  allodd,  hyd  yn  nod  eu  gwyddoniaeth  hwy, 


276  Eoheleth. 

gael  gafael  arno  hyd  yma,  ond  y  gobeithiant  ei  chwilio 
allan  rj'wbryd;  ond,  beth  bynag,  nid  Bôd  Anfeidrol,  yn 
Greawdwr  a  Llywodraethwr  natur  a'i  deddfau  ydyw. 

Y  mae  bywyd,  gan  hyny,  bywyd  o  bob  math  a  gradd 
sydd  yn  hanfodi  yn  natur,  yn  ddeiHiadaeth  oruwch  natur, 
yn  beth  y  methodd  dyfeisiau  ei  gwyddonwyr  hi  drwy  osod 
ei  helfenau  i  actio  ar  eu  gilydd,  gael  ganddi  gynyrchu  un 
rhyw  na  math  o  hono,  "  Eu  holl  ddoethineb  a  ballodd."  A 
chaniatau,  fel  y  sylwyd,  ei  bod  hi  a'i  deddfau  yn  hanfodion 
annechreuol,  yr  oedd  dyfodiad  y  bywyd  hwn  i  hanfodi  ynddi, 
yn  wyrth — ^^n  beth  uwchlaw  iddi  hi.  Gellir  dywedyd  am 
bob  hanfod  o  hono,  o  bob  gradd  a  math,  fod  "  ei  hâd  ef  yn 
aros  ynddo,"  i'w  drosglwyddo  a'i  barhau  o  genhedlaeth  i 
.  genhedlaeth,  fel  nad  yw  yr  olyniaeth  ddidor  o  hono,  fel  yr 
oedd  ei  ddechreuad,  yn  wyrth.  Y  mae  yr  impyn  estronol  a 
goruwchnaturiol  hwn  ar  bren  naturiaeth  wedi  ei  naturioli 
megis,  a'i  wneyd  fel  un  o  gynyrchion  priodol  natur  ei  hun ; 
er  hyny,  y  mae  pob  bywyd  is-raddol  yn  aros  byth  yn  y  fan 
y  dechreuodd,  heb  gynyddu  dim ;  yr  un  a'r  unrhyw  ydyw 
pob  bwystfil  ac  anifail,  pob  ader^m  a  physgodyn,  pob  coed 
a  Uysiau  oll,  }n  aros  ac  yn  parhau  megis  yr  oeddynt  yn  y 
dechreuad;  ond  am  y  bywyd,  yr  yspryd,  sydd  yn  y  dyn, 
nid  oes  diwedd  ar  ei  dyfiant  a'i  gynydd  ef  mewn  gwybod- 
aeth,  dyfais,  a  chelfyddyd — y  mae  rhyw  ymestyn  ac  ym- 
eangu  di-ddiwedd  ynddo  ef  Yn  y  dyn,  gan  hyny,  y  cawn 
wyrth  benaf  y  cread  ar  y  ddaear ;  ynddo  ef,  wele  fywyd 
ysprydol  ac  anfarwol  wedi  ei  briodi  â'r  bywyd  anifeilaidd  a 
marwol ;  bywyd  nad  yw  natur  a'i  deddfau  yn  adnabod  dim 
o  hono,  nac  yn  meddu  Uywodraeth  na  dylanwad  arno,  ond 
yn  unig  ar  y  tŷ  o  bridd  y  mae  efe  yn  preswylio  ynddo,  a 
phan  dyner  hwnw  i  lawr,  fe  "ddychwel  y  pridd  hwnw  i'r 
ddaear  fel  y  bu,"  a  disgyna  y  bywyd  anifeilaidd  oedd  ynddo 
fel  "chwythiad  yr  anifail  i'r  ddaear;"  ond  eheda  y  bywyd 


Efengyl  Duw.  277 

ysprydol  hwn  ymaith  trwy  ganol  hoU  ddeddfau  natur,  heb 
ei  gyfFwrdd  gan  yr  un  o  honynt,  gan  esgyn  i  fyny  i'w  fro 
gynhenid  ei  hun,  "at  Dduw,  yr  Hwn  a'i  rhoes  ef."  Rhyfedd 
ddarfod  i'r  yspryd  hwn  erioed  syrthio  i'r  amryfusedd  ofnadwy 
o  geisio  gwadu  ei  Dad,  "  Tad  yr  ysprydoedd  a  byw ! " 

Dyma  wyrth,  un  "ofnadwy  a  rhyfedd"  hefyd,  yn  bresenol 
ynom  ni  ein  hunain,  un  y  mae  "Tragwyddol  allu  a  Duw- 
dod"eiHawdwr  i'w  "gweled  yn  anilwg"  ynddi,  wrth  ei 
hystyried  hi.  "  Yr  Hwn  sydd  alluog  a  wnaeth  i  mi  fawredd," 
meddai  Mair,  mam  yr  lesu,  wedi  iddi  gael  datguddiad  o'r 
fFaith — y  wyrth  benaf  o'r  holl  wyrthiau — Cenhedliad  gor- 
uwchnaturiol  dynoliaeth  y  Gair  Tragwyddol  yn  ei  bru  hi. 
Y  mae  haeriad  hyf,  rhyfygus,  yr  athrawon  gwyddonol,  fod 
gwyrthiau  yn  anmhosibl,  yn  diflanu  ar  unwaith  ger  bron  y 
wyrth  ydym  yn  gael  ynom  ein  hunain.  "  Yr  hwn  sydd  yn 
llunio  yspryd  dyn  ynddo,"  a  allai  hefyd  lunio  y  wyrth  fwy 
na  hono  yn  "  Y  Bachgen  a  anwyd,  a'r  Mab  a  roddwyd  i  ni, 
yr  Hwn  y  gelwir  ei  enw,  Rhyfeddol,  Cynghorwr,  y  Duw 
Cadarn,  Tad  Tragwyddoldeb,  Tywysog  Tangnefedd."  (Esa. 
ix.  6.)  '  Ond  y  mae  athrawon  ereill,  ac  athrawiaeth  arall,  yn 
ein  cyfarfod  eto,  fwy  anghyson  a  gwrthun  na'r  llall.  ProfFesa 
hon  gred  yn  Nuw  fel  Bôd  personol  a  thragwyddol,  ac  mewn 
Cristionogaeth  hefyd,  fel  crefydd,  a'r  grefydd  oreu  sydd  i'w 
chael,  am  a  ŵyr  hi ;  yna  â  ei  hathraw  ac  a  eistedd  i  lawr,  a 
chymer  ei  bin  yn  ei  law,  a  thyn  ef  drwy  holl  wyrthiau  yr 
efengyl,  o'r  ymgnawdoliad  hyd  yr  adgyfodiad  o  feirw  y  try- 
dydd  dydd,  fel  chwedlau  gweigion  am  bethau,  medd  ef,  y 
mae  yn  anmhosibl  ddarfod  iddynt  erioed  gymeryd  lle ;  dym- 
chwela,  felfy,  yn  ei  fryd  ei  hun,  deml  Cristionogaeth  i'r  llwch, 
gan  ei  dynoethi  hyd  ei  sylfaen ;  ac  eto,  y  mae  efe,  os  coel- 
iwn  ef,  yn  Gristion  trwyadl  a  da  iawn.  Wel,  ni  a'i  gadawn 
ef  yn  y  fan  yna,  i  fwynhau  ei  hun  yn  nhawelwch  ei  gyd- 
wybod,  fel  y  dywed  ef. 


278  Roheleth. 

Y  mae  athrawon  ereill  drachefn  a  geisiant  esponio  ymaith 
y  gwyrthiau  o'r  efengyl,  drwy  eu  priodoli,  naiU  ai  i  amry- 
fusedd  neu  gamgymeriad  yr  efengylwyr,  neu  eu  gor-awydd  i 
ychwanegu  at  fawredd  a  gogoniant  eu  hathraw  a'u  Har- 
glwydd,  yn  ngrym  eu  sêl  drosto,  &c. ;  ac  hefyd,  nad  oes 
ond  dau  efengylwr,  Matthew  a  Luc,  yn  son  gair  am  y  cen- 
hedliad  goruwchnaturiol ;  na  ddarfu  iddo  Ef,  yr  lesu  ei  hun 
hòni  hyny  erioed,  na'r  apostolion  yn  eu  hepistolau  chwaith. 
Chwenycha  y  rhai  hyn,  fel  Joseph  ei  gŵr  hi,  unwaith,  cyn 
iddo  gael  datguddiad  o'r  nefoedd,  "fwrw  Mair  ymaith  yn 
ddirgel,"  er  yn  wahanol  iawn  i'r  gŵr  cyfiawn  hwnw  yn  eu 
hyspryd  â'u  hamcan. 

Gwir  yw  nad  yw  yr  efengylwyr  Marc  ac  loan  yn  rhoddi 
tystiolaeth  uniongyrchol  am  genhedliad  goruwchnaturiol 
dynoliaeth  y  Gwaredwr;  ni  ddywedant  hwy  ddim  y  naiU 
ífordd  na'r  llall  ar  yr  achos  cyfriniol  hwnw ;  pethau  amlwg 
bywyd  cyhoeddus  y  Gwaredwr  oedd  y  pethau  y  traethent 
hwy  am  danynt.  Gwelai  yr  Yspryd  Glân,  yr  Hwn  oedd  yn 
dysgu  ac  yn  cyfarwyddo  yr  ysgrifenwyr  sanctaidd,  yn  angen- 
rheidiol  cofnodi  y  ffaith  o  wyrth  fawr  y  cenhedliad  goruwch- 
naturiol,  y  "  mawr  ddirgelwch,"  yn  nechreuad  yr  efengyl,  ac 
etholodd  y  ddau  dyst,  Matthew  a  Luc,  yn  unig,  i  ddwyn 
tystiolaeth  iddi,  fel  drwy  y  ddau  dyst  hyny,  y  byddai  safadwy 
a  chredadwy  y  dystiolaeth  hono,  yr  hon  yw  "colofn  a  syl- 
faen"  yr  oruwch-adeiladaeth  Gristionogol;  ac  wedi  gosod  y 
sylfaen  hono  i  lawr  yn  eu  tystiolaeth  hwy,  yr  oedd  yr  adeil- 
adwyr  ereiU,  yn  yr  efengylau  a'r  epistolau,  i  fyned  yn  mlaen 
gyda  gwaith  yr  oruwch-adeiladaeth.  Ond,  a  ydym  i  ganiatau 
na  soniodd,  na  honodd,  ac  na  chyfeiriodd  y  Gwaredwr  mawr 
ei  Hun  ddim  unwaith  at  genhedliad  goruwchnaturiol  ei 
ddynoliaeth  ?  Gyda  gwylder  mawr,  a'r  **  parchedig  ofn  " 
sydd  yn  gweddu,  yn  neillduol  i  ẃr  o'm  bath  i,  y  dymunwn 
gynyg  syniad  ar  y  mater  hwn,  nad  wyf  yn  gwybod  ddarfod 


Efeng\'l  Duw.  279 

i  neb  arall  o'r  blaen  ei  grybwyll ;  os  gwnaed,  da  fyddai  genyf 
gael  gwybod  hyny,  rhoddai  foddlonrwydd  i'm  meddwl  gael 
ar  ddeall  fod  rhywun  arall'wedi  syniaw  yr  un  peth.  Fodd 
bynag,  anturiaf  yn  wylaidd  ei  gynyg  i  sylw,  dan  y  ddau 
benawd  hyn :  yn 

1.  Nad  yw  y  Gwaredwr  unwaith,  ar  un  achlysur,  yn  cyd- 
nabod  Joseph  fel  ei  dad  Ef  "  Mab  y  dyn  "  ydyw  ei  hofF 
enw  amo  ei  Hun,  ac  fel  "  Mab  y  dyn,"  cyfeiria  yn  wastad 
at  Dduw  fel  ei  Dad,  (nid  wyf  yn  cyfiFwrdd  yn  awr  a'r  pwnc  o 
Dragwyddol  Faboliaeth  ei  Berson  Dwyfol.)  Arddelwa  ei 
Hun  lawer  gwaith  yn  Fab  Duw,  fel  yr  oedd  Efe  yn  Fab  y 
dyn.  Derbyniodd,  gyda  chymeradwyaeth  arbenig,  gyífes 
Petr  am  dano  mewn  atebiad  i'w  ofyniad,  "  Pwy  y  mae  dyn- 
ion  yn  dy wedyd  fy  mod  I,  Mab  y  dyn  ?  "  a  "  Phwy  meddwch 
chwi,  ydwyf  fi  ?  "  "  A  Simon  Petr  a  atebodd  ac  a  ddy wed- 
odd,  Ti  yw  Crist,  Mab  y  Duw  byw" — Ti,  "Mab  y  dyn," 
ydwyt  y  Crist,  y  Messia,  "Mab  y  Duw  byw."  "A'r  lesu, 
gan  ateb,  a  ddywedodd  wrtho,  Gwỳn  dy  fyd  di,  Simon  mab 
Jona ;  canys  nid  ctg  a  gwaed  a  ddatguddiodd  hyn  i  ti,  ond 
fy  Nhad,  yr  Hwn  sydd  yn  y  nefoedd."  (Mat.  #vi.  13-17.) 
Na,  "Nid  cig  a  gwaed  a  ddatguddiodd  hyn"  am  Fab  y  dyn. 
"Ti  yw  Elias,"  neu  "Ti  yw  Jeremias,"  neu  "Ti  yw  lesu  o 
Naiareth,  mab  Joseph,"  fuasai  atebiad  clg  a  gwaed.     Ond, 

2.  At  y  gair  a  lefarodd  Efe  wrth  ei  fam,  pan  nad  oedd 
Efe  ond  deuddeng  mlwydd  oed,  pan  gollasai  ei  rieni  Ef,  a'i 
gael  yn  y  Deml,  yn  nghanol  y  Doctoriaid,  "  yn  gwrando 
arnynt,  ac  yn  eu  holi  hwynt,"  yr  oèddwn  am  gyfeirio  yn 
neillduol.  Anturiodd  ei  fam  ymliwio  âg  Ef  yn  dyner  ar  yr 
amgylchiad  hwnw,  gan  ddywedyd  wrtho,  "  Fy  mab,  paham 
y  gwnaethost  hyn  â  ni  ?  Wele,  dy  dad  a  minau,  yn  ofidus 
a'th  geisiasom  di.  Ac  Efe  a  ddywedodd  wrthynt,  Pahatn  y 
ceisiech  fiì  Oni  wyddech  chwi  fod  yn  thaid  i  mi  fod  yn 
nghylch  y  pethau  a  berthyn  i'm  Tadl"     (Luc  ii.  48,  49.) 


28o  Koheleth. 

Neu,  fel  y  cytuna  ein  beirniaid  yn  gyffredin  yn  awr,  "Oni 
wyddech  chwi  fod  yn  rhaid  i  mi  fod  yn  nhy  fy  Nhadì" 
Cystal  a  dweyd,  "  Nid  eich  tŷ  óhwi,  yn  Nazareth,  yw  tŷ  fy 
Nhad — fy  nghartref  I ;  y  tŷ  hwn  (y  Deml)  a  ddewisodd  fy 
Nhad  yn  y  nefoedd  i  osod  ei  enw  ynddo,  i  ddwyn  yn  mlaen 
ei  wasanaeth  a'i  addoliad,  yw  fy  nghartref  priodol  I ;  oni 
wyddech  chwi  hyny  ?  chwi  a  ddylasech  ei  wybod.  Y  mae 
anwybodaeth  pawb  arall  o  hyn  yn  esgusodol,  ond  nid  felly 
chwi.  Tydi,  fy  mam,  a  wyddost,  pe  na  ddy wedasai  neb  wrthyt, 
nad  oes  i  mi  dad  dynol ;  a  thithau,  Joseph,  a  wyddost  nad 
ydwyt  dad  i  mi,  a  chefaist  ddatguddiad  o'r  nef  nad  oes  un 
dyn,  mwy  na  thithau,  yn  dad  i  mi."  Ond  "  Hwy  ni  ddeall- 
asant  y  gair  a  ddy wedasai  Efe  wrthynt.  A'i  fam  Ef  a  gadw- 
odd  yr  holl  eiriau  hyn  yn  ei  chalon."  (Luc  ii.  50,  a  19.) 
Parodd  y  geiriau  syndod  a  phetrusder  mawr  i'w  meddyliau 
yn  ddiau ;  beth  allasai  fod  meddwl  y  bachgen  ynddynt ! 
Ymddengys  yn  debygol  iawn  ddarfod  iddynt  holi  y  naiU  y 
llall  yn  eu  cylch — i  Joseph  ofyn  i  Mair,  a  oedd  hi  wedi  dat- 
guddio  cyfrinach  ei  genhedliad  iddo?  ac  iddi  hithau  ofyn  yr 
un  peth  iddo  yntau,  Gwyddent  nad  oedd  neb  ond  un  o 
honynt  hwy  eu  dau  ar  y  ddaear  a  allasai  fynegi  iddo  y  cyf- 
ryw  beth.  Wedi  i'r  naill  gael  sicrwydd  gan  y  llall  na  ddat- 
guddiasai  yr  un  o  honynt  y  dirgelwch  iddo,  gorphwysai  y 
peth  yn  ddwys  iawn  ar  feddwl  Mair,  "  Cadwodd  y  gair  yn  ei 
chalon,"  gan  ymholi  ynddi  ei  hun,  a  oedd  y  plentyn  yn  deall 
eisoes,  o  hono  ei  hun,  ddirgelwch  goruwchnaturiol  ei  genhedl- 
iad?  Rhaid  y  Uanwai  yr  ystyriaeth  ei  henaid  â  "Gwylder 
a  pharchedig  ofn  "  yn  ei  bresenoldeb  byth  wedi  hyny.  "  Yr 
oedd  Joseph,  a'i  fam  Ef,  yn  rhyfeddu  am  y  pethau  a  ddy- 
wedwyd  am  dano  Ef "  gan  Simeon  ac  Anna  yn  y  deml,  pan 
ddygasant  Ef  yno  yn  faban  i'w  gyflwyno  i'r  Arglwydd,  agos 
i  ddeuddeng  mlynedd  cyn  hyny ;  ond  yr  oeddynt  yn  rhy- 
feddu  mwy  o  lawer  wedi  clywed  y  fath  eiriau  ganddo  Ef  ei  hun. 


Efengyl  Duw.  281 

Ond  rhaid  ymatal,  canys  yr  amser  a  ballai,  i  sylwi  ar 
ymadroddion  ereiU  o  eiddo  y  Gwaredwr  ydynt  yn  taflu 
awgrymiadau  at  y  mawr  ddirgelwch  hwn,  a  geiriau  Paul 
(Heb.  ix.  11),  y  rhai  a  ystyrid  bob  amser  gan  feirniaid  ac 
esf)onwyr  uniongred,  eu  bod  yn  dwyn  tystiolaeth  benodol  i 
genhedliad  goruwchnaturiol  dynoliaeth  y  Ceidwad.  Swm  y 
cwbl  yw  hyn,  Bod  mawredd  yr  idea  o  ymgnawdoHad  y  Gair 
Tragwyddol,  symledd,  cysondeb,  a  phrydferthwch  digyffelyb 
yr  hanes  a  rydd  y  ddau  efengylwr  am  genhedliad  goruwch- 
naturiol  ei  ddynoUaeth  Ef,  yn  annibynol  ar  bob  peth  arall, 
yn  dwyn  y  fath  dystiolaeth  i  ddwyfoldeb  yr  efengyl  ag  sydd 
raid  iddi  rwymo  pob  meddwl  ystyriol  a  diragfarn,  i'w  derbyn 
a'i  chredu,  "  nid  fel  gair  dyn,  ond  fel  y  mae  hi  yn  wir,  yn  air 
Duw." 

II.  Y piofion  âi  dwyfoldeb  y  mae  yr  efengyl  yn  eu  dwyn  yn 
ei  hanes  am  fywyd,  dioddefiadau,  marwolaeth,  ac  adgyfodiad 
ei  Hawdwr.  Hanes  ydyw  hwn  na  fu  erioed,  nad  oes,  ac 
na  fydd  byth  chwaith,  ddim  dynol  cyffelyb  iddo ;  "  A  bydded 
ein  gelynion  yn  farnwyr."  Hanes  bywyd  a  buchedd  person 
difai,  difrycheulyd,  heb  nam,  na  gwendid,  na  methiant,  na 
lithrodd  yn  ngwyneb  un  brofedigaeth,  mewn  na  gair  na 
gweithred,  na  thymer  nac  ymddygiad.  Ni  ddaethai  i  galon 
un  dyn  erioed,  cyn  y  dyn  Crist  lesu,  nac  ar  ei  ol  Ef  chwaith, 
i  hòni  perffeithrwydd  difrycheulyd  ei  fywyd ;  ond  y  mae  Efe 
yn  gosod  ei  hun  ar  y  tir  uchel  hwnw,  ac  yn  herio  ei  elynion 
maleisus  yn  eu  hwynebau,  gan  ddywedyd,  "  Pwy  o  honoch 
a'm  hargyhoedda  I  o  bechod."  Ni  cheisiodd,  ac  ni  feiddiodd 
neb  o  ddysgybUon  un  athraw,  a  fawrheid  ganddynt  ar  gyfrif 
ei  ddoethineb  a'i  rinweddau,  ei  bortreiadu  yn  eu  hanes  am 
dano,  fel  dyn  perffaith  a  difai,  Ond  y  mae  dysgyblion  a 
haneswyr  bywyd  yr  lesu,  oU  yn  gytun,  yn  tystiolacthu  feUy 
am  dano  Ef  "  Yr  Hwn  ni  wnaeth  bechod,  ac  nid  oedd 
twyU yn  eienau,"  meddai  un ;  "Yr  hwn  nid adnabu  bechod," 


a82  Roheleth. 

medd  y  Uall;  "Y  cyfryw  arch-ofifeiriad,  diddrwg,  dihalog,  a 
didoledig  oddiwrth  bechaduriaid,"  ac  "Oendifeius  adifrych- 
eulyd,"  ac  a'r  cyfryw  ymadroddion  y  Uefarent  bob  un  am 
dano  Ef. 

Edrychwch  arno  yn  y  portread  a  gawn  o  hono  yn  yr 
efengylau  a'r  «îpistolau,  ac  ar  ddynion  sanctaidd  Duw,  yn 
batriarchiaid,  proffwydi,  ac  apostolion,  fel  y  maent  hwythau 
yn  cael  eu  portreiadu  yn  yr  ysgrythyrau,  rhaid  dywedyd 
wrtho  yn  ngeiriau  y  Salmydd,  "  Tecach  ydwyt  na  meibion 
dynion  "  (Salm  xlv.  2).     lë, 

* '  Fy  lesu  yw  tegwch  pena'r  byd 
A  thegwch  nef  y  nef ; 
Ac  mae  y  cwbl  sydd  o  werth, 
Yn  gyfan  ynddo  Ef. " 

Ond  gwrandewch  dystiolaeth  gelyn,  un  o  brif  athrawon 
anffyddiaeth  yn  Ffrainc,  James  Jaques  Rosseau,  yr  hwn 
oedd  yn  ei  flodau  ychydig  cyn  toriad  allan  y  Chwildröad 
ofnadwy  yn  1798.     Mewn  llythyr  at  gyfaill,  efe  a  ddywed: 

"Yr  wyf  yn  addef  fod  mawrhydi  yr  ysgrythyrau  yn  fy 
Uenwi  âg  edmygedd,  fel  y  mae  purdeb  yr  efengyl  yn  efîeithio 
ar  fy  nghalon.  Darllenwch  weithiau  ein  hathronwyr,  gyda 
hoU  orwychedd  eu  rheitheg;  pa  mor  isel,  mor  ddirmygus 
ydynt,  mewn  cydmariaeth  a'r  ysgrythyr !  A  ydy w  yn  bosibl 
nad  yw  y  Uyfr,  sydd  mor  syml,  ar  yr  un  pryd  mor  oruchel, 
yn  ddim  amgen  na  gwaith  dynolì  A  ydyw  yn  bosibl  nad 
yw  y  person  rhyfedd,  hanes  yr  hwn  y  mae  y  llyfr  yn  gynwys, 
yn  neb  amgenach  na  dyn  yn  unig  ?  A  gawn  jii  ef  byth  yn 
ymddangos  yn  debyg  i  benboethyn,  neu  sectariad  uchel- 
geisiol  ?  Y  fath  fwyneidd-dra,  a'r  fath  burdeb  yn  ei  foes  a'i 
ymddygiad !  Y  fath  raslonrwydd  effeithiol  yn  ei  ymddan- 
gosiad  ?    Y  fath  arucheledd  yn  ei  wirebau  !    Y  fath  ddoeth- 


Efengyl  Duw.  983 

ineb  ddofn  yn  ei  ddysgeidiaeth !  Y  fath  bresenoldeb  meddwl, 
a'r  fath  graffineb  a  gwirionedd  yn  ei  atebion  !  Mor  gyflawn 
oedd  ei  lywodraeth  ar  ei  dymer  a'i  nwydau  !  Pa  le  y  mae  y 
dyn — yr  athronydd,  a  allai  fy w  a  marw  fel  y  bu  efe  fyw  a 
marw,  heb  fethiant  na  fîaeledd,  heb  wneyd  dim  arddangosiad 
o  hono  ei  hun  ?  Pan  ddarlunia  Plato  ei  ddyn  rhinweddol 
dychymygol,  yn  cael  ei  Iwytho  â  holl  waradwydd  euogrwydd, 
eto  yn  teilyngu  gwobrwyon  uchaf  rhinwedd,  y  mae  yn  des- 
grifio  character  lesu  Grist  i'r  dim ;  y  mae  y  tebygolrwydd 
mor  ddynodol,  fel  y  darfu  i'r  hên  dadau  oU  sylwi  arno.  Pa 
ragfarn  a  dallineb  a  raid  fod,  i  gydmaru  mab  Sophroniscus 
â  Mab  Mair?  Y  fath  anfeidrol  anghyfartaledd  y  sydd 
rhyngddynt !  Socrates  yn  marw  yn  ddiboen  a  diwaradwydd, 
a  allai  yn  hawdd  gynal  a  chadw  ei  garacter  hyd  y  diwedd ; 
a  phe  na  buasai  i'w  farwolaeth,  er  mor  esmwyth  ydoedd, 
goroni  ei  fywyd,  gallesid  ameu  pa  un  a  oedd  Socrates,  gyda 
ei  hoU  ddoethineb,  yn  ddim  amgen  na  gwâg-ymhonydd. 
Efe  a  ddyfeisiodd  drefniant  o  foes-ddysg,  meddir;  ond  yr 
oedd  ereill  o'i  flaen  wedi  gosod  y  moesoldeb  hwnw  allan  mewn 
ymarferiad  o  hono.  Nid  oedd  ganddo  ef,  gan  hyny,  ddim 
i'w  wneyd  ond  adrodd*yr  hyn  a  wnaethent  hwy,  a  gosod 
allan  eu  hesiamplau  mewn  gwersi.  Buasai  Aristocles  yn 
gyfiawn  cyn  i  Socrates  ddeffinio  cyfiawnder;  rhoddasai 
Leonidas  ei  fywyd  dros  ei  wlad  cyh  i  Socrates  ddysgu  gwlad- 
garwch  fel  dyledswydd;  yr  oedd  y  Spartiaid  yn  ddynion 
sobr  cyn  i  Socrates  arganmol  sobrwydd;  yr  oedd  llaweroedd 
o  ddynion  rhinweddol  yn  ngwlad  Groeg  cyn  iddo  ef  egluro 
ac  arganmol  rhinwedd.  Ond  pa  le  y  dysgodd  lesu,  yn 
mysg  ei  gydwladwyr  ef,  y  moesoldeb  pur  a  goruchel  i'r  hwn 
y  rhoddai  efe  ei  hun  yn  unig  y  fath  ddeffiniad  ac  esiampl  o 
hono?  Gwnaeth  y  ddoethineb  uchaf  yn  adnabyddus  yn 
nghanol  y  penboethiaid  mwyaf  rhagfarnllyd.  Ymddengys 
marwolaeth  Socrates,  yn  athronyddu  gyda'i  gyfeillion,  yr  un 


í84  Roheleíh. 

fwyaf  dewisol  a  ellid  ddymuno ;  ac  angeu  lesu,  yn  trengu 
yn  y  dirdyniadau  mwyaf  poenus,  yn  cael  ei  wawdio  a'i  sarhau 
â'r  edliwiadau  bryntaf  gan  genedl  gyfan  o  bobl,  yr  un  mwyaf 
dychrynllyd  a  ellid  meddwl  am  dano.  Derbyniai  Socrates, 
yn  wir,  y  cwpan  gwenwyn  dan  fendithio  y  rhai  a'i  cyflwynent 
iddo  dan  wylo ;  ond  lesu,  yn  nyfnder  gwasgfeuon  y  poenau 
llymaf,  a  weddíai  dros  ei  boenydwyr  creulon  a  maleisus.  lë, 
os  oedd  marwolaeth  Socrates  yn  deilwng  o  athronydd,  y  mae 
bywyd  a  marwolaeth  lesu,  yn  deilwng  o  Dduw  !  A  dybiwn 
ni  nad  yw  yr  hanes  yn  yr  efengyl  yn  ddim  ond  ffug-chwedl? 
Yn  wir,  fy  nghyfaill,  nid  yw  yn  dwyn  dim  o  nodau  ffug;  yn 
y  gwrthwyneb,  nid  yw  hanes  Socrates,  yr  hwn  nid  oes  neb 
yn  cymeryd  arnynt  ei  ameu,  yn  cael  ei  ardystio  a'i  ategu 
mor  gryf  a  hanes  lesu  Grist.  Nid  yw  y  gyfryw  dybiaeth 
yn  gwneyd  dim  ond  symud  ychydig  ar  yr  anhawsdra,  heb 
ei  symud  ymaith.  Y  mae  yn  fwy  annichonadwy  i  feddwl 
y  gallasai  nifer  o  bersonau  ddyfeisio  ac  ysgrifenu  y  fath 
hanes,  na  chredu  y  gallai  U7i  fyw  a  marw  fel  y  desgrifìr 
ynddi.  Nid  oedd  y  llenorion  luddewig  yn  alluog  i  gynyrchu 
dim  cyfîelyb  iddi ;  ac  yr  oedd  y  moesoldeb  cynwysedig  yn 
yr  efengyl  yn  beth  hoUol  estronol  ac  anadnabyddus  iddynt 
hwy.  Y  mae  nodau  gwirioneddolrwydd  yr  hoU  hanes  mor 
ddynodol  ac  anefelychadwy,  fel  y  byddai  ei  dyfeisydd  yn  un 
mwy  rhyfeddol  na'r  arwr'penaf" 

Dyna  fel  yr  ysgrifenodd  un  o  ben-campwyr  aníîyddiaeth 
ei  hun  yn  y  ganrif  ddiweddaf.  "  Beth,  gan  hyny,  a  ddy wedwn 
ni  wrth  y  pethau  hyn?"  Ni  a  ddywedwn  nad  oes  angen  i 
mi  ddy wedyd  un  gair  yn  ychwaneg  ar  y  pen  hwn ;  ond  eto, 
ni  a  ddywedwn  fod  y  dystiolaeth  yn  brawf  nerthol  o  allu 
dwyfol  yr  efengyl.  pan  wasgai  y  fath  gyffesiad  o'i  dwyfol- 
der  o  galon  un  o'i  gelynion  penaf  â  mwyaf  galluog.  Do, 
fe  wasgodd  ei  grym  dwyfol  hi  mor  galed  arno,  pan  ysgrif- 
enai  y  dernyn  hyawdl  uchod,  nes  peri  iddo  ef,  y  Balaam 


Èfengyl  Duu>.  285- 

diweddar,  droi  i  fendithio  a  mawrhau  yr  efengyl  a  Christion- 
ogaeth,  yn  lle  eu  dirmygu  a'u  melldithio,  fel  y  gwnaeth  i'r 
Balaam  hwnw  gynt,  fendithio  Israel  Duw,  pan  yr  amcanasai 
eu  melldithio  a'u  rhegu. 

Ond  cyn  gadael  y  pen  hwn,  rhaid  ychwanegu  ychydig 
eiriau  ar  y  prawf  mawr,  yr  olaf  a'r  penaf  o'r  profion  oll — 
"  Yr  adgyfodiad  oddiwrth  y  meirw  y  trydydd  dydd."  Os 
safadwy  yw  y  dystiolaeth  a  ddygir  i'r  wyrth  hon,  safadwy  yw 
pob  gair  o'r  tystiolaethau  ereill  am  wyrthiau  y  Gwaredwr ; 
os  gwrthbrofir  hon,  y  mae  yr  oruwch-adeiladaeth  yn  syrthio 
yn  garnedd.  "  Os  Crist  ni  chyfodwyd,  ofer,  yn  wir,  yw  ein 
pregeth  ni;  ofer  hefyd  yw  eich  ffydd  chwithau,"  medd 
Paul.  (i  Cor.  XV.  24.)  Ar  y  ddwy  wyrth,  gwyrth  y  cen- 
hedliad,  a  gwyrth  yr  adgyfodiad,  y  mae  holl  alluoedd  y 
gwrthwynebwyr  yn  cael  eu  crynhoi  i  wneyd  eu  hymosodiad 
mwyaf  egniol  a  phenderfynol  yn  awr.  Y  mae  yr  olaf  yn 
bwysicach  na'r  cyntaf;  oblegid,  pe  caniateid  y  dichon  mai 
trwy  genhedliad  jìaturiol  y  ganwyd  y  Gwaredwr,  ni  byddai 
hyny  yn  peri  un  angenrheidrwydd  arnom  i  roddi  fyny  ei 
ddwyfoldeb  personol,  a  phurdeb  difrycheulyd  ei  natur;  ond 
os  rhoddir  i  fyny  y  fîaith  o'i  adgyfodiad,  y  mae  yr  holl 
efengyl  yn  cydymoUwng  ac  yn  cydsyrthio. 

1.  Gofalodd  yr  Ysbryd  Glân  am  fod  i'r  ffaith  fawr  hon 
gael  ei  chadarnhau  â  thystiolaeth  o'r  fath  sicraf ;  nid  oes  un 
ffaith  hanesyddol  wedi  ei  hategu  â  phrofion  eglurach  a 
chadamach,  íe,  mor  eglur  a  chadarn  à  hon;  os  gwrthodir 
profion  hon,  yn  iach  i  bob  hanesyddiaeth,  ni  ellir  pwyso  na 
hyderu  ar  ddim  fel  gwirionedd  dilys  a  ddysgir  ganddi,  a 
theflir  y  byd  i  dywyllwch  a  phetrusder  am  bob  peth  y  tyst- 
iolaetha  hi  ddarfod  iddo  ddigwydd  erioed  ar  y  ddaear. 

2.  Dechreuodd  yr  apostolion  gyhoeddi  y  ffaith  am  Adgy- 
fodiad  eu  Harglwydd  ar  ben  y  degfed  dydd  a  deugain  wedi 
hyny,  pan  gyflawnwyd  "Addewid  yr  Yspryd"  arnynt;  a 


aÒ6  Koheleth. 

hyny  yn  Jerusalem,  yn  wynebau  yr  archoffeiriaid,  a'r  hen- 
uriaid,  a'r  bobl  a'u  croeshoeliasent  Ef,  gan  eu  cyhuddo  yn  y 
modd  cryfaf  a  mwyaf  diarswyd,  o  "wadu  y  Sanct  a'r 
Cyfiawn,"  a  lladd  "  Ty wysog  y  By wyd,"  "  yr  hwn  a  gyfod- 
odd  Duw,"  meddynt,  "O'r  hyn  yr  ydym  ni  oU  yn  dystion.'' 
Yr  oedd  yr  un  ar-ddeg  yn  un  a  chytun  yn  dwyn  y  dystiol- 
aeth  hon,  ac  ni  chynygiodd  yr  archofifeiriaid  a'r  henuriaid 
hyny  unwaith  wrthateb  eu  tystiolaeth,  ond  eu  bygwth,  a'u 
curo,  a  gorchymyn  iddynt  "na  lefarent  mwyach  yn  yr  enw 
hwn."  A  dyna  yr  amser,  os  byth,  i  wadu  a  gwrthbrofi 
tystiolaeth  yr  apostolion. 

3.  Fe  gredodd  miloedd  lawer  o'r  luddewon  yn  Jerusalem 
a  Judea  dystiolaeth  yr  apostoHon,  y  rhai,  gan  mwyaf,  yn 
ddiau,  a  welsent  ac  a  glywsent  yr  lesu  ei  hun,  ag  a  fuasent 
yn  dystion  o  lawer  o'i  weithredoedd  nerthol  Ef,  yn  ystod 
tymor  ei  fywyd  cyhoeddus  yn  eu  mysg. 

4.  Y  mae  yr  hanesydd  luddewig,  Josephus,  yr  hwn  oedd 
yn  gydoeswr  â'r  apostolion,  er  nad  yn  Gristion,  yn  cydna- 
bod  fel  gwirionedd  ddarfod  i'r  lesu  "ymddangos  yn  fyw  i'w 
ddysgyblion  wedi  iddo  adgyfodi  o  feirw;"  y  mae  efe  hefyd 
yn  petruso  pa  un  a  oedd  yn  gyfreithlon  a  phriodol  i  alw 
Crist  lesu  yn  ddyn ;  ac  yn  tystiolaethu  am  dano  mai  Efe  oedd 
y  Crist  y  rhagddywedasai  y  proíîwydi  am  dano.  Ni  chyfîes- 
odd  efe  ei  hun  yn  ddysgybl  iddo,  y  mae  yn  wir ;  ac  y  mae 
ei  dystiolaeth  ef,  ar  y  cyfrif  hwnw,  yn  gryfach  ar  yr  achos, 
gan  ei  fod  ef,  un  o  ddynion  anrhydeddusaf  a  dysgedicaf  o'i 
genedl,  yr  hwn  nad  oedd  yn  arddel  ei  hun  yn  Gristion,  yn 
cadamhau  tystiolaeth  yr  apostolion  yr  amser  yr  oeddynt 
hwy  yn  ei  chyhoeddi  i'r  byd. 

Yn  olaf,  ac  yn  benaf  o'r  tystion,  wele,  Saul,  o  Tarsis ; 
ei  dröedigaeth  ef  ydyw  y  graig  fawr  y  mae  anffyddiaid  yr 
oesau  wedi  bod  yn  curo  ac  yn  dryllio  eu  penau  yn  ei  her- 
byn.     Prin  y  meiddiodd  yr  un  o  honynt  haeru  nad  efe  oedd 


Ëfengyl  Duw.  287 

awdwr  yr  epistolau  sydd  â'i  enw  wrthynt;  ac  nad  oedd  efe 
yn  ddyn  dysgedig  a  galluog  iawn,  mewn  gwirionedd;  rhaid 
yw  iddynt  gydnabod  hefyd  y  buasai  efe  y  gelyn  a'r  erlidiwr 
penaf  i  ddysgyblion  ac  enw  yr  lesu  am  dymhor  o'i  fywyd, 
ac  iddo  ddyfod  wedi  hyny  y  blaenaf  a'r  penaf  o'r  apostolion. 
Beth  i'w  wneyd  o'r  hanes  a  rydd  y  dyn  hynod  hwn  am  ei 
dröedigaeth  a'i  ddychweliad  i'r  "ffydd,  yr  hon  gynt  a  anrheith- 
iasai?"  Adrodda  hi  drachefn  a  thrachefn,  yn  y  synagog,  o 
fîaen  y  cyngor,  a  cher  bron  "Llywiawdwyr  a  breninoedd." 
Cyn  ei  dröedigaeth,  efe  a  ddywed  ddarfod  iddo  "allan  o 
fesur  erlid  eglwys  Dduw,  a'i  hanrheithio  hi,  gan  lusgo  gwŷr  a 
gwragedd,  a'u  cau  mewn  carcharau,"  am  eu  bod  yn  galw 
eu  hunain  ar  enw  yr  lesu ;  "  a  chan  ynfydu  yn  fwy  yn  eu 
herbyn,"  iddo  eu  "herlid  hyd  ddinasoedd  dieithr  hefyd;" 
a  hwn  ar  unwaith 

' '  Pan  oedd  y  byd  yn  agor  ei  ddorau  i'w  dderbyn, 
Gan  addaw  pob  mwyniant  os  unai  âg  ef, 
Yn  cofleidio  y  groes,  gan  gyfrif  yn  elyn, 
Bob  un  a  geisiai  fyn'd  rhyngddo  â'r  nef ;  " 

gan  orfoleddu  yn  ei  hoU  ddioddefiadau  dros  yr  hwn  gynt  a 
erlidiasai ;  a  phe  buasai  ganddo  fil  o  fywydau,  aberthasai 
hwynt  yn  llawen  "ar  allor  a  gwasanaeth  ei  ffydd  Ef." 
Cyfrifa  bob  peth  yn  dom  ac  yn  golled  er  mwyn  "ardderch- 
owgrwydd  gwybodaeth  Crist  lesu  ei  Arglwydd."  Taerai 
yn  wyneb  y  byd  "  ei  fod  Ef  (yr  lesu)  yn  fyw,"  a'i  fod  ef 
wedi  "gweled  y  Cyfiawn  hwnw,  a  chlywed  Ueferydd  ei 
enau  Ef."  Nid  oedd  ganddo  ddim  i'w  ddysgwyl,  ac  nid 
oedd  yn  dysgwyl  dim,  ond  "  rhwymau,  blinderau,  carchar 
a  chyfifion,  newyn  a  noethni,  ac  enbydrwydd,  ac  angeu'» 
merthyr  yn  y  diwedd,  yn  dâl  am  ei  lafur ;  ond  nid  ocdd 
"yn  gwneyd  cyfrif  o  ddim!"  Y  fath  oedd  y  dyn  rhyfeddol 
hwn ;  un  o'r  dynion  cryfaf  ei  synwyr  a'i  alluoedd  y  teimlodd 


2ÌB'  ÎCoheUth. 

y  ddaear  ei  draed  yn  rhodio  arni  erioed — yr  ymresymydd 
mwyaf  craíf  a  gafaelgar  ei  feddwl,  cyflawnaf  a  chyflymaf 
ei  ddealldwriaeth  a'i  athrylith  a  welwyd  mewn  un  oes. 
Erys  yn  y  Testament  Newydd  fel  "maen  tramgwydd  a 
chraig  rhwystr"  ar  ffbrdd  annuwiaid  ac  anffyddiaid  yr 
oesau,  y  methodd  eu  holl  ymdrechion  ei  symud  ymaith — 
safant  wrth  y  maen,  a  llefarant  fel  ynfydion  uwch  ei  ben. 
Ydyw,  y  mae  tröedigaeth  a  thystiolaeth  Paul  wedi  eu 
gwneuthur,  fel  y  dywedir  am  Jerusalem  (Zech.  xii.  3), 
"  Yn  faen  trwm  i'r  holl  bobloedd,  pawb  a  ymlwytho  âg  ef, 
yn  ddiau,  a  rwygir,  er  ymgasglu  o  holl  genhedloedd  y 
ddaear  yn  ei  erbyn  ef."  Golwg  rwygedig  druenus  sydd  ar 
Strauss  a  Renan,  dau  brif  athraw  yr  Annuwiaeth  Ban- 
theistaidd  ddiweddar,  pan  yn  ymlwytho  â'r  maen  hwn. 
Wrth  geisio  ei  dreiglo  ymaith  o'r  ffordd,  cafodd  pendefig 
ieuanc,  Arglwydd  Lyttleton,  yn  y  ganrif  o'r  blaen,  ei  lethu 
dano,  a'i  Iwyr  argyhoeddi  o  wirionedd  dwyfol  yr  efengyl,  a 
dygodd  allan  draethawd  galluog  iawn  o'i  phlaid.  Da  y 
gallasai  Paul  lefaru  am  dani  fel  y  gwna  yn  y  testyn — ^^  Nid 
yw  hi  ddynol"  &c. 

Yn  ddiweddaf  oll,  y  ffaith  o'i  esgyniad  a'i  ogoneddiad  yn 
y  nefoedd.  Coron  a  phen  ar  y  cwbl  yw  hyn — "  Yr  Hwn  a 
ddisgynodd,  yw  yr  Hwn  a  esgynodd  goruwch  yr  holl  nef- 
oedd,  fel  y  cyflawnai  bob  peth."  Dyma  y  ffeithiau  mwyaf 
rhyfedd  a  gogoneddus  a  welwyd  erioed  yn  llywodraeth  y 
Brenin  mawr ;  y  ffeithiau  am  Berson,  bywyd,  dioddefiadau, 
marwolaeth,  adgyfodiad,  ac  esgyniad  a  gogoneddiad  yr 
lesu  yn  y  nefoedd;  ac  dyna  hi  yn  dechreu  yn  ngwyrth  y 
darostyngiad  yn  Bethlehem,  yn  rhedeg  yn  afon  o  wyrthiau 
drwy  yr  angeu  ar  y  groes,  ac  i'r  bedd,  i  wyrth  fawr  yr  adgy- 
fodiad  y  trydydd  dydd,  yna  i'r  "tra-dyrchafiad  ar  ddeheulaw 
y  Mawredd  yn  y  goruwchleoedd."  Yn  ddwyfol  oll  o'r 
dechreu  i'r  diwedd;  yn  "efengyl  gogoniant  Crist,  yrHwn 


É/ângyl  Duw.  ìBŷ 

yw  delw  Duw."  "Ar  yr  hyn  bethau  y  mae  yr  angelion  yn 
chwenych  edrych;"  yr  hyn  bethau  na  ddaethant  byth  i 
galon  dyn  nac  angel  i  feddwl  am  danynt,  nes  eu  dad- 
guddio  yn  yr  efengyl. 

III.  Yn  ei  hathrawiaeth  seiliedig  ar  y  ffeithiau  am  ei  Berson 
a'i  fyiuyd.  Heb  ddysgeidiaeth  yr  efengyl  yn  ei  hathraw- 
iaeth  buasai  ei  ffeithiau  yn  ddirgelwch  cuddiedig  i  ni  byth. 
Gallasem  ddyfalu  ac  ymbalfalu  dan  ein  dwylaw  yn  nghylch 
eu  hystyr,  a'u  hamcan,  a'u  dybenion,  heb  ddyfod  byth  i 
feddu  sicrwydd  gwybodaeth  o'r  gwirionedd;  ond  yn  yr 
efengyl  y  mae  Duw  ei  hun  yn  "  hysbysu  i  ni  ddirgelwch  ei 
ewyllys  yn  ol  ei  foddlonrwydd  ei  hun,  yr  hon  a  arfaethasai 
efe  ynddo  ei  hun"  (Eph.  i.  9).  Yn  egluro  i  bawb  beth  yw 
"cymdeithas  y  dirgelwch,  yr  hwn  oedd  guddiedig  yn  Nuw 
o  ddechreuad  y  byd,  yr  hwn  a  greodd  bob  peth  trwy  lesu 
Grist"  {ib  iii.  9).  Yn  awr  gallwn  ni  ateb  gofyniad  Eliphas  i 
Job,  "A  glywaist  ti  gyfrinach  Duw?"  (Job  xv.  8)  gan  ddy- 
wedyd,  Do,  ni  a  glywsom  y  gyfrinach  dragwyddol  oedd 
"yn  guddiedig  ynddo  Ef  o  ddechreuad  y  byd !"  Y  mae 
Efe,  yn  yr  efengyl,  yn  gwahodd  pawb  i  gymdeithas  y  dir- 
gelwch  gogoneddus  hwnw;  fel,  os  safwn  uwch  ben  dir- 
gelwch  yr  ymgnawdoliad,  a  gofyn,  "  Ai  gwir  y w  y  preswylia 
Duw  gyda  dyn  ar  y  ddaear?"  y  gallwn  ateb  yn  ei  eiriau 
Ef  ei  hun,  gan  ddywedyd,  gwir  yw,  "Canys  felly  y  carodd 
Duw  y  byd,  fel  yr  anfonodd  Efe  ei  unig-anedig  Fab,  fel  na 
choUer  pwy  bynag  a  gredo  ynddo  Ef,  ond  caffael  o  hono 
fywyd  tragwyddol."  (loan  iii.  16.)  Pa  ham  y  daeth  Efe, 
"Etifedd  pob  peth,"  i  fod  yn  dlawd,  "heb  le  i  roddi  ei  ben 
i  lawr,"  yn  "  Wr  gofidus  a  chynefm  â  dolur?"  "Fel  y'n 
cyfoethogid  ni  trwy  ei  dlodi  Ef,  ac  fel  trwy  ei  gleisiau  Ef 
yr  iacheid  ni."  Pa  ham  yr  aeth  Efe  trwy  y  fath  ddioddef- 
iadau  poenus,  ac  angeu  gwaradwyddus?  "Y  Cyfiawn  yn 
lle  yr  anghyfiawn,  fel  y  dygid  ni  at  Dduw."     Pa  ham  y 

19 


'úgû  ítoheleth. 

cystuddiwyd  ac  y  drylliwyd  ei  enaid  cyfiawn,  "Yr  Hwn  nid 
adnabu  bechod?"  "Am  iddo  gael  ei  wneuthur  yn  bechod 
drosom  ni,  fel  y'n  gwnelid  ni  yn  gyfiawnder  Duw  ynddo 
Ef."  "Efe  a  archollwyd  am  ein  camweddau  ni,  Efe  a  ddryll- 
iwyd  am  ein  camweddau  ni;  cospedigaeth  ein  heddwch  ni 
oedd  arno  Ef.''  Tywalltodd  ei  waed  a'i  enaid  i  farwolaeth 
fel  y  byddai  i  ni  "  Brynedigaeth  trwy  ei  waed  Ef,  sef 
maddeuant  pechodau."  Adgyfododd  o'r  bedd  i'n  cyfiawn- 
hau  ni;  esgynodd  i'r  nef  i  eiriol  drosom  ni,  ac  "fel  y  cyf- 
lawnai  bob  peth."  Fel  hyn  y  mae  dysgeidiaeth  yr  efengyl 
yn  agor  ac  yn  egluro  hoU  gyfrinion  dyfnion  ymgnawdoliad 
a  bywyd,  dioddefiadau  ac  angeu,  adgyfodiad  a  gogonedd- 
iad  y  Gwaredwr,  ac  yn  ein  harwain  i  "gymdeithas  y  dir- 
gelwch  oedd  yn  guddiedig  yn  Nuw  cyn  yr  oesau." 

Ond  "nid  adnabu  neb  o  dywysogion  y  byd  hwn"  y 
ddoethineb  hon.  Pan  oedd  Paul  yn  ei  phregethu,  yr  oedd 
yr  luddew  deddfol  yn  tramgwyddo,  a'r  Groegwr  doeth  yn 
ei  dirmygu  fel  "ynfydrwydd."  Ac  y  mae  luddewon  a 
Groegwyr  y  dyddiau  presenol  yn  union  yr  un  fath  â'u  tadau 
hyny.  Fel  ynfydrwydd  yr  edrycha  ein  doethion  gwyddonol 
gan  mwyaf  ar  yr  efengyl  yn  awr.  Y  mae  ei  hathrawiaeth 
a'i  hyspryd  hi  yn  ífolineb  yn  ngolwg  "y  dyn  anianol." 
"Cyfiawnhad  trwy  ffydd,  cadwedigaeth  trwy  ras,  iachaw- 
dwriaeth  a  bywyd  tragwyddol  drwy  haeddiant  ufudd-dod  a 
marwolaeth  y  Cyfiawn  dros  yr  anghyfiawn,"  ydynt  syniadau 
na  all  ei  ddoethineb  ef  mo'u  goddef;  ond,  "i  chwi,  y  rhai  a 
alwyd,  îuddewon  a  Groegwyr  y  mae  Efe,"  medd  yr  apostol, 
"yn  Grist  gallu  Duw,  a  doethineb  Duw;"  ac  felly  trwyddi 
hi,  y  mae  Efe  yn  gwneyd  "doethineb  y  byd  hwn  yn  yn 
fyd-rwydd." 

Dyma'r  efengyl  a  bregethir  i  ni,  ac  y  mae  hi  ei  hunan  yn 
dyst  iddi  ei  hunan  ei  bod  yn  ddwyfol  drwyddi  draw.  Ni 
allasai  un  luddew  deddfol,  na  Groegwr  doeth,  na  barbariad, 


È/e»jiyl  DuíO.  291 

na  Scythiad,  un  dyn  nac  angel  chwaith,  feddwl  byth  am 
drefn  fel  hon,  i  "roi  gwell  ac  adfer"  ar  fyd  o  ddynion  wedi 
gwaethygu  a  dinystrio  ei  hun ;  a  sylwedd 

"Yr  efengyl  a  bregethir,  nid  y^v  ef  ddim  ond  hyn, 
Mynegi'r  weithred  ryfedd  wnaed  ar  Galfaria  fryn, 
Cyhoeddi  rhad  faddeuant  yn  haeddiant  marwol  glwy', 
A  diwedd  ilygredigaeth  i'r  sawi  a  gredo  mwy. " 

IV,  Ei  buddugoliaethau  äi  dylanwad  ar  y  byd. 

Os  ydyw  hi  yn  hòni  ei  bod  o  Dduw,  rhesymol  fyddai 
disgwyl  a  gofyn  iddi,  "Pa  arwydd  yr  wyt  ti  yn  ei  wneuthur 
fel  y  gwelom  ac  y  credom  i  ti?"  Wel,  edrychwch  ami  yn 
ei  babandod,  yn  troi  allan  i'r  byd  ar  ddydd  y  Pentecost,  yr 
ieuengaf  a'r  wanaf  o  holl  grefyddau  y  byd — yn  troi  allan  i 
ymladd  yn  eu  herbyn  oU — yn  erbyn  eu  hegwyddorion,  eu 
hysprj'd,  eu  defodau,  a'u  harferion  llygredig,  a  holl  rag- 
farnau  cryfion  y  byd  o'u  plaid,  ni  fyn  hi  wneyd  heddwch 
na  chyflafareddiad  â'r  un  o  honynt ;  deil  ei  chleddyf, 
"Cleddyf  yr  yspryd,  yrhwn  yw  gair  Duw,"  yn  ei  llaw,  ac  ni 
fyn  ei  ddychwelyd  i'r  wain,  hyd  oni  osodo  ei  holl  elynion 
dan  ei  thraed.  Ar  ddydd  y  Pentecost,  yn  Jerusalem,  dyna 
hi  ar  ei  phrawf :  un-ar-ddeg  o  ddynion  tlawd,  dinôd  yw  nifer 
ei  byddin,  i  wynebu  ar  yr  awdurdodau,  yn  offeiriaid,  ac  yn 
ysgrifenyddion,  a  Phariseaid  dysgedig  a  gelynol,  â'r  werin 
ragfamllyd  ac  anystyriol  yn  fyrddiynau.  "  Y  mae'r  dynion 
yn  ynfydu,"  medd  rhai ;  "  Llawn  o  wln  melus  ydynt," 
medd  ereill.  Ust !  dyna  y  fagnel  fawr  yn  taro  ar  y  gelyn, 
"Chwi  a  wadasoch  y  Sant  a'r  Cyfiawn,  a  Thywysog  y 
bywyd  a  laddasoch — Edifarhewch,  gan  hyny" — ac  yn  y 
fan,  dyna  dair  mil  o'r  gelynion  yn  syrthio  yn  archolledig, 
ac  yn  cael  eu  cymeryd  yn  garcharorion  i'r  ffydd  newydd  ! 
Rhaid  ei  bod  hi  o  Dduw,  ni  wnacth  dim  dynol  beth  fel  hyn 
erioed. 


içè  koheleíh. 

"Aeth  y  gyfraith  allan  o  Seion,  a  gair  yr  Arglwydd  o 
Jerusalem."  Aeth  allan  "yn  gorchfygu  ac  i  orchfygu," 
"  Gan  fwrw  cestyll  i'r  llawr,  a  phob  uchder  sydd  yn  ymgodi 
yn  erbyn  gwybodaeth  Dduwj"  a  chaethiwio  meddyliau 
dynion  wrth  y  myrddiynau  yn  mhob  man  i  "ufudd-dod 
Crist."  Yn  yr  olwg  ar  y  buddugoliaethau  hyny,  torai  prif 
arwr  y  fyddin  allan,  mewn  llef  gorfoledd,  gan  ddywedyd, 
"  I  Dduw  y  byddo  y  diolch,  yr  hwn  yn  wastad  sydd  yn  peri 
i  ni  oruchafiaeth  yn  Nghrist,  ac  sydd  yn  eglurhau  arogledd 
ei  wybodaeth  trwom  ni  yn  mhob  lle."     (2  Cor.  ii.  14.) 

Cyngor  doeth  a  roddodd  Gamaliel  i  erlidwyr  cyntaf  yr 
efengyl  yn  Jerusalem — "Ciliwch  oddiwrth  y  dynion  hyn, 
canys  os  o  ddynion  y  mae  y  weithred  hon,  neu  y  cyngor 
hwn,  fe  a  ddiddymir;  eithr  os  o  Dduw  y  mae,  ni  ellwch 
chwi,  rhag  eich  cael  yn  ymladd  yn  erbyn  Crist."  (Act  v.  38, 
39.)  Ond  ymladd  yn  erbyn  Duw  a  fynent  hwy,  a'u  holyn- 
wyr  yr  un  modd,  am  oesau,  drwy  ladd  a  Uosgi,  a  difetha  y 
saint,  a'r  efengyl  dan  eu  hewinedd,  yn  profi  ei  dwyfoldeb, 
drwy  wneyd  "  gwaed  ei  saint  yn  hadyd  i'r  eglwys,"  fel,  po 
fwyaf  a  leddid  mwyaf  oll  fyddai  i'w  Iladd.  Nid  yn  nyddiau 
yr  apostolion  yn  unig  y  profodd  hi  ei  dwyfolder  felly,  ond 
yn  mhob  cenhedlaeth  ac  oes  ar  ol  hyny  hyd  y  dydd  hwn. 
O  un  man  yr  aeth  iddo  "ni  throdd  ei  chleddyf  yn  ol,  ac  ni 
ddychwelodd  ei  bwa  yn  wag."  Cododd  gofgolofnau  o'i 
buddugoliaethau  yn  mhob  un  o'i  brwydrau;  ac  "ni  phalla, 
ac  ni  ddigalona,  hyd  oni  osodo  farn  ar  y  ddaear,"  ac  y  cy- 
hoedda  yr  angel,  yn  ei  udgorn  mawr,  nes  dadseinio  yr  hoU 
nefoedd,  "Aeth  teyrnasoedd  y  byd  yn  eiddo  ein  Har- 
GLWYDD  ni,  a'i  Grist  Ef !" 

Wrth  derfynu,  dywedwn,  yn 

I.  "  Efengylwyr  Seion,  dringwch  rhagoch  i  fynydd  uchel," 
i  fynyddoedd  uchel  "íìj'dd  yr  efengyl;"  i  awyr  iachus 
adfywiol  hyder  diysgog  yn  ei  dwyfolder ;  mai  "  Gallu  Duw 


Efengyî  Duw,  293 

yw  hi,  er  iachawdwriaeth  i  bob  un  sydd  yn  ei  chredu;"  ac 
yn  y  pregethiad  o  honi,  fel  moddion  ordeiniedig  gan  Dduw 
i  ddwyn  dynion  i'w  chredu.  Oddi  ar  fynyddoedd  uchel  y 
ffydd  hon  y  gellwch  "ddyrchafu  eich  llef  trwy  nerth." 
Dyna  un  elfen  fawr  yn  nerth  ac  efîeithioldeb  pregethiad 
Paul,  a'r  apostolion  ereill,  o  honi,  "yn  ol  yr  hyn  a  ysgrifen- 
wyd,  credais,  am  hyny  y  llefarais;  yr  ydym  ninau  hefyd 
yn  credu,  ac  am  hyny  yn  llefaru. 

2.  Chwychwi  sydd  yn  ei  phrofiFesu,  "Glynwch  yn  eich 
proflfes;"  ac,  "yn  unig,"  yn  arbenigol,  "ymddygwch  yn 
addas  i  Efengyl  Crist,  fel  y  byddoch  ddiargyhoedd  a  di- 
niwed,  yn  blant  difeuis  yn  nghanol  cenhedlaeth  ddrygionus  a 
throfaus,  yn  mhlith  y  rhai  yr  ydych  yn  dysgleirio  fel  goleu- 
adau  yn  y  byd."  Na  fydded  amoch  gywilydd  o  efengyl 
Crist,  ac  na  fydded  i  efengyl  Crist  achos  cywilydd  o  honoch 
chwithau.  Y  prydferthaf  ar  y  ddaear  ydyw  y  Cristion  sydd 
yn  rhodio  yn  weddus  i'r  alwedigaeth  y  galwyd  ef  iddi ;  a'r 
gwrthunaf  o  bechaduriaid  yw  hwnw  sydd  yn  proflfesu  yr 
efengyl  ac  yn  ei  bradychu  drwy  ei  fywyd  anaddas  iddi. 

3.  Wrandawyr  y  Gair,  dywedwn  yn  ngeiriau  lago,  yr 
apostol,  "Byddwch  wneuthurwyr  y  Gair,  ac  nid  gwran- 
dawyr  yn  unig,  gan  eich  twyllo  eich  hunain;  canys  os  yw  neb 
yn  wrandawr,  ac  heb  fod  yn  wneuthurwr,  y  mae  hwn  yn 
debyg  i  ŵr  yn  edrych  ei  wynebpryd  naturiol  mewn  drj'ch, 
ac  a  aeth  ymaith,  ac  yn  y  fan  efe  a  anghofiodd  pa  fath 
ydoedd."  (lago  i.  22-24.)  Ydyw,  medd  y  gair  tragwyddol 
ei  hun,  "  Y  mae  hwn  yn  gyfifelyb  i  ẃr  fiFol,  yr  hwn  a  adeil- 
adodd  ei  dŷ  ar  y  tywod,  a'r  gwlaw  a  ddisgynodd,  a'r  llif- 
ddyfroedd  a  ddaethant,  a'r  gwyntoedd  a  chwythasant,  ac  a 
gurasant  ar  y  tŷ  hwnw,  ac  efe'a  syrthiodd,  a'i  gwymp  a  fu 
fawr."  (Mat  vii.  26,  27.)  Eneidiau  gwerthfawr,  Gochel- 
wch  y  cwymp  mawr  hwnw. 


PREGETH    XVII. 


GWAITH     DUW. 


"Gweddi  Habacuc  y  proffwyd,  ar  Sigionoth,  Clywais,  O  Arglwydd, 
dy  air,  ac  ofnais :  O  Arglwydd,  bywhâ  dy  waith  yn  nghanol  y 
blynyddoedd;  yn  dy  lid,  cofia  drugaredd." — Habacuc  iii.  i,  2. 

Y  BAICH  a  welodd  Habacuc  y  proffwyd  yw  yr  ymadrodd 
cyntaf  yn  Uyfr  y  broffwydoliaeth  hon;  ac  yma  y  mae  y 
proffẁyd  yn  bwrw  i  lawr  y  baich  hwnw  mewn  gweddi  ger 
bron  Duw,  ac  wedi  hyny  yn  canu  y  gân  ogoneddus  a  gan- 
lyn,  hyd  ddiwedd  ei  broffwydoliaeth. 

Un  hynod  a  dieithr  megis,  yn  mysg  y  proffwydi,  ydyw 
Habacuc.  Nid  oes  un  crybwylliad  am  ei  enw  yn  yr 
ysgrythyr  cyn  nac  wedi  iddo  ymddangos  a  chyflawni  ei 
weinidogaeth.  Ni  ddywedir  o  bwy  yr  hanodd,  nac  yn  mha 
le  a  pha  bryd  yr  oedd  yn  byw,  fel  yr  hysbysir  am  bob  un, 
yn  mron,  o'r  proffwydi  ereiU.  Nid  yw  yntau  chwaith  yn 
crybwyll  enw  un  dyn,  na  phatriarch,  na  phroffwyd,  na 
brenin,  nac  offeiriad  a  fuasent  o'i  flaen,  nac  oedd  yn  byw  yr 
un  amser  âg  ef ;  nac  yn  crybwyll  enw  un  wlad  na  dinas 
oedd  ar  y  ddaear;  ni  sonia  unwaith  am  Juda,  nac  Israel, 
nac  Ephraim  wrth  eu  henwau,  nac  ond  un  genedl  yn  unig, 
y  Caldeaid,  a  hyny  ond  unwaith  yn  unig,  o  herwydd  bod  y 
genedl  hono  yn  rhan  neillduol  o  "faich"  ei  broffwydoliaeth; 


Gwaith  Duw.  295 


rhydd  y  crybwylliad  hwnw  ar  ddeall  i  ni  ei  fod  yn  byw  cyn 
caethgludiad  Juda  i  Babilon,  felly  yn  gydoeswr  â  Jeremia, 
neu  ychydig  o'i  flaen  ef,  fe  ddichon. 

Dywedasai  yr  Arglwydd  wrth  y  proffwyd  bod  ganddo 
gyfrinach  i'w  dangos  iddo  drwy  weledigaeth,  ac  archai  iddo 
wylio  a  disgwyl  yn  amyneddus  am  y  weledigaeth  hono.  Y 
mae  yntau  yn  penderfynu  gwneyd  hyny,  "  Safaf  ar  fy  nis- 
gwylfa,  ac  ymsefydlaf  ar  y  tŵr,"  medd  ef,  "  i  edrych  beth  a 
ddywed  Efe  wrthyf,  a  pha  beth  a  atebaf  pan  /m  cerydder." 
Cyn  agor  y  weledigaeth  o'i  flaen,  archai  yr  Arglwydd  i'r 
profFwyd  barotoi  Uechau,  ac  iddo  ysgrifenu  ar  y  llechau  yn 
eglur  hoU  eiriau  y  weledigaeth,  i'w  gosod  ger  bron  y  bobl 
ar  byst  eu  pyrth,  i  roddi  rhybudd  prj'dlon  iddynt  o'r  hyn 
oedd  ar  ddyfod  amynt,  fel  y  rhedent — y  prysurent  i  ddych- 
welyd  at  Dduw,  ac  ymostwng  ger  ei  firon  mewn  edifeirwch 
am  eu  pechodau,  cyn  i  sylwedd  y  weledigaeth  ymaflyd  yn- 
ddynt,  a'u  hanrheithio  fel  gwlad  a  chenedl  o  herwjdd  eu 
drygioni. 

Wedi  i'r  profFwyd  wneyd  fel  y  gorchymynasid  iddo — ys- 
grifenu  y  weledigaeth,  a  gosod  y  Uechau  i  fyny  mewn 
Ue  cyhoeddus,  fel  y  darllenai  y  bobl  hi,  ciliai  ef  o'r  neiUdu  i 
edrych  a  gwylio  beth  fyddai'r  effaith  amynt — a  redent  hwy 
gan  brysuro  i  ymostwng  ger  bron  Duw  i  ymbil  am  arbediad, 
ynte  ymgaledu  ac  ymgyndynu  fwy-fwy  a  wnaent.  Yr  olwg 
a  welai  ar  y  rhan  fwjaf  o  honynt,  pan  yn  darllen  geiriau  y 
weledigaeth  ar  y  llechau,  oedd,  "  yn  ymchwyddo,"  yn  ym- 
hythau,  yn  ymgaledu  mewn  annystyriaeth ;  yn  digio  wrth  y 
proflFwyd,  ac  "  yn  ddiystyr  ganddynt,  yn  troi  un  i'w  faes  ac 
arall  i'w  fasnach,"  ac  i'w  ffyrdd  drygionus  fel  o'r  blaen. 
Felly  hefyd  yr  oedd  Uawer  o'r  un  bobl  drachefn,  wedi  i 
eiriau  y  weledigaeth  hon  gael  eu  cyfiawni  amynt,  ac  iddynt 
gael  eu  hanfon  i  Babilon,  a  gosod  Eseciel  yn  Wyliedydd 
amynt.     Achwyna  ef  yn  drwm  ar  ei  wrandawyr  hyny  wrth 


296  KoMeẄ. 

Dduw,  gan  ddy wedyd,  "  O  Arglwydd  Dduw,  y  maent  hwy 
yn  dywedyd  am  danaf,  Onid  damegion  y  mae  hwn  yn  eu 
traethu?"  (Esec.  xx.  49.)  Bryd  arall,  cawn  yr  Arglwydd 
yn  achwyn  arnynt  wrth  y  profifwyd,  gan  ddy wedyd,  "  Tithau, 
fab  dyn,  meibion  dy  bobl  sydd  yn  siarad  i'th  erbyn  wrth  y 
paradwydd,  ac  o  fewn  y  drysau,  ac  yn  dywedyd  naiU  wrth 
y  Uall,  gan  ddywedyd,  Deuwch,  atolwg,  a  gwrandewch  beth 
yw  y  gair  sydd  yn  dyfod  oddiwrth  yr  Arglwydd,  Deuant 
hefyd  atat,  fel  y  daw  y  bobl,  ac  eisteddant  o'th  flaen  fel  fy 
mhobl;  gwrandawant  hefyd  dy  eiriau,  ond  nis  gwnant  hwy, 
canys  â'u  geneuau  y  dangosant  gariad,  a'u  calon  sydd  yn 
myned  ar  ol  eu  cybydd-dod.  Wele  di,  hefyd,  iddynt  fel  cân 
cariad  un  hyfrydlais,  ac  yn  canu  yn  dda,  canys  gwrandaw- 
ant  dy  eiriau  ond  tii's  gwnant  hwy."  (Pen.  xxviii.  30-33.) 
Desgrifiadau  byw,  i'r  Uythyren,  o  filoedd  o  wrandawyr  y 
gair  yn  Nghymru  yn  awr — dyfod  i  wrando  yn  rheolaidd,  ac 
hwyrach  yn  canmol  llais  a  dawn  y  pregethwr,  a  dyna'r 
cwbl — "ni's  gwnant."  Ond  yr  oedd  ambell  un  o  wran- 
dawyr  a  darllenwyr  geiriau  gweledigaeth  Habacuc  yn 
darllen  ac  yn  ystyried,  yn  credu  ac  yn  rhedeg  heíyd — "  Y 
cyfiawn  a  fydd  byw  trwy  ei  flfydd."  Yn  y  fan  hono  yn  unig 
y  cawn  y  gair  fíydd  yn  ein  cyfieithiad  Cymreig,  a'r  un 
Seisnig  yr  un  modd,  o'r  Hên  Destament.  Gwna  yr  apostol 
Paul  ddefnydd  arbenig  o  hono,  fel  tystiolaeth  bendant  o'r 
Hên  Destament,  i'r  athrawiaeth  o  gyfiawnhad  trwy  flfydd 
heb  weithredoedd  y  ddeddf.  (Rhuf  i.  17;  Gal.  iii.  ir;  a 
Heb.  X.  28.) 

Dywed  Paul,  pan  y  cyfeiria  at  ymweliadau  ceryddol  a 
bamol  Duw  â'i  bobl  Israel  gynt,  i'r  pethau  hyny  oU  ddig- 
wydd  yn  siamplau  iddynt  hwy,  a'u  bod  wedi  eu  hysgrifenu 
er  addysg  i  ninau,  ar  y  rhai  y  daeth  terfynau-yr  oesau.  ( i  Cor. 
X.  II.)  Myn  llawer  ein  perswadio  i  gredu  nad  oes  dim  a 
wnelo  y  pethau  "a  ddigwyddasant  iddynt  hwy"  oedd  yn 


GuHtith  Duw.  '  »97 


byw  dan  oruchwyliaeth  yr  Hên  Destament  â  ni  sydd  yn 
byw  dan  oruchwyliaeth  y  Testament  Newydd.  A  phan 
y  byddo  pethau  felly  yn  digwydd  i  ni  dan  yr  oruchwyliaeth 
hon,  nad  ydynt  i'w  golygu  fel  ceryddon  dwyfol  arnom,  o 
herwydd  ein  pechodau  mewn  un  modd;  ond  mai  pethau 
yn  digwydd  yn  ol  trefn  reolaidd  natur  ydynt  Nid  felly,  pa 
fodd  bynag,  y  credai  yr  ysgrifenydd  ysprydoledig  penaf  yn 
y  Testament  Newydd,  ''  Er  addysg  i  nt"  medd  efe,  yr 
ysgrifenw>'d  yn  yr  ysgrythyr  y  pethau  a  ddigwyddasant 
iddynt  hwy,  fel  na  chwenychem  ddrygioni,  fel  na  themtiem 
Grist,  fel  na  odinebem,  na  rwgnachem,  &c.,  megis  y  gwnaeth- 
ant  hwy;  a  thrwy  hyny  dwyn  amom  ein  hunain  yr  un 
cyfFelyb  ger^'ddon  ac  a  gawsant  hwy.  Da  y  gwnaem 
wrando  yn  hytrach  ar  lais  apostol  ysprydoledig  nac  ar  lais 
yr  athrawon  hyny  a  ddysgant  athrawiaeth  hollol  wahanol  a 
chroes  i'r  eiddo  ef  Ein  doethineb  a'n  dyledswydd  ni,  gan 
hyny,  yn  ol  cyfarwyddyd  yr  apostol,  wrth  ddarllen  eu  hanes 
hwy,  a  hanes  ymweliadau  ceryddol  Duw  â  hwynt  am  eu 
pechodau,  ydyw  edrych  ein  hwynebau  ein  hunain  yn  y 
drych  a  esyd  yr  hanes  hwnw  o'n  blaen,  i  weled  pa  un  a 
ydym  ni  a'n  gwlad  yn  awr,  a  goruchwyliaethau  y  Brenin 
mawr  tuag  atom,  ddim  yn  dwyn  llawer  o  gyfFelybrwydd 
iddynt  hwy,  a'r  goruchwyliaethau  dwyfol  tuag  atynt  hwy. 

Ond  beth  oedd  cyflwr  gwlad  Judea,  a  beth  oedd  goruch- 
wyliaethau  ceryddol  Duw  ar  y  wlad  o  herwydd  eu  pechodau, 
yr  hyn  a  barai  i  Habacuc  a  Jeremia,  a'r  proffwydi,  ofni  a 
chrynu  fel  yr  oeddynt  yn  achos  y  genedl  ?  Gan  ddarfod  i 
mi  gyffwrdd  â'r  pethau  hyn  dro  o'r  blaen,  ac  y  daw  yn  ein 
ffordd  eto  i  wneyd  yr  un  peth  cyn  cymeryd  cenad  ym- 
adawol  â'r  testyn,  ni  chaf  y  waith  hon  ond  gwneyd  ychydig 
gyfeiriadau  at  rai  pethau. 

I.  Yr  oedd  Juda  a  Jerusalem  wedi  bod  yn  hir  dan  wein- 
idogaeth  Rhaghmiaeth  a  phroffwydi  Duw,  er  eu  dychwelyd 


§9^  •  Koheleth. 

a'u  diwygio  oddiwrth  eu  pechodau,  a  hwythau  wedi  ym- 
galedu  ac  ymlygru  fwy-fwy  yn  eu  hanwireddau  dan  y 
gweinidogaethau  hyny,  fel  y  gwelwn  y  proffwydi,  Jeremia 
yn  neillduol,  yn  achwyn  llawer,  ac  yn  ymofidio  yn  ddirfawr 
o'r  herwydd.  Ai  nid  yw  y  pechodau  y  cyhuddir  hwy  o 
honynt  i'w  ca'íl  yn  doraeth  cnydfawr  yn  ein  gwlad  ein 
hunain  yn  awr?  ac  ai  nid  yw  goruchwyliaethau  Duw  yn  ei 
ragluniaeth  tuag  at  Brydain  Fawr  yn  bur  gyffelyb  i'r  gor- 
uchwyliaethau  a  weinyddodd  Efe  tuag  at  Juda  a  Jerusalem 
gynt  ?  Gwasgodd  arnynt  hwy  yn  eu  hamgylchiadau  tymorol 
lawer  gwaith,  nes  eu  dwyn  i  "gyfyngder  a  drygfyd,  a  chyni," 
drwy  ddifwyno  ffrwyth  y  maes,  ac  anfon  haint  ar  eu  hanifeil- 
iaid,  eu  defaid,  a'u  gwartheg ;  gwnaeth  felly  â  ninau  yn  y 
blynyddau  diweddaf,  Cyfrifir  fod  colled  y  wlad  hon,  drwy 
fethiant  cynhauafau  dwy  flynedd  (1878-9),  yn  gant  a  deg-a- 
deugain  o  fihynau  o  bunau,  yr  hyn  a  ddarostyngodd  ei 
hamaethyddiaeth  a'i  masnach  i  gyflwr  isel  iawn;  ond  a 
ydym  ni  yn  "  ystyried  y  wialen  hon,  a  phwy  a'i  hordeiniodd," 
a  beth  yw  ei  dyben  ? 

2.  Aeth  Juda  a  Jerusalem,  drwy  hir  ymgaledu  ac  ymgyn- 
dynu  felly  dan  oruchwyliaethau  Duw,  i'r  fath  ystâd  a  chyflwr 
o'r  diwedd,  fel  y  rhoddodd  yr  Arglwydd  hwynt  i  fyny  yn  ei 
sorlant,  ac  y  dygodd  arnynt  weinidogaeth  galetach  nac  un 
a  brofasent  o'r  blaen,  er  y  dydd  y  daethai  eu  tadau  dros  yr 
lorddonen  hyd  y  dydd  hwn,  pan  y  caethgludwyd  hwy  o 
honi  i  Babilon.  Yr  oedd  yn  anhawdd  iawn  ganddo  Ef 
wneuthur  hyn — rhoddi  "anwylyd  ei  enaid"  yn  llaw  eu 
gelynion,  a  bwrw  "hâd  Abraham  ei  anwylyd"  ymaith  o'i 
olwg.  Y  mae  sẃn  ymysgaroedd  ei  dosturiaethau  i'w  gly wed 
yn  rhuo  yn  ei  leferydd  wrthynt  drwy  y  proffwydi  yn  fynych. 
"Cymer  addysg,  O  Jerusalem  !  rhag  i'm  henaid  ymadaw 
oddi  wrthyt,  rhag  i  mi  dy  osod  yn  anrhaith,  yn  dir  anghy- 
faneddol."     (Jer.  vi.  8.)     Ond  ni  fynai  dderbyn  cerydd,  na 


Gwaith  Dmv.  299 


chymeryd  addysg,  fel  yr  achwynir  arni  drachefn :  "Eithr  ni 
wrandawsant,  ac  ni  ogwyddasant  eu  clust ;  ond  rhcdiasant 
yn  ol  cynghorion  a  childynrwydd  eu  calon  ddrjgionus,  ac 
aethant  yn  ol  ac  nid  yn  mlaen  (yn  waeth  ac  nid  yn  well). 
O'r  dydd  y  daeth  eich  tadau  chwi  allan  o  wlad  yr  Aiíît  hyd 
y  dydd  hwn,  mi  a  ddanfonais  atoch  fy  hoU  weision,  y  proff- 
wydi,  bob  dydd  gan  fore-godi  ac  anfon :  Er  hyny,  ni  wran- 
dawsant  amaf  fi,  ac  ni  ostyngasant  eu  clust,  eithr  caledasant 
eu  gwarau ;  gwnaethant  yn  waeth  na'u  tadau.  Am  hyny, 
ti  a  ddywedi  y  geiriau  hyn  oll  wrthynt,  ond  ni  wrandawant 
amat ;  gelwi  hefyd  arnynt,  ond  ni  wrandawant  di."  (Pen. 
vii.  24-27.)     A'r  cyffelyb  ymadroddion  lawer  iawn,  a  Uawer 

0  weithiau,  y  Uefarodd  yr  Arglwydd  wrthynt  ac  am  danynt 
drwy  ei  holl  weision  y  proffwydi ;  ond  llosgodd  holl  feginau 
ei  ragluniaeth  a'i  air,  "  a  chan  dân  y  darfu'r  plwm ;  yn  ofer 
y  toddodd  y  toddydd :  canys  ni  thynwyd  y  rhai  drygionus 
ymaith.  Yn  arian  gwrthodedig  y  gelwir  hwynt  bellach;  am 
wrthod  o'r  Arglwydd  hwynt"  (pen.  vi.  29,  30),  ac  wedi  i'w 
Duw  eu  gwrthod,  i  ba  le  yr  ânt,  a  beth  a  ddaw  o  honynt  ? 

1  law  Nebuchodonozer,  i'w  caethgludo  i  Babilon  am  ddeng 
mlynedd  a  thriugain ;  ac  er  y  cânt  eu  gwaredu  oddiyno,  a'u 
dwyn  yn  ol  i'w  gwlad  eu  hunain,  eto,  ni  adferir  hwy  byth 
i'w  hurddas  gwladwriaethol  yn  ngolwg  y  cenhedloedd,  fel  y 
buasent  o'r  blaen ;  ni  bydd  iddynt  byth  frenin  o  hâd  Dafydd 
i  eistedd  ar  ei  orseddfainc  ef  mwy ;  bydd  creithiau  eu  hên 
bechodau,  a  cheryddon  Duw  arnynt  o  herwydd  eu  pechodau 
hyny,  yn  aros  ar  wyneb  eu  sefyllfa  a'u  cyflwr  fel  cenedl  a 
gwladwriaeth  o  hyny  allan ;  dan  warogaeth  i'r  cenhedloedd 
— y  Persiaid,  y  Groegiaid,  a'r  Rhufeiniaid,  y  naill  ar  ol  y 
llall — y  byddant  mwy,  hyd  oni  ddêl  Crist  i  "eistedd  ar  or- 
seddfa  Dafydd,"  mewn  ystyr  yspr)dol,  "ac  i'w  chadarnhau 
hi  â  bam  ac  â  chyfiawnder,  o  hyn  allan  byth."    (Esa.  lx.  9.) 

Dyna    y  pethau  a  ddigwyddasant   iddynt  hwy,   ac  "a 


3M  KoMeth. 

ysgrifenwyd  er  addysg  i  ni;"  dyna  fel  y  terfynodd  yr  htr 
ymryson  a  fuasai  rhwng  Duw  a'r  bobl  hyny,  trwy  weinidog- 
aethau  ei  ragluniaeth,  ei  air,  a'i  yspryd  er  eu  dychwelyd 
oddiwrth  eu  pechodau,  fel  y  gallasai  Efe  eu  harbed  a'u 
bendithio,  ac  y  mynent  hwythau  wrthod  gwrando,  a  thrwy 
y  cwbl  fyned  yn  mlaen  yn  ffyrdd  eu  calon  gildynus.  Ond  beth 
yw  yr  addysg  i  ni  yn  y  pethau  hyn?  Yr  addysg  ydyw,  Os 
yw  yr  un  pechodau  yn  ffynu  yn  ein  gwlad,  y  rhai  y  cyhuddid 
hwy  o  honynt,  ac  os  ydym  yn  gweled  fod  y  Brenin  mawr 
yn  ceryddu  Prydain  yn  y  blynyddau  hyn,  drwy  yr  un  cyffelyb 
oruchwyliaethau  yn  awr,  ag.  y  ceryddodd  Efe  y  bobl  gynt; 
ac  os  ydyw  hithau  yn  parhau  i  fyned  yn  mlaen,  gan  ym- 
galedu  fwy-fwy  yn  ei  phechodau,  fod  genym  achos  mawr  i 
ofni  a  chrynu,  rhag  y  bydd  yr  un  cyffelyb  ddiwedd  i  Brydain 
Fawr,  â'i  Llundain  fawr,  ac  a  fu  i  Juda  enwog,  â'i  Jerusalem 
ardderchog.  Mae  miloedd  yn  y  deyrnas  hon,  pe  y  traethid 
pethau  fel  hyn  yn  eu  clywedigaeth,  a  chwarddent  yn  ddir- 
mygus  am  ben  y  fath  hygoeledd  penboeth;  na,  nid  oes 
dim  perygl  y  darostyngir  Prydain  byth  i'r  cyflwr  hwnw. 
Felly  hefyd  y  meddyliai  ac  y  dywedai  Babilon,  gan  ddy- 
wedyd,  "  Byth  y  byddaf  yn  arglwyddes.  Myfì  sydd,  ac 
nid  neb  ond  myfi.  Nid  eisteddaf  yn  weddw,  ac  ni  chaf 
wybod  beth  yw  diepiledd,"  &c.  (Esa.  xlvii.  7,  8.)  Ond  pa 
le  y  mae  Babilon  heddyw?  Rhybuddiai  y  proffwyd  hi  pan 
oedd  hi  yn  uchder  ei  gogoniant  yn  llefaru  felly  yn  ei  chalon, 
gan  ddywedyd,  "  Ond  y  ddau  beth  hyn  a  ddaw  i  ti  yn  ddi- 
symwth  yr  un  dydd,  diepiledd  a  gweddwdod;  yn  gwbl  y 
deuant  arnat"  (adn.  9);  ac  felly  y  daethant,  a  gwnaed  hi 
yn  anghyfanedd-dra  tragwyddol,  fel  y  gwelir  heddy w.  Felly 
Jerusalem  hithau  yr  un  modd,  a  lefarai  heddwch  iddi  ei 
hun  yn  ei  chalon.  Ymddiriedai  yn  ei  rhagorfreintiau  cref- 
yddol,  ei  theml,  a  chademid  ei  muriau,  gan  wawdio  a  dir- 
mygu  rhybuddion  proffwydi   Duw,   a'u    herlid    a'u    Uadd 


Gwaith  Duw.  ^ôi 


hwynt;  ond  cyflawnwyd  eu  geiriau  arni  i'r  Uythyren.  Yr 
addysg'i  Brydain  oddiwrth  hyn  ydyw,  "Na  fydd  uchelfryd, 
eithr  ofha."  Felly  y  cymhwysai  Paul  hanes  cwymp  yr  hên 
Eglwys  luddewig  yn  Jerusalem  at  ystyriaeth  yr  eglwys 
efengylaidd  yn  Rhufain;  "Canys  onid  arbedodd  Duw  y 
cangenau  naturiol;  gwylia  nad  arbedo  dithau  chwaith." 
(Rhuf.  xi.  21.) 

Achwynai  amryw  o'r  hên  dadau  puritanaidd  yn  Lloegr, 
fel  hên  broffwydi  Israel  a  Juda,  yn  drwm  iawn  yn  herwydd 
yr  un  pechodau  a  dirywiadau  yn  eu  hamser  hwy.  Dygodd 
Dr.  Owen  y  pethau  hyn  i  sylw  ei  wrandawyr  yn  aml,  ac  yn 
amryw  o'i  bregethau  o  flaen  y  Senedd,  gan  daer  gymell 
pob  dosbarth,  yn  llywodraethwyr  a  deiliaid,  yn  wreng  a 
bonedd,  i  ddychwelyd  a  diwygio  oddiwrth  eu  ffydd  dryg- 
ionus,  rhag  y  digwyddai  i  Brydain  hithau,  fel  y  digwyddasai 
i  lawer  o  wledydd  a  dinasoedd  o'i  blaen.  Cedwid  rhybudd- 
ion  o'r  fath  yn  nglustiau  Llundain  yn  barhaus  yn  y  dyddiau 
hyny.  O'r  diwedd,  ar  ol  y  rhybuddion  hyny,  ymwelodd  yr 
Arglwydd  â'r  ddinas  hono  yn  ngweinidogaeth  y  plâ  ofn- 
adwy  a  dorodd  allan  ynddi  yn  1665,  dair  blynedd  wedi 
dydd  du  Bartholomëus,  yr  hwn  a  ysgubodd  ymaith  megis  â 
chorwynt  ugeiniau  lawer  o  filoedd  o'r  trigolion.  Yn  fuan 
ar  ol  y  plâ,  drachefn,  torodd  y  tân  mawr  allan,  yr  hwn  a 
losgodd  ran  fawr  o'r  ddinas.  Yr  oedd  pob  dosbarth,  o'r  Uys 
i'r  bwthyn  yn  y  ddinas,  cyn  yr  ymweliadau  hyny  wedi  myned 
yn  ddiarebol  yn  mhob  rhusedd  a  thrythyllwch,  a'r  Ilygredig- 
aeth  hwnw  yn  rhedeg  fel  Uifeiriant  dyfroedd  cryfion  o'r  Uys 
a'r  brif  ddinas  trwy  yr  holl  wlad. 

Mewn  anerchiad  i  ddinasyddion  Llundain,  o  flaen  ei 
esponiad  rhagorol  ar  Eseciel,  mae  yr  hên  buritan  enwog, 
William  Greenhill,  yn  udganu  ei  udgorn  cryf  yn  groch  i 
ddeffro  a  rhybuddio  Llundain  r}  w  bum  mlynedd  cyn  i'r  ym- 
weUadau  arswydlawn  y  cyfeiriwyd  atynt  ddyfod  arni.     Gan 


jôè  tCoheÌeih, 

na  chafodd  ond  ychydig,  yn  ddiau,  o'r  rhai  y  daw  y  llyfryn 
hwn  i'w  dwylaw  gyfleusdra  i  ddarllen  yr  anerchiad  hwn  yn 
yr  iaith  yr  ysgrifenwyd  ef,  gan  nad  yw  yr  esponiad  hwnw 
ond  lled  anadnabyddus  i'r  rhan  fwyaf  o'n  darllenwyr,  a'i  fod 
mor  bwrpasol  i'r  mater  mewn  Uaw,  dodaf  gyfieithiad  o 
hono  yma. 

"Yr  ydym  yn  cael  yn  yr  ysgrythyr,"  medd  ef,  "am  lawer 
o  ddinasoedd,  y  rhai,  ar  gyfrif  gwychder  eu  hadeiladau, 
cadernid  eu  hamgaerau,  cyflawnder  eu  cyfoeth  a'u  marsian- 
diaeth,  oeddynt  yn  fawrion  ac  enwog  iawn ;  megis  *  No 
dylwythog'  (Nahum.  iii.  8);  'Ninefe  fawr,'  '  Babilon,  y 
dref  aur,'  'Tyrus  odidog'  (Esec.  xxvi.  17);  'Jerusalem, 
dinas  y  Brenin  mawr'  (Salm  xlviii.  i),  yr  hon  oedd  yn 
rhagori  ar  y  lleill  oll.  Yno  y  preswyliai  Duw,  ei  oraclau,  ei 
ordinhadau,  a'i  brofîwydi,  yr  hyn  a'i  gwnelai  hi  yn  ogoniant 
yr  holl  ddaear.  A  oedd  gan  ddinasoedd  y  cenhedloedd 
dyrau  ac  amddiffynfeydd  cedym?  Adwaenid  Duw  yn  am- 
ddiffynfa  yn  ei  phalasau  a'i  thyrau  hi,  A  oedd  ganddynt 
hwy  dduwiau  o  aur  ac  o  arian,  o  feini  ac  o  goed?  Yr  oedd 
ganddi  hi  Jerusalem,  Jehofa,  y  Duw  byw  yn  trigo  ynddi. 
A  oedd  ganddynt  hwy  gynghorwyr  doethion?  felly  yr  oedd 
gan  Jerusalem.  A  oedd  ganddynt  hwy  gyfreithiau  a 
deddfau  i'w  llywodraethu?  Yr  oedd  gan  Jerusalem  gyf- 
reithiau  a  barnedigaethau  dwyfol;  y  fath  na  feddai  un 
ddinas  na  phobl  eu  cyfiFelyb.  (Deut.  iv.  8.)  A  oedd  mawr- 
edd  a  gogoniant  bydol  tymhorol  ganddynt  hwy?  Yr  oedd 
urddas  a  gogoniant  nefol  a  dwyfol  gan  Jerusalem,  'canys 
allan  o'i  Seion  hi  y  llewyrchai  Duw."  (Salm  1.  2.)  Ond 
.beth  a  ddaeth  o'r  dinasoedd  hyny,  ac  o  Jerusalem  ei  hun 
hefyd?  Ai  nid  ydynt  wedi  eu  gwneyd  yn  ddiíîaethwch 
anghyfaneddol,  a'u  celaneddau  wedi  eu  claddu  yn  nghroth 
y  ddaear?  Y  mae  i  ddinasoedd,  fel  y  mae  i  bersonau,  eu 
dydd  terfynedig  ar  y  ddaear.     Cafodd  Babilon  ei  hamser 


Gwaith  í)uîà.  30J 


i'w  geni,  a'i  hamser  i  farw.  Cafodd  Ninefe  ei  dydd  i  ym- 
ddyrchafu,  a'i  dydd  i  syrthio.  Tyrus  ei  dydd  o  Iwyddiant, 
a'i  dydd  o  ddr>'gfyd,  a  "disgynodd  i  ystlysau  y  ffôs'  (Esec. 
xxvi.  18-20);  a  Jerusalem  hithau,  ddydd  ei  sylfaeniad  a 
dydd  ei  llosgiad.  Gofidus  yw  meddwl  ddarfod  i'r  fath 
ddinasoedd,  yn  enwedig  Jerusalem,  ddyfod  i'r  fath  ddiwedd. 
Yr  achos  o'r  cyfi'yw  ddiwedd  arswydus,  a'r  unig  achos,  fel  y 
dengys  yr  ysgrythyr,  ydoedd  pechod,  yr  hwn  sydd  o'r  fath 
natur  a  dylanwad  anJwyol  fel  y  mae  yn  dinystrio  y  cen- 
hedloedd  cryfaf,  ac  yn  dryllio'r  dinasoedd  cadarnaf  Creu- 
londeb,  twyll,  a  thrawster,  a'r  cyfFelyb,  oedd  y  pechodau  a 
wnaethant  Ninefe  yn  anrheithiedig  (Nahum.  iii).  Balchder 
a  seguryd,  a  phob  aflendid  a  halogrwydd  a  dynasant  eu 
distryw  ar  Sodoma  a  Gomora  (Esec.  vi.  49,  50).  Anghyf- 
iawnder,  balchder,  a  thwyll,  a  thrais,  a  rwygasant  Babilon 
yn  ddr>lliau.  (Jer.  lil.  i.)  Ceir  rhestr  p'r  pechodau  a  gyn- 
euasant  y  tân  a  losgodd  Jerusalem  yn  lludw  yn  Eseciel  (yr 
ail  benod  ar  hugain),  a  manau  ereill,  y  rhan  fwyaf  o  ba  rai 
sydd  i'w  cael  yn  y  ddinas  hon  (Llundain)  heddyw.  Ai  nid 
yw  yrhai  a  ddiystyrant  dad  a  mam  i'w  cael  ynddi?  Ai  ni 
orthrymir  y  weddw  a'r  amddifad  yma?  Ai  nid  oes  yma 
laweroedd  yn  cymeryd  ocraeth  ac  usuriaeth  er  mwyn  ym- 
gyfoethogi,  a  rhai  yn  byw  ar  dwyll  a  chelwydd?  (Esec. 
xxii.  12.)  Ai  nid  oes  yma  filoedd  yn  diystyru  ac  yn  dir- 
mygu  pethau  sanctaidd  Duw,  yn  halogi  ei  Sabbothau 
a'i  ddeddfau ;  llawer  yn  proffesu  crefydd,  ac  ar  weithredoedd 
yn  ei  gwadu — yn  ddynion  bydol,  cybyddlyd,  traws,  a  halog- 
edig?  Ai  ni  allai  yr  Arglwydd  ddywedyd  am  y  ddinas  hon 
fel  y  dywedodd  Efe  am  Jerusalem,  "Canys  i'm  digofaint 
a'm  llid  y  bu  y  ddinas  hon  i  mi  er  y  dydd  yr  adeiladasant 
hi  hyd  y  dydd  hwn,  i  beri  ei  symud  oddi  ger  bron  fy  wyneb." 
(Jer.  xxxii.  34.)  Drachefii,  "  Yn  dy  afìendid  y  mae  ysgeler- 
der,  o  herwydd  glanhau  o  honof  di,  ac  nid  wyt  lân ;  o'th 


^4  koheleth. 

aflendid  ni'th  lanhëir  mwy,  hyd  oni  pharwyf  i'm  llid  orphwys 
arnat."  (Esec.  xxiv.  13.)  Yn  sicr,  nid  yw  Llundain  yn 
haeddu  dim  yn  amgenach  oddiar  law  yr  Arglwydd  nad 
oedd  Jerusalem  a'r  dinasoedd  ereill  hyny,  yn  enwedig  Jeru- 
salem;  a  chan  fod  pechodau  Jerusalem  i'w  cael  yn  Llun- 
dain,  ofned  rhag  y  cyfîelyb  ddiwedd  â  hithau.  Cymer 
addysg,  gan  hyny,  O  Lundain,  rhag  i  enaid  Jehofa  ymado 
â  thi,  a'th  wneyd  yn  anghyfanedd;  oblegid  y  mae  gan- 
ddo  Ef  ei  ddydd  i  ymweled  â  gwledydd  a  dinasoedd  am 
eu  pechodau.  .  .  .  Yr  oedd  Jerusalem  wedi  ei  ham- 
ddififyn  mor  gadarn  gan  natur  a  chelfyddyd — mynyddoedd 
o'i  hamgylch,  a  muriau  ac  amddifîynfeydd  a  thyrau  fel  'na 
choeliasai  breninoedd  y  ddaear,  na  holl  drigolion  y  byd,  y 
daethai  un  gwrthwynebwr  na  gelyn  i  mewn  i'w  phyrth  hi.' 
(Gal.  X.  12.)  Ond  gan  fod  ei  hanwireddau  ynddi,  a'i  Duw 
wedi  ei  gadael,  a  throi  yn  ei  herbyn,  ni  allasai  dim  ei 
diogelu.  Rhybuddiasid  hi  laweroedd  o  weithiau  gan 
brofifwydi,  a  thrwy  geryddon  Duw  yn  ei  ragluniaeth,  er  ei 
dwyn  i  edifeirwch,  fel  y  rhagflaenid  ei  haflwydd.  Yr  oedd 
fel  crochan  yn  berwi  ar  y  tân  yn  aml,  ond  nid  aeth  ei 
hyscum  mawr  allan  o  honi,  a  hyny  a  barai  ei  dinystr.  Na 
feddylied  neb  mai  y  tlodion  ydy w  scum  dinas.  '  Yr  Arglwydd 
yw  Gwneuthurwr  y  tlawd  yn  gystal  â'r  cyfoethog,'  (Diar. 
XX.  3.)  Ac  nid  yw  Efe  yn  diystyru  gwaith  ei  ddwylaw; 
pechod  y  tlawd  a'r  cyfoethog,  eu  drygioni,  ydyw  y  scum.  Y 
mae  pechodau  mawrion  o  bob  math  mewn  egwyddorion  ac 
ymarferion,  mewn  dinasoedd  mawrion;  felly  yr  oedd  yn 
Jerusalem,  a  hithau  yn  myned  yn  waeth-waeth  o  hyd,  dan 
bob  goruchwyliaeth.  Y  mae  gair  Duw  yn  gosod  allan  y 
pethau  hyn  am  dani  hi,  '  er  addysg  i  ni,'  ar  y  rhai  y  daeth 
terfynau  yr  oesoedd.  Boed  i'n  dinas  fawr  ni,  a'i  dinasydd- 
ion,  edrych  ati.  Y  mae  scum  yn  y  ddinas,  nid  ychydig ;  a 
ydyw  yn  berwi  allan,  ynte  i  mewn?    Ai  ni  fu  y  cleddyf  wrth 


Gwatth  I>uùK  ^05 


ei  phyrth  yn  ddiweddar?  Ai  ni  fu  ynddi  afiechyd  mawr  a 
marwol  dro  yn  ol?  Ai  ni  thorodd  tânau  arswj'dus  yn  eich 
aneddau?  Ai  nid  yw  masnach  yn  y  ddinas  fel  yn  methu 
ac  yn  pallu?  Oni  luniwyd  cydfwriad  yn  ddiweddar  i  danio 
a  Ilosgi  y  ddinas  i'r  llawr?  Ac  oni  chyflawnwyd  ynddi  lof- 
ruddiaethau  ysgeler  ac  ofnadwy  lawer?  Y  mae  Duw  wedi 
bod  yn  eich  rhybuddio  dr\s'y  y  digwyddiadau  hyn,  ond  a 
ydych  chwi  yn  well  erddynt?  Os  felly,  da  fydd  i  chwi;  a 
da  fydd  i'ch  plant  a'ch  ŵyrion,  ac  ich  amgylchiadau 
tymhorol;  ond  os  ymgaledu  a  gwaethygu  eto,  wedi  yr  holl 
rybuddion  a  gawsoch,  gwybyddwch  y  bydd  i  ryw  drychineb 
mwy  ofnadwy  eto,  os  nid  Ilwyr  ddinystr  ddyfod  arnoch  chwi 
a'ch  dinas,  os  na  ragflaenir  ef  drwy  edifeirwch  dioed.  Hyd 
yma  arbedwyd  chwi  yn  raslawn,  a  cheryddwyd  chwi  yn 
dyner,  os  na  Iwydda  hyn  i'ch  dwyn  i  edifeirwch,  y  mae 
toster  Duw  yn  eich  aros,  ac  Efe  ddywed,  fel  y  dywedodd 
Efe  wrth  Jerusalem  gynt,  gan  ddywedyd,  *  Fel  hyn  y  dy- 
wedodd  Arglwydd  y  Iluoedd,  Yn  y  modd  hwn  y  dr}'Iliaf  y 
bobl  hyn,  a'r  ddinas  hon,  fel  y  dryllia  un  lestr  pridd,  yr  hwn 
ni  ellir  ei  gyfanu  mwyach.'  (Jer.  xix.  ii.)  Ni  all  nac  am- 
ddiffynfeydd  cedyrn,  na  thr^sorau  Ilawnion,  na  chynghor- 
wyr  doethion,  na  galluoedd  milwrol,  eich  diogelu,  os  bydd 
scum  eich  dinas  yn  aros  heb  ei  lanhau.  Yr  ydych  yn  ofalus 
am  fod  budreddi  eich  heolydd  yn  cael  ei  garthu  allan,  pa 
ham  na  ofalech  yn  hytrach  o  lawer  ar  fod  i  fudreddi  eich 
calonau  a'ch  teuluoedd  gael  ei  lanhau?  O!  ai  ni  lanheir 
Llundain!  Pa  bryd  bellach?  Yn  awr!  yn  awr,  heb  oedi 
dim  yn  hwy,  rhag  i'r  plâ  a  fawr  ofnir  genych  dori  allan,  a 
pheri  gwae  a  dychryn  yn  eich  heolydd,  ac  yn  eich  tai.  Ym- 
olchwch,  ymlanhewch ;  bwriwch  heibio  eich  drwg-weithred- 
oedd;  dysgwch  wneuthur  daioni;  ceisiwch  farn  ;  gwnewch 
gyfiawnder  i'r  gorthr^medig;  dadleuwch  dros  y  weddw  a'r 
amddifad." 

ao 


5oé  kû)uUtk 

Ychydig  oedd  yn  cymeryd  y  pethau  hyn  at  eu  calonau, 
pan  oedd  yr  hên  buritan  yn  eu  traethu  wrthynt.  Ychydig, 
fe  ddichon,  oedd  yntau  ei  hun  yn  feddwl  fod  yr  amser  mor 
agos  pryd  y  cyflawnid  geiriau  ei  weledigaeth,  yn  y  rhan  olaf 
o'i  gyfarchiad,  yn  llythyrenol  ar  y  ddinas.  Nid  oedd  yr 
afiechyd,  y  tânau  a  dorasent  allan  yn  y  ddinas  ychydig 
cyn  hyny,  at  y  rhai  y  cyfeiria  efe,  ond  megis  dafnau 
blaen  y  gawod  fawr  a  ragfynegai  efe  ei  bod  yn  dyfod  ami ; 
a'r  hon  a  ddaeth,  gyda  rhuthr  ofnadwy,  yn  y  plâ  mawr 
a  dorodd  allan  ynddi  yn  fuan  wedi  hyny,  fel  y  drylliwyd 
ac  y  gwanhawyd  y  ddinas  yn  dra  mawr,  drwy  y  difrodiadau 
ofnadwy  a  wnaeth  y  plâ  a'r  tân  ar  fywydau  a  meddiannau 
ynddi.  Yr  oedd  gwaedd  anwiredd  wedi  dyrchafu  hyd  y 
nefoedd,  ond  troes  y  plâ  mawr,  a'r  tân  mawr  a  dorodd  allan 
yn  fuan  ar  ei  ol,  floedd  eu  gloddest  yn  waedd  dychryn  ac 
wylofain.  Ffodd  y  brenin  annuwiol  Charles  II.,  a  phende- 
figion  a  phendefigesau  ei  lŷs  halogedig,  i  Rydychain  rhag  y 
plâ.  Gahvodd  y  Senedd  i  ymgynull  yno,  ac  aethant  ati 
yno,  i  lunio  deddfau  anwir  a  chreulon  i  orthrymu  y  puritan- 
iaid  yn  fwy  nac  o'r  blaen. 

Yr  ydym  yn  cael  dynoliaeth,  yn  ei  hanes  yn  y  byd,  ac 
yn  yr  eglwys  hefyd,  megis  yn  adgynyrchu,  yn  repeatìo  ei 
hun,  y  naiU  oes  ol  ar  y  llall.  "  Megis  mewn  dwfr,  y  mae 
wyneb  yn  ateb  i  wyneb,  felly  y  mae  calon  dyn  i  ddyn." 
(Diar.  .\xvii.  g.)  Felly  y  gweHr  wyneb  a  chalon  dynoliaelh 
gyfTredinol  yn  adlewyrchu  yr  un  wedd  â  dehveddau  ar 
wyneb  dyfroedd  ei  hanes  yn  mhob  cenedl,  cenhedlaeth,  ac 
oes.  "Y  peth  a  fu  a  fydd;  a'r  peth  a  wnaed  a  wneir;  ac 
nid  oes  dim  newydd  dan  yr  haul.  A  oes  dim  y  gellir 
dywedyd  am  dano,  Edrych  ar  hwn,  dyma  beth  newydd? 
efe  a  fu  eisoes  yn  yr  hên  amser  o'n  blaen  ni."  (Preg.  i.'p, 
lo.)  Yr  un  yw  hi  o  hyd  yn  ei  deltreddau  allanol,  meddyl- 
iol,  a  moesol. 


Gwaith  Duw.  307 


Felly  Eglwys  Dduw  hithau,  dan  bob  goruchwyliaethau, 
yn  mhob  cenhedlaeth  ac  oes.     Yma,  Ue  y  mae  gwaith  y 
greadigaeth  newydd  yn  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen;  y  creadur 
newydd  yn  Nghrist  lesu  yn  cael  ei  íîurfio; — Beth  a  welir 
"yn  y  Sulamees"  hon?  yr  hyn  a  welwyd  bob  amser  o'r 
blaen,  "Megis  tyrfa  dau  lu."     (Can.  vi.   13.)     "Y  cnawd 
yn  chwenychu  yn  erbyn  yr  yspryd,  a'r  yspryd  yn  erbyn 
y  cnawd."      (Gal.    iii.    17.)      "  Deddf  yn   yr  aelodau   yn 
gwrthryfela  yn  erbyn  deddf  y  meddwl."      (Rhuf  vii.  21.) 
"  Gwreiddiau  chwerwon  yn  tyfu  i  fyny,  ac  yn  peri  blinder,  a 
thrwy  hyny  llygru  llawer."     (Heb.   xii.    15.)     Dynioa  an- 
hywaith  a  drygionus,  yn  peri  cynhenau  ac  ymrysonau  ynddi 
— "Canaaneaid  yn  nhŷ  Arglwydd  y  Uuoedd,"  yn  ddrain 
yn  ei  hystlysau;  Diotrephesiaid  anesmwyth  yn  ei  phoeni 
oddi  fewn,  ac  olynwyr  Demetrius,  'y  gôf  arian,  ac  Alexander, 
y  gôf  copr,  oddi  allan,  yn  gwneyd  iddi  "ddrygau  lawer." 
Tymhorau  o  Iwyddiant,  a  chynydd,  a  Uawenydd;  a  thy- 
mhorau  o  ddirywiad,  marweidd-dra,  ac  iselder,  yn  olynu  eu 
gilydd  yn  barhaus;   dyna  sylwedd  ei  hanes  o'r  dechreuad 
hyd  yn  awr.     Yn  un  o'r  tymhorau  mwyaf  cymylog  a  diryw- 
iedig  ar  gyflwr  achos  ac  eglwys  Dduw  yn  Judea  y  buasent 
ynddo  erioed,  y  gweddíodd  Habacuc  y  weddi  yn  y  testyn ; 
ac  ar  ol  hanes  a  helynt  rhyfedd  y  weddi  hono  y  cynygiaf 
fyned  y  tro  nesaf;  a  hanes  hynod  yw  ei  hanes  hi  hefyd;  hi 
a  ysgydwodd  megis  y  nefoedd  a'r  ddaear;  parodd  i  Babilon 
fawr  .sefyll  a  .synu,  ac  i'r  hoU  genhedloedd  oddiamgylch 
arswydo,  pan  oedd  Duw  yn  ateb  y  weddi  hono.fel  y  rhag- 
fynegasai  y  proffwyd,  gan  ddy wedyd,  "  Y  cenhedloedd  a 
wdant,  ac  a  gywilyddiant,   gan   eu   holl   gryfder   hwynt; 
rhoddant  eu  llaw  ar  eu  genau,  eu  clustiau  a  fyddarant. 
Llyfant  y  Uwch  fel  sarfî;  fel  pryfed  y  ddaear  a  symudant 
o'u  llochesau;  arswydant  rhag  yr  Arglwydd  ein  Duw  ni, 
ac  o'th  achos  di  yr  ofnant."     (Mic.  vii.  16,  17.) 


PREGETH    XYI1I. 


GWAITH     DUW. 


"  Clywais,  O  Arglwydd,  dy  air,  ac  ofnais :  O  Arglwydd,  bywha  dy 
waith  yn  nghanol  y  blynyddoedd,  par  wybod  yn  nghanol  y  blynydd- 
oedd ;  yn  dy  lid  cofia  drugaredd. " — Jlabacuc  iii.  2, 

Dyna  y  ddeddf  wedi  myned  allan,  ac  ar  esgor.  Nid  oes 
arbediad  nac  oediad  i  fod  bellach;  proffwydi  Duw  wedi 
cael  eu  gwahardd  gan  Dduw  i  weddío  dros  Juda  a  Jer- 
usalem  am  estyniad  ar  eu  heddwch  nac  oediad  ar  eu 
cosp  (Jer.  vii.  i6),  ac  nid  yw  Habacuc  yma  yn  cynyg 
gwneyd  liyny.  Yr  oedd  pob  moddion,  pob  gweinidogaeth, 
wedi  troi  yn  aneffeithiol  i'w  dychwelyd  a'u  diwygio;  ac  y 
maent  wedi  eu  rhoddi  i  fyny  gan  eu  Duw  i  ddwylaw  Nebu- 
chodonosor  i'w  caethgludo  i  Babilon  am  ddeng  mlynedd  a 
thrigain.  "Y  rhandir  dirion,"  gwlad  yr  addewid,  i  gael  ei 
gwneyd  yn  ddiffaethwch,  i  ddwyn  drain  a  míeri,  a  Jerusa- 
lem,  dinas  ÿ  Brenin  mawr,  i  gael  ei  gwneyd  yn  garnedd;  a 
thỳ  Jehofa  i  gael  ei  losgi  â  thân;  dyna  y  ddeddf  ddialw 
yn  ol  bellach,  sydd  wedi  myned  allan,  fel  na  thyciasai 
gweddi  nac  eiriolaeth  un  proíîwyd,  na'r  holl  broíFwydi 
gyda'u  gilydd  mwyach,  er  atal  y  ddeddf  hono  rhag  esgor 
ar  ei  chyflawniadj  ac  yn  yr  olwg  ar  hyny  yr  oedd  y  profîwyd 
}'ma  yn  ofni,  ac  yn  crynu  yn  ei  le,  fel  y  dywed,     Yn  ei  ofn 


Gwaith  Dttw.  309 


try  y  proffwyd  at  Dduw  mewn  gweddi;  ond  nid  am  i'r 
Arglwydd  dynu  y  ddeddf  yn  ol,  neu  oedi  ei  chyflawniad 
am  ryw  dymhor  yn  mhellach.  Gwyddai  fod  y  tymhor  i 
weddío  am  y  pethau  hyny  wedi  myned  heibio ;  ond  gweddía 
am  i'r  Arglwydd  ofalu  am  gadw  a  diogelu  bywyd  ei  waith 
er  mwyn  gogoniant  ei  enw  mawr  ei  Hun,  yn  ystod  bly- 
nyddau  meithion  a  thy  wyllion  caethiwed  ei  bobl  yn  Babiion, 

Gallem  gymeryd  geiriau  y  proffwyd  yn  y  testyn  fel  dr)'ch 
i  ddangos  dechreuad,  cynydd,  a  pherffeithiad  crefydd,  neu 
waith  Duw  yn  yr  enaid.  "Clywais,  O  Arglwydd,  dy  a/>;'' 
dyna  y  moddion.  "Ffydd  sydd  trwy  glywed,  a  chlywed 
trwy  air  Duw" — y  gair  dadguddiedig.  Nid  oes  dim  arall  a 
gynyrcha  ffydd  efengylaidd  yn  yr  enaid  ond  gair  yr  efengyl 
ei  hun ;  pe  clywai  y  dyn  bob  peth  arall  sydd  i'w  glywed  yn 
y  nefoedd  a'r  ddaeaf,  ni  allai  hyny  gynyrchu  y  ffj'dd  hon 
ynddo ;  trwy  y  gair  hwn  yr  ail-enir  ef ;  hwn  "sydd  yn  goleuo 
y  Uygaid,"  ac  yn  "troi  yr  enaid;"  a  thrwy  hwn  y  dygir  y 
g^yaith  da  ar  gynydd  ynddo,  ac  y  sancteiddir  ef.  '^Ac 
o/nats;"  dyna'r  arwydd  gyntaf  o  ddechreuad  y  gwaith  da 
trwy  y  gair  yn  yr  enaid.  "Crj'nu  wrth  y  gair;"  pan  y  mae 
yr  enaid  yn  dechreu  crj-nu  wrth  y  gair,  y  mae  y  gair  yn 
dechreu  gèni  ynddo.  Y  mae  miloedd  yn  gAvrando  y  gair 
am  flynyddoedd,  oes,  heb  grynu  erioed.  Am,  fel  y  dywed 
yr  Athraw  mawr  ei  Hun  am  ei  wrandawyr  ef,  nad  yw  y 
gair  yn  gèni  ynddynt,  Am  yr  effaith  hwn  ar  y  gair  a  an- 
fonodd  efe,  y  mae  yr  Hwn  sydd  yn  preswylio  y  goruchelder 
a'r  cysegr  yn  edrych — "  Ond  ar  hwn  yr  edrychaf,  sef  ar  y 
truan  a'r  cystuddiedig  o  yspryd,  ac  sydd  yn  crynu  wrth  fy 
ngair  i."  (Es.  lxvi.  2.)  Ar  hwn,  pwy  bynag  fyddo,  a  pha 
le  bynag  y  bo  yn  trigo,  ar  hwn,  ac  nid  ar  neb  arall,  y  bydd 
golwg  yr  "  Hwn  a  breswylia  dragwyddoldeb,"  i  fywhau  yr 
yspryd  isel  a'r  galon  gystuddiedig. 

Y  i)eth  nesaf  yw  troi  at  a  chwympo  ger  bron  Duw  mewn 


310  Koheleth. 

gweddi,  fel  y  cawn  y  profifwyd  yn  ei  ofn  yma — gwrando, 
clywed  y  gair;  crynu  wrth  y  gair,  a  dychwelyd  at  yr  Hwn 
a  lefarodd  y  gair,  a  dyna  y  gair  gyda  golwg  ar  yr  enaid 
hwnw,  wedi  cyrhaedd  ei  nôd  a'i  amcan.  Felly  Saul  o 
Tarsis,  wedi  clywed  y  gair  ar  y  fîordd  i  Damascus,  "  yntau 
dan  grynu  ac  â  braw  arno,"  ydyw'r  agwedd  welir  amo  mewn 
canlyniad;  a'f  peth  nesaf  a  ddywedir  am  dano  ydyw — 
"Wele,  y  mae  efe  yn  gweddío"  (Act.  ix.  6  a  ii);  ac  yn 
olaf,  fel  y  gwelir  yma,  y  gweddio  yn  terfynu  mewn  cân  o 
foliant. 

Ond  nid  pechadur  yn  ofni  ac  yn  crynu  wrth  y  gair  dan 
argyhoeddiad  o'i  gyflwr  euog  ger  bron  Duw  sydd  yma,  ond 
proffwyd,  un  o  ddynion  sanctaidd  Duw.     Sylwn  yn 

I.  Natur  yr  ofn  hwn. 

II.  GWEDDI  Y  PROFFWYD  YN  EI  OFN.- 

Fr  hyn  a  barai  yr  ofn.  Clywai  y  proffwyd,  yn  y  weled- 
igaeth,  fod  yr  Arglwydd,  fel  yr  awgrymwyd  eisoes,  yn 
myned  i  fwrw  Juda  a  Jerusalem  megis  ymaith  o'i  plwg.  Ar 
yr  un  amser,  yr  oedd  Jeremia  yntau  yn  cwyno  yn  chwerw- 
der  ei  enaid,  gan  ddywedyd,  "Gan  wrthod  a  wrthodaist  ti 
Juda?  neu  a  ffìeiddiodd  dy  enaid  di  Seion?  pa  ham  y 
tarewaist  ni,  ac  nad  oes  i  ni  feddyginiaeth?"  (Jer.  xiv.  19.) 
Ofni  mae  y  proffwyd  wrth  weled  fod  yr  Arglwydd  yn  rhoi 
ei  bobl  yn  nwylaw  eu  gelynion  i'w  dwyn  yn  gaethion  i 
Babilon;  Jerusalem,  eu  dinas,  a  thŷ  eu  gogoniant  a'u  hardd* 
wch,  lle  y  molianai  eu  tadau  eu  Duw,  i  gael  eu  Uosgi  megis 
â  thân  ei  soriant  cyfiawn  Ef,  o  achos  eu  pechodau;  ofnai  y 
proffwyd  y  llwyr  ddarfyddai  am  waith  ac  achos  Duw  oddi 
ar  y  ddaear,  fel  na  byddai  gan  Jehofa  bobl  y  gelwid  ei  enw 
Ef  amynt  yn  y  byd  mwy.  Yr  oedd  y  meddwl  fod  y  Duw 
mawr  yn  myned  i  adael  y  ddaear,  rhoddi  gwaith  ei  ras 
heibio,  cau  swyddfa  ei  drugaredd  (y  deml),  a  gadael  ei  bobl 
a'r  byd  iddynt  eu  hunain,  gyda'u  heilunod  a'u  llygredig- 


Gwaith  Duw.  311 


aethau,  yn  peri  iddo  ofni  a  chrynu,  fel  y  daeth  "pydredd  i'w 
esgym,"  medd  ef.  Gwelai  fod  crefydd  wedi  myned  yn  ddi- 
rywedig  ac  isel  iawn  yn  mysg  ei  bobl,  tra  yr  oeddynt,  hyd 
hyny,  yn  mwynhau  pob  rhyddid  a  rhagorfreintiau  crefyddol 
yn  eu  gwlad  eu  hun,  lle  yr  oedd  ganddynt  eu  teml,  a'u 
hallor,  a'u  hoffeiriaid,  a  chyfraith  yr  Arglwydd  yn  eu  dwy- 
law,  a  phroffwydi  Duw  i'w  dysgu  a'u  rhybuddio;  ond  er  yr 
hoU  ragorfreintiau  hyn,  yr  oedd  holl  gyfansoddiad  moesol 
y  wladwriaeth  wedi  myned  yn  bwdr  dnvyddo;  ychydig  o 
ffyddloniaid  oedd  i'w  cael  yn  y  tir,  a  rheini  wedi  myned  yn 
nychlyd  a  gwywedig  yn  eu  heneidiau.  Yr  olwg  yna  ar 
bethau  a  barai  i'r  proffwyd  ofni,  mai  y  canlyniad  o'r  caeth- 
gludiad  i  Babilon  fyddai  marwolaeth  gwaith  Duw — darfod- 
edigaeth  derfynol  ar  wir  grefydd. 

II.  Ei  weddi.  "O  Arglwydd,  bywha  dy  waith,"  &c. 
Cynwysa  y  weddi  ddau  ddeisyfiad;  un  penodol,  '•'^  Bynoìia  dy 
waith;''  ac  un  anmhenodol,  '^'^ Pàr  wybod  yn  nghanol  y 
blynyddoedd." 

^'Bywha  dy  waith,"  neu  cadw  dy  waiih  yn  fyw  yn  ystod 
blynyddoedd  meithion  caethiwed  dy  bobl  yn  Babilon.  Y 
mae  yn  wan  eisoes,  ac  fel  yn  barod  i  farw.  Y  mae  diryw- 
iadau  a  llygredigaethau  dy  bobl,  tra  y  maent  gartref,  yn 
nghanol  eu  manteision,  yn  mron  wedi  ei  ladd  ef ;  beth  a 
ddaw  o  hono  yn  Babilon,  wedi  iddynt  golli  y  rhagorfreintiau 
hyny,  ac  yn  nghanol  gelyiiion  dy  enw  mawr?  eilunod  ac 
eilunaddolwyr,  a  phob  llygredigaeth  ac  halogrwydd  fel 
afonydd  yn  ysgubo  ymaith  o'u  blaen  bob  daioni  a  rhinwedd ; 
O  Arglwydd,  cadw  dy  waith  yn  fyw;  cadw  ef  yn  fyw,  onide 
fe  fydd  marw  yn  fuan  iawn ;  cadw  ef  yn  fyw,  y  mae  gelyn- 
ion  cryfion  lawer  yn  awyddus  i'w  ladd;  cadw  ef  yn  fyw, 
nid  oes  neb  arall  a  all  wneyd  hyn;  cadw  ef  yn  fyw,  dy 
waith  di  ydyw;  Tydi  a  roddaist  fodoliaeth  iddo  a  bywyd 
ynddo  ar  y  cyntaf,  a  Thydi  yn  unig  a  all  ddiogelu  a  phar- 


Sia  Koheleth. 

hau  y  bywyd  hwn  rhag  marw  a  darfod  am  dano.  Cadw  dy 
waith  yn  fyw,  y  mae  gogoniant  dy  enw  mawr  yn  glymedig 
wrth  ei  fywyd  ef.  O !  na  âd  iddo  farw  yn  Babilon,  na  chaed 
addolwyr  Bel  a  Nebo  orfoleddu  ar  ei  fedd  ef  yno. 

Eto;  '■^Pâr  wybod"  ar  ol  hwn  y  mae  fy  mryd  ar  fyned  o 
hyn  allan,  gyda  chrybwyll  wrth  gychwyn,  nad  oes  odid 
weddi  yn  yr  ysgrythyr  a  gafodd  gynifer  o  atebion  hynod 
iddi  â'r  weddi  hon,  fel  y  gwelir  yn  yr  hanes  am  "j  blynydd- 
oedd"  hyny  yn  Babilon,  a  gawn  yn  llyfr  Daniel.  Ac  hefyd, 
nad  oes  un  weddi  mwy  priodol  i  eglwys  Dduw  i'w  thaer 
weddîo  yn  y  blynyddoedd  hyn  na  hi,  ^^Bywha  dy  waith  " — 
"/(íîr  uybod."  Y  mae'r  nefoedd  yn  ei  hadnabod  yn  dda,  ac 
yn  barod  ac  awyddus  i'w  gwrando  a'i  hateb  eto,  pan  gyf- 
Iwynir  hi  yn  yr  yspryd  a'r  teimlad  yr  oedd  Habacuc  yn  ei 
gweddío.  Dyna  ferch  Seion  yn  Babilon,  yn  eistedd  yn  y 
llwch,  a  phridd  ar  ei  phen,  a'i  chalon  yn  drom,  a'i  huchen. 
eidiau  yn  aml;  a  merch  Babilon  yn  ei  gwaradwyddo,  gan 
ddywedyd  wrthi  bob  dydd,  "Pa  le  y  mae  dy  Dduw?  Dy 
Dduw  yr  ymffrostid  gymaint  ynddo  bob  amser,  fel  un  uwch- 
law  ac  yn  rhagori  ar  bob  duw  arall?  Ti  a  weli  yn  awr  fod 
Bel  a  Nebo,  ein  duwiau  ni,  wedi.  ei  orchfygu,  anrheithio  ei 
ddinas,  llosgi  ei  deml  Ef,  a'th  roddi  dithau  yn  ein  dwylaw 
ni."  A  merch  Seion  yn  galaru  yn  y  llwch,  gan  ddy- 
wedyd,  "Yr  Arglwydd  a'm  gwrthododd,  a'm  Harglwydd 
a'm  hanghofiodd,  cuddiwyd  fy  ffordd  oddiwrth  yr  Ar- 
glwydd,  a'm  barn  a  aeth  heibio  i'm  Duw."  Y  mae  yn 
amser  erbyn  hyn  i  ateb  gweddi  y  testyn,  a  pheri  gwybod 
rhywbeth  i  ferch  Seion,  ac  i  ferch  Babilon  hefyd,  nad  ydynt 
yn  ei  wybod  yn  awr;  a  pha  fodd  y  gwneir  hyny?  Tua 
phen  dwy  flynedd  wedi  llosgiad  Jerusalem  a'r  deml,  a 
chaethgludiad  Juda  i  Babilon,  pan  oedd  y  Babilon  hono  yn 
prysur  ymddyrchafu  i  uwchder  ei  mawredd  a'i  hawdurdod  ei 
balchder,  a'i  thrawsder,  a'i  thraha,  daeth  yr  adeg  gyntaf  i 


Gwaith  Duw,  313 


"beri  gwybod"  iddi  rywbeth  na  wyddai  hi  mo  hono  cyn 
hyny.  A'r  modd  y  gwneir  hyny  fydd  peri  i  freuddwyd 
rhyfedd  godi  yn  mhen  y  brenin  Nebuchodonosor  rjw  noson, 
a'i  gymeryd  ymaith  o'i  ben  cyn  y  bore,  fel  nad  oedd  dim  o 
hono  ar  gael  ond  yr  argraff  ddofn  a  adawsai  ar  feddwl  y 
brenin,  yr  hyn  a'i  gwnelai  yn  flin  ac  anesmwyth  iawn  am 
gaffaeliad  y  breuddwyd  a'i  ddeongliad;  nid  oedd  dim  arall 
allesid  ei  gynyg  iddo  a  wnai  y  tro  iddo  ef;  na,  y  breuddwyd 
a'i  ddeongliad  a  fynai  ef.  Galwodd  ato  hoU  ddoethion 
Babilon  a  Chaldea,  yn  ddewiniaid,  swynwyr,  brudwyr,  a 
hudolion,  yn  dyrfa  fawr.  Gwaith  y  rhai,  yn  ol  eu  proffes, 
oedd  datod  cylymau  tynion,  dwyn  pethau  cuddiedig  allan  i 
oleuni,  ac  egluro  dirgeledigaethau  dyfnion  a  dyrus.  Dyma'r 
dydd  mwyaf  difrifol  a  welsai  y  gwỳr  hyny  yn  eu  hoes;  cânt 
hwythau  hefyd  wybod  rhywbeth  yn  awr  nas  gwyddent  cyn 
hyn.  Dyma'r  adeg  i  gyfarch  Nebuchodonosor  a'i  Fabilon 
fawr,  yn  ngeiriau  Esaia,  gan  ddywedyd,  "Saf  yn  awr 
gyda'th  swynion,  a  chydag  amlder  dy  hudoliaethau  yn  y 
rhai  yr  ymflinaist  o'th  ieuenctyd;  i  edr}ch  a  elH  wneuthur 
lles,  i  edrych  a  fyddi  grymus.  Safed  yn  awr  astronomydd- 
ion  y  nefoedd,  y  rhai  a  dremiant  ar  y  sêr,  y  rhai  a  hyspys- 
ant  am  y  misoedd,  ac  achubant  di  oddiwrth  y  pethau  a 
ddeuant  amat.  Wele,  hwy  a  fyddant  fel  sofl;  y  tân  a'u 
Uysg  hwynt;  ni  waredant  eu  heinioes  o  feddiant  y  fflam:  ni 
bydd  marworyn  i  ymdwymno,  na  thân  i  eistedd  ar  ei  gyfer." 
(Es.  xlvii.  12-14.)  It^.  dyma'r  adeg  i  ddiddymu  arwyddion 
y  rhai  celwyddog,  i  ynfydu  dewiniaid,  i  droi  y  doethion  yn 
eu  hol,  ac  i  wneuthur  eu  gwybodaeth  yn  ynfyd."  (Pen. 
xliv.  18.)  Dywedodd  y  brenin  wrth  ei  ddoethion  "Breu- 
ddwydiais  freuddwyd,  a  thrallodwyd  {y  yspryd  am  wybod  y 
breuddwyd."  (Dan.  ii.  3.)  Darllenwch  yr  hanes,  a  chewch 
weled  fel  y  tröwyd  y  doethion  yn  eu  hol,  ac  ynfydwyd  y 
dewiniaid.       Gorfu  iddynt   gyfaddef    na   allent   fynegi   ei 


314  Koheleth. 

freuddwyd  a  gollasai  i'r  brenin,  ond  y  dangosent  ei  ddeongliad 
os  mynegai  efe  ei  freuddwyd  iddynt.  Digiodd  a  chreulon- 
odd  y  brenin  yn  ddirfawr  wrth  hyny,  "Oni  fynegwch  y 
breuddwyd  i  mi  a'i  ddeongüad,  gwneir  chwi  yn  ddrylliau, 
a'ch  tai  yn  domenau,"  &c.  Dyna  y  gyfraith,  a  gorchymyn 
i'r  pen  distain  ei  chario  allan  i'r  llythyren.  Lle  yr  oedd  gair 
y  brenin,  yr  oedd  gallu  i  gyflawni  y  gair,  nid  oedd  gwiw  i 
neb  ddadleu  nac  eiriol  o'u  plaid,  hyd  nes  y  daeth  Daniel  yn 
mlaen,  ac  yr  addewai  fynegi  ei  freuddwyd  a'i  ddeongliad  i'r 
brenin.  Ni  welwyd  gwrandawr  mwy  astud  erioed  na  Nebu- 
chodonosor  tra  yr  oedd  Daniel  yn  dadguddio  ei  freuddwyd 
a'i  ddeongliad  iddo;  ymnewidiai  gwedd  ei  wyneb,  gan  wrido 
a  gwelwi  bob  yn  ail,  fel  y  gwelai  ei  freuddwyd  megis  yn 
codi  yn  fyw  o'i  flaen,  fel  yr  oedd  Daniel  yn  ei  adrodd 
iddo,  ac  yn  dangos  ei  ddeonghad;  a  breuddwyd  am  byth 
oedd  y  breuddwyd  hwnw  am  y  ddehv  fawr,  fel  y  dywed 
Daniel  am  dano,  "  Hysbysodd  y  Duw  mawr  i'r  brenin  beth 
a  fydd  wedi  hyn ;  felly  y  breuddwyd  sydd  wir,  a'i  ddeóngliad 
yn  ff"yddlawn."  (Dan.  ii.  45.)  Ond  beth  eto?  dyma'r  effaith ! 
"  Yna  y  syrthiodd  Nebuchodonosor  y  brenin  ar  ei  wyneb,  ac 
a  addolodd  Ddaniel:  gorchymynodd  hefyd  am  offrymu 
iddo  off"rwm  ac  arogldarth.  (O  druan !)  Atebodd  y  brenin 
a  dywedodd  wrth  Ddaniel,  Mewn  gwirionedd  y gwn:"  dyna 
hi,  hên  weddi  Habacuc  yn  cael  ei  hateb  a'i  chyflawni, 
" /*Jr  7/yẁí/,"  meddai  gweddi  y  proffwyd;  "  Mewn  gwirion- 
edd  y gwn"  medd  y  Pagan  frenin,  " y  gwn  mai  eich  Duw 
chwi  yw  Duw  y  duwiau,  ac  Arglwydd  y  breninoedd,  a 
dadguddydd  dirgeledigaethau,  o  herwydd  medru  o  honot 
ddadguddio  y  dirgelwch  hwn."  (Dan.  ii.  45,  46.)  Dyna 
beri  gwybod  i  bwrpas,  peri  gwybod  i  gaethion  Seion,  oedd- 
ynt  megis  yn  mro  tywyllwch  a  chysgod  angeu  yn  nhir  y 
gelyn,  nad  oedd  eu  Duw  ddim  wedi  eu  lhvyr  adael  a'u 
hanghofio.     Yr  oedd  hyn  megis  bywyd  o  farw  iddynt,  yn 


Gwaith  Duw,  315 


fywhad  i'w  ffydd  a'u  gobaith  yn  eu  Duw,  pan  oeddynt  ar 
lewygu  a  threngu  yn  eu  heneidiau ;  a  pheri  gwybod  i'r 
brenin  balch,  uchelfrydig,  a  ddygasai  Seion  i  gaethiwed, 
"  Mai  ei  Duw  hi  oedd  Duw  y  duwiau,  ac  Arglwydd  y 
breninoedd,"  nes  peri  iddo  syrthio  ar  ei  wyneb  ar  y  ddaear 
a  chyflFesu  hyny.  Dyna'r  editûm  cyntaf  yn  Babilon  o  gyf- 
lawniad  gweddi  ílabacuc  yn  y  testyn;  a  mawr  fu  y  darllen 
arno,  a'r  synu  uwch  ei  ben  yn  y  ddinas  hono,  tröwyd  galar 
caethion  Seion  yn  ganu,  a'u  tristwch  yn  orfoledd.  Lleyrch- 
odd  eu  Duw  arnynt,  a  by whaodd  ei  waith  ynddynt,  pan 
oeddynt  yn  rhodio  yn  y  fagddu,  fel  y  dywedent. 

Ond  nid  yn  hir  y  bu  Nebuchodonosor  a  Babilon  heb 
anghofio  y  cwbl  a  dychwelyd  i'w  hên  ffyrdd  a'u  harferion 
fel  o'r  blaen,  ac  ymfalchîo  ac  ymgaledu  yn  fwy  nac  erioed; 
ac  i  gaethion  Israel  hwythau  Iwfrhau  ac  ymollwng  yn  eu 
heneidiau  drachefn.  Vr  oedd  gweddi  Habacuc  eto  yn 
sibrwd  o  hyd  yn  nghlustiau  y  nefoedd,  "/"ár  wybod,  ỳàr 
wybod."  A'r  achlysur  nesaf  i  "beri  gwybod"  iddynt  oedd 
i'r  brenin  gymeryd  yn  ei  ben  i  wneyd  duw  newydd,  duw  o 
aur;  nid  rhyw  lo  bach  o  dduw,  fel  yr  un  a  wnaethai  Aaron, 
ac  a  wnaeth  Jeroboam,  mab  Nebat,  wedi  hyny,  ond  cawr 
anferth  o  dduw,  yn  driugain  cyfudd  ei  uchder,  a  chwe- 
chyfudd  o  lêd,  gan  daled  â  dêg  GoHath  yn  sefyll  y  naiU  ar 
ysgwydd  y  llall ;  ni  wnaethid  duw  tebyg  iddo  ar  y  ddaear 
erioed  o'r  blaen.  Penodid  diwrnod  arbenig  yn  ddydd  gwyl 
cysegriad  y  duw  mawr  newydd  hwn,  a  gwysid  tywysogion  a 
phendefigion  o  hoU  daleithiau  ymerodraeth  Babilon,  pell  ac 
agos;  Yna  y  tywysogion,  y  dugiaid,  a  phendefigion,  rhag- 
lawiaid,  y  trysorwyr,  y  cyfreithwyr,  y  trethwyr,  a  holl  ly wodr- 
aethwyr  y  taleithiau  a  ymgasglasant  yn  nghyd  wrth  gysegru 
y  ddelw  a  gyfodasai  Nebuchodonosor.  Vna  darllenid 
ỳrogramme  gwasanaeth  y  dydd  yn  nghlywedigaeth  y  d}  rfa 
ddirfawr  o  addolwyr  urddasol  o  wahanol  genhedloedd  ac 


3i6  Kûheleth. 

ieithoedd  a  safai  ar  wastadedd  Dura,  a  dyna  ydoedd,  **  Pan 
glywoch  sẃn  y  comet,  y  chwibanogl,  y  delyn,  y  dulsimer, 
y  psaltring,  y  sy'mphon,  a  phob  rhyw  gerdd,  y  syrthiwch  ac 
yr  addolwch  y  ddelw  aur  a  gyfododd  Nebuchodonosor  y 
brenin.  A'r  hwn  ni  syrthio  ac  ni  addolo,  yr  awr  hono  a 
fwrir  i  ganol  ffwm  o  dân  poeth."  (Dan.  iii.  3,  6.)  Dyna  y 
gerddoriaeth  yn  tori  allan,  a'r  dyrfa  fawr  lonaid  gwastadedd 
Dura  yn  gelanedd  ar  ei  hwyneb  yn  addoli  wrth  draed  y  duw 
newydd.  Yr  oedd  yno  rai  yn  y  dyrfa,  fel  y  mae  i'w  cael  yn 
mhob  tyrfa,  oeddynt  yn  awyddus  iawn  am  weled  rhyw  rai 
yn  sefyll  ar  eu  traed,  pan  oedd  y  dyrfa  ar  ei  hwyneb  ar  lawr 
yn  addoli,  fel  y  gallent  redeg  i  achwyn  arnynt  wrth  y 
brenin;  codai  y  rhai  hyny  wrth  eu  penelinoedd,  ac  edrych- 
ent  yn  awyddus  a  oedd  neb  ar  eu  traed,  ac  er  eu  llawenydd, 
hwy  a  welent  dri  o  ŵyr  yn  sefyll  i  íyny  yn  sythion  yn 
nghanol  y  dyrfa,  a  chan  gynted  y  gallent  godi  ar  eu  traed, 
rhedasant  i  achwyn  wrth  y  brenin.  Yr  oedd  ef  o'r  neilldu, 
gallem  feddwl,  yn  derbyn  adroddion  a  ddygid  iddo  gan 
genadau  am  yr  amgylchiadau.  A  phwy  oedd  y  tri  a  safent 
felly  ar  eu  traed,  ond  Shadrach,  Mesach,  ac  Abednego,  o 
feibion  caethglud  Juda,  a  osodai  y  brenin  ar  oruchwyliaeth 
talaeth  Babilon,  y  rhai  a  ddylasent,  gan  hyny,  dybiai  ef, 
fod  y  rhai  blaenaf  o  bawb  i  syrthio  ac  addoli  ei  ddelw,  o 
herwydd  eu  bod  dan  fwyaf  o  rwymau  iddo  o  bawb.  Archai 
eu  dwyn  ger  ei  fron;  ac  wedi  cael  eu  bod  yn  euog,  ac  iddo 
eu  dwrdio  mewn  digter  llidiog,  addawodd  edrych  dros  y  tro 
hwnw,  os  ufuddhaent  y  tro  nesaf;  safai  y  tri  eto  ger  bron  y 
brenin  yn  anhyblyg,  fel  y  safasent  ger  bron  ei  ddelw  aur. 
Gorchymynodd  boethi  y  ffwrn  yn  saith  poethach  nac  yr 
arferid,  a'u  rhwymo  hwythau  yn  eu  peisiau  a'u  llodrau  fel  yr 
oeddynt,  a'u  bwrw  i  ganol  yr  eirias  ofnadwy,  i'w  Ilosgi  yn 
boeth  offrwm  i'r  ddelw  aur  a  gyfodasai.  "A  pha  Dduw  yw 
efe  a'ch  gwared  chwi  o'm  dwylaw  i,'*"   Shadrach,  Mesach,  ac 


I 


i 


Öwaith  Duw.  JíÌ 


Abednego  a  atebasant  ac  a  ddyweŵasant  wrth  y  brenin 
Nebuchodonosor,  "  Nid  ydym  ni  yn  gofalu  am  ateb  i  ti  yn 
y  peth  hyn,  Wele,  y  mae  ein  Duw  ni,  yr  hwn  yr  ydym  ni 
yn  ei  addoli,  yn  abl  i'n  gwared  ni  allan  o'r  fiFwm  danllyd 
boeth;  ac  Efe  a'n  gwared  ni  o'th  law  di,  O  frenin.  Ac 
onide,  bydded  hysbys  i  ti,  frenin,  na  addolwn  dy  dduwiau, 
ac  nad  ymgrymwn  i'th  ddelw  aur  a  gyfodaist."  (Adn.  16-18.) 
Yr  oedd  hyn  yn  annioddefol  i  ŵr  fel  efe ;  cochai  ei  wedd 
gan  lidiowgnrydd  wrth  weled  y  tri  Uanc  yn  sefyll  yn  ddi- 
gyfifro  o'i  flaen,  fel  yn  herio  ei  waethaf  ef  a  Bel  a  Nebo,  a'i 
ddelw  aur ;  gorchymynodd  i  w^t  cryfion  yn  ei  lu  eu  rhwymo 
a'u  bwrw  i'r  fiFwrn,  ac  yntau  yn  edrych  amynt,  a  chynddar- 
edd  ei  lid  yn  llosgi  o'i  fewn  yn  fwy  angerddol  na  thân  y 
fiFwrn.  Ond,  wele !  y  mae  y  tri  yn  codi  ar  eu  traed,  ac  yn 
rhodio  yn  hamddenol  yn  nghanol  yr  eirias,  a  rhywun  arall 
gyda  hwynt,  a'r  "Angel  a  welsai  Moses  yn  y  berth,  yn  llosgi 
gan  dân  yn  Horeb,  a'r  berth  heb  ei  difa  "  oedd  hwnw.  Yna 
synodd  ar  Nebuchodonosor  y  brenin,  ac  y  cyfododd 
ar  frys,  atebodd  hefyd,  a  dywedodd  wrth  ei  gynghoriaid, 
"Onid  tri  o  wŷr  a  fwriasom  ni  i  ganol  y  tân  yn  rhwym? 
Gwir  yw,  O  frenin,  atebent.  Atebodd  a  dywedodd 
yntau,  Wele,  fi  yn  gweled  pedwar  gwŷr  rhyddion  yn 
rhodio  yn  nghanol  y  tân,  a  duU  y  pedwerydd  sydd  yn 
debyg  i  Fab  Duw!"  (Dan.  iii.  24,  25.)  Wedi  hyny,  y 
mae  yn  nesau  at  enau  y  fifwrn,  ac  yn  galw  arnynt,  "O,  Shad- 
rach,  Mesach,  ac  Abednego,  gwasanaethwyr  y  Duw  Gor- 
uchaf,  deuwch  allan,  a  deuwch  yma."  (Dan.  iii.  26.)  Ac 
wedi  eu  dyfod  allan,  dyna  Ue  yr  oedd  y  tywysogion,  dugaid, 
a  phendefigion,  a  chynghoriaid  y  brenin,  yn  eu  chwilio  ac 
yn  eu  sawrio,  "  ac  ni  finiasai  y  tân  ar  eu  cyrfif,  ac  ni  ddeif- 
iasai  flewyn  o'u  pen,  ni  newidiasai  eu  peisiau  chwaith,  ac  nid 
aethai  sawyr  y  tân  arnynt."  (Dan.  iii.  27.)  Atebodd  Ne- 
buchodonosor,  a  dywedodd,  ond  pa  beth  a  ddywedodd  ef 


5î8  kohekth. 

yn  awr?  Efe  a  ddywêdodd  fel  hyn,  "Bendigedig  yw  Duw 
I  Shadrach,  Mesach,  ac  Abednego,  yr  hwn  a  anfonodd  ei 
angel,  ac  a  waredodd  ei  weision  a  ymddiriedasant  ynddo, 
ac  a  dorsant  orchymyn  y  brenin,  ac  a  roddasant  eu  cyrfF 
rhag  gwasanaethu  nac  ymgrymu  y  honynt  i  un  duw  ond 
eu  Duw  eu  hun."  (Dan.  iii.  28.)  Da  iawn;  dyna  "  Beri 
g7ciybod"  eto;  a  dyna  ddrysu  g\Vyl  cysegriad  y  ddelw  fawr, 
a'i  handwyo  hi,  fel  na  bu  sôn  am  dani  byth  ar  ol  y 
diwrnod  hwnw.  Gadawyd  hi  iddi  ei  hun  ar  wastad- 
edd  Dura,  a  throes  ei  holl  addolwyr  a'r  brenin  ei  hun 
ymaith  oddiwrthi  hi  dan  ryfeddu  a  mawrhau  Duw  Shadrach, 
Mesach,  ac  Abednego,  "  Nid  oes  Duw  arall  a  ddichon 
waredu  fel  hyn,"  meddai  y  brenin ;  nid  oedd  sôn  am  neb 
arall.yn  Babilon,  o'r  Uŷs  i'r  bwthyn,  ond  am  Dduw  Shad- 
rach,  Mesach,  ac  Abednego;  a  dyna  oedd  holl  ymddy- 
ddanion  y  tywysogion,  y  dugiaid,  a'r  pendefigion  o'r  tal- 
eithiau  pellenig  ar  y  fîyrdd  wrth  ddychwelyd  o'r  ẃyl,  ac  â'u 
cyfeillion  ar  ol  dychwelyd  yn  eu  hol.  Sefydlwyd  cymdeithas 
genadol  ar  wastadedd  Dura  y  diwrnod  hwnw,  ac  anfonwyd 
cenadau  i  bregethu  i  luaws  o  genhedloedd  eilunaddolgar  y 
ddaear,  nid  i  bregethu  y  ddelw  fawr  a  gyfodasai  Nebuchod- 
onosor,  ni  soniodd  neb  air  am  hono  byth,  ond  i  bregethu 
mawredd  Duw  Shadrach,  Mesach,  ac  Abednego,  fel  y 
gwnaed  ei  enw  mawr  Ef,  a'i  law  gadarn,  yn  hysbys  i  gen- 
hedloedd  na  chlywsent  am  dano  o'r  blaen.  Dyna  ^^ Beri 
gwybod"  dyna  ^'■fywhau  y  gwaith,"  adgyfnerthu  ffydd  a 
gobaith  yn  eneidiau  ffyddloniaid  y  gaethglud.  Nid  am 
ddim  yr  anfonwyd  meibion  Seion  i  Babilon,  heblaw  y  lles 
ysprydol  a  gawsant  hwy  eu  hunain,  nid  oes  neb  a  ẃyr  faint 
o  les  a  gafodd  y  Babilonaid,  a  llawer  o  fysg  cenhedloedd 
ereill  hefyd  oddiwrtho;  ac  y  mae  lle  i  obeithio  ddarfod  i 
Nebuchodonosor  ei  hun  gael  Iles  tragwyddol  oddiwrtho. 
Dyna'r  ail  cdition  o  weddi  y  testyn  yn  Babilon. 


Gwaith  buw.  ^\<^ 


Ond  yn  mhen  deng  mlynedd  drachefh,  yr  oedd  Nebu- 
chodonosor  a'r  Babiloniaid  wedi  gollwng  y  cwbl  dros  gôf, 
i  raddau  helaeth.  Yn  ystod  y  blynyddau  hyny  tyfodd 
Babilon  i  uchder  eithaf  ei  mawredd  a'i  gogoniant;  a  Nebu- 
chodonosor  yntau  i  uchder  eithaf  ei  falchder;  ac  ym- 
ddangosai  cyflwr  Seion  yno  mor  dywyll  a  thrallodus  arno 
ag  erioed.  Rhaid  ^^Peri  g^aybod"  unwaith  eto.  Rhaid  i 
Nebuchodonoi-^r  freuddwydio  eto,  a  chofio  ei  freuddwyd  y 
tro  hwn.  Sicrhâi  y  doethion  a'r  dewiniaid  pe  mynegasai 
efe  ei  freuddw  yd  cyntaf  iddynt,  y  dangosent  hwythau  ei 
ddeongliad  iddo  ef  Yn  lle  galw  am  Daniel  galwodd  am 
y  dewiniaid,  fel  y  cai  weled  beth  a  allent  wríeyd,  yr  oedd  yn 
bur  amheus  o  honynt ;  ac  erbyn  i'r  brenin  adrodd  iddynt 
ei  freuddiwyd,  nid  oedd  un  o  honynt  a  allai  ateb  gair,  dim 
ond  ysgwyd  eu  penau  ar  eu  gilydd.  Gyrwyd  hwynt  o 
ẃydd  y  brenin  dan  eu  gwarth,  a  gelwid  Çaniel  i  mewn.  \ 
Dangosodd  ddeonghad  ei  freuddwyd  hwnw  hefyd  i'r  brenin ; 
a  chan  fod  rhan  bwysig  o'r  breuddwyd  hwnw  yn  dal  per- 
ihynas  arbenig  â'r  breuddwydiwr  ei  hun,  cafodd  Daniel 
fantais  oddi  wrtho  i  draddodi  pregeth  ddifrifol  iddo  ar  gyf- 
iawnder  a  barn ;  fel  y  gwnaeth  Paul  ar  ol  hyny  o  flaen 
Ffeli.x  y  rhaglaw,  dywedai  fod  y  breuddwyd  yn  dangos  os 
na  byddai  i'r  brenin  "  dori  ymaith  ei  bechodau  trwy  gj'fiawn- 
der,"  y  gyrid  ef  oddiwrth  ddynion  i  bori  gwellt  fel  eidionau, 
hyd  oni  chyfnewidid  saith  amser  arno;"  hyny  yw,  mewn 
geiriau  ereill,  yr  anfonid  ef  i  Rydychain  am  .saith  mlynedd 
i  fyw  ar  ymborth  bustych,  a  bustych  fyddent  ei  athrawon ; 
a  meddai  Daniel,  "  Hyd  oni  wyỳech"  ^^Pár  wybod"  eto, 
"  Hyd  oni  wyjx;ch  mai  y  Goruchaf  sydd  yn  llywodraethu 
yn  mhreniniaeth  dynion,  ac  yn  ei  rhoddi  i'r  neb  a  fyno." 
(Dan.  iv.  25.)  A  thrachefn,  "  D)'  freniniaeth  fydd  sicr  i  ti, 
wedi  i  ti  wybod  (pâr  wybod),  mai  y  nefoedd  sydd  yn  llyw- 
odraethu."    (Adn.  26.)    Yn  mhen  deuddeng  mis  wedi  hyny 


Ìàè  koheleéh. 

"daeth  hyn  oll  ar  Nebuchodonosor,  y  brenin"  (adn.  28); 
ond  a  ddysgodd  efe  y  wers  i  wybod  y  gwirionedd  mai  y 
nefoedd  sydd  yn  llywodraethu?  Do,  gwrandewch  arno  yn 
ei  hadrodd  wedi  iddo  ddychwelyd  adref  o  Rydychain.  Fel 
hyn  y  llefara,  "Ac  yn  niwedd  y  dyddiau,  myfi,  Nebuchod- 
onosor,  a  ddyrchefais  fy  llygaid  tua'r  nefoedd,  a'm  gwybod- 
aeth  a  ddychwelodd  ataf,  a  bendithiais  y  Goruchaf;  a 
molienais  a  gogoneddais  yr  Hwn  sydd  yn  byw  byth,  am 
fod  ei  lywodraeth  Ef  yn  llywodraeth  dragwyddol,  a'i  frenin- 
iaeth  hyd  genhedlaeth  a  chenhedlaeth.  A  hoU  drigolion  y 
ddaear  a  gyfrifir  megis  yn  ddiddim ;  ac  yn  ol  ei  ewyllys  ei 
hun  y  mae  yn  gwneuthur  â  llu  y  nefoedd,  ac  â  thrigolion  y 
ddaear,  ac  nid  oes  a  atalio  ei  law,  neu  a  ddywed  wrtho, 
Beth  yr  wyt  yn  ei  wneuthur?  Yn  yr  amser  hwnw  y  dychwel- 
odd  fy  synwyr  ataf  fi,  a  daethum  i  ogoniant  fy  mreniniaeth, 
fy  harddwch  a'm  hoewder  a  ddychwelodd  ataf  fi,  a'm 
cynghoriaid  a'm  tywysogion  a'm  ceisiasant,  felly  y'm  sicr- 
hawyd  yn  íy  nheyrnas,  a  chwanegwyd  i  mi  fawredd  rhagorol. 
Yr  awr  hon,  myfi,  Nebuchodonosor,  ydwyf  yn  molianu,  ac 
yn  mawrygu,  ac  yn  gogoneddu  Brenin  y  nefoedd,  yr  hwn  y 
mae  ei  hoU  weithredoedd  yn  wirionedd,  a'i  Iwybrau  yn  farn, 
ac  a  ddichon  ddarostwng  y  rhai  a  rodiant  mewn  balchder." 
(Adn.  34-37.) 

Ardderchog !  ni  allasai  Esaia  ei  hun  lefaru  dim  yn  well ! 
Dyna  "beri  gwybod"  i  bwrpas  iawn,  Daeth  Nebuchod- 
onosor  adref  o'i  Rydychain  yn  fil  gwell  ysgolhaig  na  Ilawer- 
oedd  a  dynwyd  trwy  ein  Rhydychain  ni ;  y  doethion  dysg- 
edig  hyny  sydd  yn  y  dyddiau  hyn  yn  gwadu  hanfodaeth  a 
llywodraeth  y  Brenin  mawr. 

Dyma  lle  terfyna  hanes  y  dyn  rhyfedd  hwn  yn  yr  ys- 
grythyr.  Os  daliodd  ar  ei  gôf,  ac  yn  ei  galon,  y  wers  a 
ddysgodd  ac  a  adroddodd  efe  mor  rhagorol,  fel  y  gobeith- 
iwn  ddarfod  iddo  wneyd  o  hyny  allan,  y  mae  Nebuchod- 


Gumth  Duu:  yLÌ. 

onosor  yn  mawrygu  ac  yn  molianu  Duw  yn  y  nefoedd 
heddyw.     Dyna  y  tr>dydd  argraffiad. 

Ar  fachludiad  haul  bywyd  Nebuchodonosor,  machludodd 
dydd  mawredd  a  gogoniant  Babilon   fawr   hefyd.      Aeth 
pum  mlynedd-ar-hugain  heibio  eto  heb  i  ddim  neiUduol  i 
"beri  gwybod"  ddigwydd;  yr  oedd  hi  yn  prysur  gyflawni 
mesur  ei  hanwiredd,  a  llenwi  cwpan  ei  gofwy  yn  y  tyraor 
hwnw,  a  Jerusalem  hithau  bellach   yn  sugno    "gwaddod 
y  cwpan  erchyll  a  dderbyniasai  o  law  yr  Arglwydd."     (Es. 
li.  17.)     Y  mae  ei  gwaredwr  eneiniedig  (Cyrus),  yr  hwn  a 
alwesid  wrth  ei  enw  ddau  can  mlynedd  cyn  ei  eni,  wedi 
dyfod  allan  a  gwarchae  ar  Babilon.      Y  mae  hithau,  a'i 
brenin,   a'i  thywysogion  wedi  ynfydu  yn  eu  rhusedd  a'u 
hanystyriaeth,  yn  gwledda  ac  yn  gloddesta,  gan  ymddiried 
yn  nghademid  ei  muriau,  ar  pyrth  prês,  a'r  dorau  haiarn, 
a'i  hafon  fawr,  pan  y  mae  ei  gelyn  wedi  troi  dyfroedd  ei 
hafon  oddiwrthi  yn  ddiarwybod  iddi,  tra  yr  oedd  hi  yn  canu 
ac  yn  dawnsio,  yn  "yfed  gwin,  ac  yn  molianu  y  duwiau  o 
aur  ac  o  arian,  o  brês,  o  haiam,  o  goed,  ac  o  faen."     (Dan. 
V.  4.)     Yn  y  wledd  hono  y  Uanwodd  hi  gwpan  ei  hanwir- 
edd  hyd  ei  hymylon,  pan  alwodd  Belsassar,  ac  y  dygwyd 
llestri  teml  Duw,  fel  yr  yfai  y  brenin  a'i  dywysogion,  ei 
wragedd  a'i  ordderchadon  o  honynt.     Yr  oedd  llef  gweddi 
y   testyn,    '■^Pár  wybod"    yn  swnio  yn   uwch    yn    y   nef- 
oedd    yn   awr   nac   erioed,  a  dyna   y  dam  llaw  rhyfedd 
hwnw  yn  ysgrifenu  rhywbeth  ar  galchiad  y  pared  ar  gyfer 
y   canwyllbren,   i   beri   gwybod   rhywbeth   ofnadwy    iawn. 
"Tröwyd  doethion    Babilon   yn  eu  hol,  ac   ynfydwyd  eu 
dewiniaid"  unwaith  eto;  me^hasant  ddarllen  yr  ysgrifen  ar 
galchiad  y  pared,  fel  y  methasent  o'r  blaen  ddadguddio  a 
deongli  breuddwydion  Nebuchodonosor.     Cyrchwyd  Daniel 
i'r  llŷs  eto,  yr  hwn  a  ddarllenodd  yr  y*grifen  ar  y  pared,  ac 
a  ddangosodd  ei  hystyr.     "  Ar  noson  hono  y  Uaddwyd  Bel* 

31 


$9i  ÍÜoheteth. 

sassar,  brenin  y  Caldeaid.  A  Darîus  y  Mediad  a  gymer- 
odd  y  freniniaeth,  ac  efe  yn  ddwy  flwydd  a  thri  ugain  oed." 
(Dan.  V.  30,  31.)  Dyna  Babilon  fawr  wedi  syrthio  na 
chyfodai  hi  byth  wedi  hyn.  Beth  oedd  raid  fod  y  Uawen- 
ydd  dwfn,  ond  distaw,  a  brofai  caethion  Seion  ar  yr  ach- 
Iysur  hwnw,  wedi  i'w  Duw  "beri  gwybod" — peri  adnabod 
ei  fawredd  a'i  ogoniant  yn  achos  Ilestri  ei  deml,  a  gwisgo 
duwiau,  a  doethion,  a  dewiniaid  Babilon  â  gwarth  ac  â 
gwaradwydd?  felly  yn  nghwymp  a  marwolaeth  Babilon, 
cafodd  gwaith  Duw  yn  eneidiau  ei  bobl  ei  fywhau  a'i  gadam- 
hau  yn  fawr  unwaith  drachefn;  a  dyna  y  pedwerydd  ar- 
graffiad  o'r  weddi  yn  y  testyn. 

Unwaith  eto.  Tua  blwyddyn  wedi  y  pethau  hyn,  pan 
oedd  Darîus  y  Mediad  wedi  dyrchafu  Daniel,  drwy  ei  osod 
yn  brif  weinidog  ei  Iywodraeth,  ac  yn  benaeth  ei  dywysog- 
ion,  yr  hyn  a  barai  iddynt  genfigenu  wrtho,  a  chynllwyn  am 
ei  fywyd ;  ond  methent  gael  un  achlysur  yn  ei  erbyn  ef, 
"o  ran  y  freniniaeth,  o  herwydd  fîyddlawn  oedd  efe,  fel  na 
chaed  ynddo  nac  amryfusedd  na  bai."  (Dan.  vi.  4.)  O 
herwydd  hyny,  aethant  at  y  brenin  diniwed  druan,  a  dywed- 
asant,  "  Holl  raglawiaid  y  deymas,  y  swyddogion,  y  tywys- 
ogion,  y  cynghoriaid,  a'r  dugiaid,  a  ymgynghorasant  am 
osod  deddf  freninol,  a  chadarnhau  gorchymyn,  fod  bwrw  i 
ffau  y  Ilewod  pwy  bynag  a  archai  arch  gan  un  Duw  na  dyn 
I  dros  ddeng  niwrnod-ar-hugain,  ond  genyt  ti,  O  frenin." 
y^  (Adn.  7.)  Collasent  eu  hymddiried  yn  y  tân,  wedi  i'r  meth- 
iant  yn  achos  Shadrach,  Mesach,  ac  Abednego,  a  gobeith- 
ient  nad  oedd  gan  Dduw  y  caethion  yr  un  awdurdod  ar  y 
llewod  ag  oedd  ganddo  ar  y  tân;  nad  oedd  Duw  y  ffwrn 
ddim  ýn  Dduw  y  ffau  hefyd.  Pasiwyd  a  seliwyd  y  ddeddf; 
troseddodd  Daniel.  Do,  a  mynodd  ei  elynion,  o  anfodd 
calon  y  brenin,  ei  fwrw  ef  i  ffau  y  llewod,  a  chau  arno ;  a'r 
boreu  dranoeth  daeth  y  brenin  yn  drist  iawn  at  y  ffau,  a 


Gíuaíth  Ùuw.  3»3 

galwai  mewn  llais  wylofus,  "Daniel,  gwasanaethwr  y  Duw 
byw,  a  all  dy  Dduw  di,  yr  Hwn  yr  wyt  yn  ei  wasanaethu 
yn  wastad,  dy  gadw  di  rhag  y  llewod?"  (Adn.  20.)  Atebai 
Daniel  mewn  llais  Uoniach,  "  O  frenin,  bydd  byw  byth.  Fy 
Nuw  a  anfonodd  ei  angel,  ac  a  gauodd  safnau  y  Uewod,  fel 
na  wnaethant  i  mi  niwed,"  &c.  (Adn.  23.)  Mawr  oedd 
llawenydd  y  brenin,  a  mawr  oedd  syndod  a  dychryn  brad- 
wyr  Daniel,  a  mawr  oedd  y  wledd  a  gafodd  y  Uewod  wrth 
eu  dryllio  a'u  bwyta  hwy,  pan  eu  bwriwyd  i'w  ffau  wrth 
orchymyn  y  brenin,  ar  ol  codi  Daniel  allan  o  honi  yn  iach 
a  dianaf.  Beth  wedi  hyn?  "  Yna  yr  ysgrifenodd  y  brenin 
Darîus  at  y  bobloedd,  at  y  cenhedloedd  a'r  ieithoedd  oll  y 
rhai  oedd  yn  trigo  yn  yr  holl  .ddaear,  Heddwch  a  amlhaer 
i  chwi.  Genyf  fì  y  gosodwyd  cyfiraith,  ar  fod  trwy  hoU 
lywodraeth  fy  nheymas,  i  bawb  grynu  ac  ofni  rhag  Duw 
Daniel:  o  her^^ydd  Efe  sydd  Dduw  byw,  ac  yn  parhau 
byth;  a'i  freniniaeth  Ef  yw  yr  hon  ni  ddifethir,  a"i  lywodr- 
aeth  fydd  hyd  y  diwedd.  Y  mae  yn  gwaredu  ac  yn  achub, 
ac  yn  g^'neuthur  arwyddion  a  rhyfeddodau  yn  y  nefoedd  ac 
ar  y  ddaear;  yr  Hwn  a  waredodd  Ddaniel  o  feddiant  y 
llewod."  (Adn.  25-27.)  Dyna  "<í(f«  ^í^í^í?^"  i'r  holl  bobl- 
oedd,  y  cenhedloedd,  a'r  ieithoedd,  trwy  yr  holl  fyd  adna- 
byddus.  Dadgan  mawredd  gogoniant  a  chlôd  Duw  Israel 
hyd  eithaf  y  ddaear.  Dyna  fywhau  y  gwaith  ar  derfyn 
olaf  "y  blynyddoedd" — ^blynyddoedd  y  caethiwed  yn  Babi- 
lon.  Yr  oedd  y  blynyddoedd  hyny  yn  un  o'r  cyfnodau 
hynotaf  erioed  yn  hanes  gwaith  ac  eglwys  Dduw  yn  y  byd, 
ac  yn  hanes  y  byd  hefyd,  ond,  rywfodd,  ni  chafodd  erioed 
hyd  yma  y  cyfryw  sylw  yn  Uenyddiaeth  yr  eglwys  a'r  byd 
ag  y  mae  yn  ei  deilyngu,  hyd  yr  wyf  fi  yn  gwybod. 

Dyna  y  pumed  argraffiad,  a'r  nesaf  fydd  yr  olaf.  Daeth 
y  deng  mlynedd  a  thriugain  i  ben,  ddwy  flynedd  wedi'r  am- 
gylchiadau  a  goffawyd.     Yn  y  fîwyddyn  gyntaf  o  deymas- 


^Jt,  koheleth. 

iad  C}Tus,  daeth  cyhoeddiad  rhydd-did  i  gaethion  Seion  i 
ddychwelyd  adref  i'w  gwlad  i  ail-adeiladu  eu  dinas  Jerusa- 
lem  a'r  deml,  ac  y  maent  yn  cychwyn  allan  yn  "doif 
gariadus"  o  gaethiwed  Babel  fawr,  wedi  meddwi  gan  lawen- 
ydd  a  gorfoledd,  fel  na  wyddent  ddim  pa  un  ai  cysgu  a 
breuddwydio  yr  oeddynt,  ynte  a  oedd  y  peth  yn  ffaith  eu 
bod  yn  rhyddion  ac  ar  y  ffordd  i  Seion  mewn  gwirionedd. 
Torasant  allan  i  ganu  ar  y  ffordd  hên  beniU  a  ragwnaethai 
Micha,  y  proffwyd,  ddau  can  mlynedd  cyn  hyny,  i  fod  yn 
barod  erbyn  y  deuai  yr  amgylchiad,  "  Pa  Dduw  fel  Tydi,  yn 
maddeu  anwiredd,"  &c.  Treiddiodd  sain  eu  canu  trwy  yr 
holl  ororau  oddi  amgylch.  Clywodd  a  gwelodd  y  cenhedl- 
oedd  o  aragylch,  synent  ac  pfnent,  a  dywedent,  "Yr  Ar- 
glwydd  a  wnaeth  bethau  mawrion  i'r  rhai  hyn."  "  Do," 
atebent  hwythau,  "Yr  Arglwydd  a  wnaeth  i  ni  bethau 
mawrion;  am  hyny  yr  ydym  yn  llawen."  Dyna  "beri 
gwybod  "  eto  iddynt  hwy,  ac  i'r  holl  genhedloedd  o'u  ham- 
gylch,  a'r  peri  gwybod  y  chweched  tro,  a'r  tro  olaf,  yn 
ngweinidogaeth  ryfedd  blynyddoedd  y  caethiwed  yn  Babilon. 
Nid  oeddwn,  wrth  ddechreu,  yn  amcanu  ymdroi  cyhyd  ar  y 
ffordd  gyda'r  amgylchiadau  yr  ymdriniwyd  â  hwy;  ond  un 
rhyfedd  yw  yr  Hên  Lyfr  unwaith  yr  eler  i'w  afael,  gwaith 
anhawdd  yw  ymryddhau  oddiwrtho  yn  fuan. 

Gweddi  berthynol  i  amgylchiadau  y  blynyddau  hyny — 
blynyddoedd  y  caethiwed  yn  Babilon,  yn  arbenig  felly — ^yw 
y  weddi  yn  y  testyn ;  ond  y  mae  hi  mor  gyfaddas  i'w  harfer 
yn  y  blynyddoedd  hyn  ag  oedd  hi  yn  y  blynyddoedd  hyny ; 
ac  y  mae  yr  Hwn  a'i  gwrandawodd  y  pryd  hwnw,  ac  a 
wnaeth  bethau  mor  fawrion  a  rhyfedd  mewn  atebiad  iddi 
yn  Babilon,  mor  bacod  i'w  gwrando  a'i  hateb  y  pr>'d  hwn. 
Pa  bryd  y  daw  eglwys  Dduw  i  ymaflyd  ynddi  o  ddifri^  fel 
na  ddistawo,  ac  na  adawo  lonydd  i'r  nefoedd,  hyd  oni 
chyfodo  a  thrugarhau  wrth  Seion,  a'i  gwneuthur  hi  eto  yn 


Gwaith  Duw.  325 


foliant  ar  y  ddaear — bywhau  ei  waiíh,  a  pheti gwybodî  Nid 
oes  dim  arall  a  feddyginiaetha  yr  eglwys  ei  hun,  ac  a 
ddwg  y  byd  i  drefn  ond  hyn;  y  mae  pob  dyfais  a  moddion 
dynol  wedi  methu.  "Cyfododd  oes  arall"  i  fyny  yn 
Nghymru  erbyn  hyn,  yr  hon  nid  adnabu  yr  adfywiadau 
nerthol  ar  grefydd,  a  brofodd  ac  a  adnabu  ein  tadau ;  oes 
galed  iawn — oes  y  concerts  a'r  difyrwch ;  oes  y  cyfarfodydd 
Henyddol  a'r  coeg-feirniadu ;  oes  y  mfelau  a'r  rhamantau; 
oes  y  new}'ddiaduron  a'r  cecru;  y  mae  y  pethau  hyn  ond 
nithio  eu  manus  a'u  gwehilion  oddiwrthynt  yn  burion  yn 
eu  Ue  eu  hunain,  ond  pan  y  maent  yn  dyfod  yn  brif  noâ- 
weddion  yr  oes  a'r  amser,  ac  yn  cymeryd  y  Ue  a  berthyn  i'r 
Beibl  a'r  efengyl  yn  meddyliau  cenhedlaeth  o  bobl,  fel  y 
maent  yn  awr,  y  mae  lie  mawr  i  ofni,  y  maent  yn  peri  llawer 
mwy  o  niwed  nac  o  les.  Eto,  gyda  golwg  ar  yr  eghvysi 
efengylaidd  yn  gyffredinol,  fel  y  crybwyllw}'d  o'r  blaen,  a 
dylid  ei  grybwyll  drachefn  a  thrachefn ;  blynyddoedd  o 
farweidd-dra  a  diry wiad  mawr  mewn  crefydd  fu  blynyddoedd 
lawer  bellach — blynyddoedd  na  bu  "  Deheulaw  y  Cìoruchaf 
ddim  yn  cael  ei  dadguddio  yn  amlwg  ynddynt"  Amser  y 
ceir  Uawer  sydd  yn  profîesu  y  gwirionedd  yn  ei  amheu,  a 
lluaws  yn  troi  oddiwrtho,  ac  yn  ei  wadu.  Meddyhau  dyn- 
ion  wedi  eu  meddianu  gan  yspryd  anfoddog,  anesmwyth,  ac 
anhydrin;  eisieu  rhywbeth  newydd  yn  lle  yr  hên  wirionedd 
^—pethau  newyddion,  termau  newyddiou ;  ni  wnai  y  pethau 
hyny  y  tro  ychwaith,  ond  am  y  foment  pan  eu  cynygir 
iddynt.  Oes  y  cynenau  a'r  ymddadleu  yn  nghylch  pethau 
bychain;  y  "prif  gadeiriau  yn  y  synagogau,"  a  phwy  sydd  i 
fod  "yn  benaf,"  &c.  Nid  oes  dim  a  iacha  yr  eglwys,  a'r 
byd  hefyd,  oddiwrth  yr  heintiau  hyn,  hyd  nes  y  delo  yr 
Hwn  a  biau  y  gwaith  trwy  ei  yspryd  eto  i  J'yn'hau  ci  waith, 
ac  i  beri  gwybod ;  pan  ddelo  y  gelyn  i  mewn  fel  afon,  \'spryd 
yr  Arglwydd,  ac  nid  neb  na  dim  arail,  a'i  hymlid  ef  ymaith. 


jaó  Koheleíh. 

"Cyfyd  drain  a  mîeri  ar  dir  fy  mobl  (medd  y  profîẁyd),  îe, 
ar  bob  tŷ  Uawenydd  yn  y  ddinas  hyfryd.  Canys  y  palasau 
a  wrthodir,  lluosogrwydd  y  ddinas  a  adewir,  yr  amddiffyn- 
feydd  a'r  tyrau  fyddant  yn  ogofeydd  hyd  byth,  yn  hyfryd- 
wch  asynod  gwylltion,  yn  borfa  diadellau ;  Hyd  oni  thy- 
wallter  amom  yr  Yspryd  o'r  uchelder,  a  bod  yr  anialwch  yn 
ddol-dir,  a  chyfrif  y  dol-dir  yn  goed-tir.  Yna  y  trig  barn  yn 
yr  anialwch,  a  chyfiawnder  a  erys  yn  y  dol-dir.  A  gwaith 
cyfiawnder  fydd  heddwch;  ie,  gweithred  cyfiawnder  fydd 
llonyddwch,  a  diogelwch,  hyd  byth.  A'm  pobl  a  drlg  mewn 
preswylfa  heddychlawn,  ac  mewn  aneddau  diogel,  ac  mewa 
gorphwysfaoedd  Uonydd."  (Es.xxxii.  13-18.)  "Tywalltiad 
yr  Yspryd  o'r  uchelder"  a  wna  beth  fel  hyn;  ni  allasai  Esaia 
ei  hun  ei  wneyd,  na  Hesecia,  y  "Brenin  a  deymasai 
mewn  cyfiawnder,  a'i  dywysogion  a  fywodraethent  mewn 
barn,"  na  phroffwydi  penaf  yr  Hên  Destament  gyda'u 
gifydd,  wneuthur  hyn;  yr  oedd  raid  cael  yr  Yspryd  o'r 
uchelder  at  y  gwaith,  neu  fe  arosai  pob  peth  yn  anialwch 
ac  anhrefh  "hyd  byth." 

Eto,  er  hyny,  y  mae  ei  hiechydwriaeth  hi  ei  hun,  ac 
iechydwriaeth  y  byd,  wedi  ei  rhoddi,  mewn  un  gofygiad,  i 
ofal  yr  eglwys;  rhoddodd  ei  Duw  yn  ei  llaw  hi  allwedd  a 
drefnodd  Efe  i  agor  y  nefoedd,  a  thynu  yr  Yspryd  o'r  uchel- 
der  i  lawr.  Mewn  atebiad  i'w  gweddi  hi  y  tywalltwyd  Ef 
o'r  uchelder  ar  ddydd  y  Pentecost;  ei  gweddi  ddyíal  hi  a 
dynodd  angel  o'r  nefoedd  i  ryddhau  Petr  o'r  carchar,  ac  C 
ddwylaw  Herod,  oedd  yn  ewylfysio  ei  ladd  ef.  Gadawyd 
Paul  yn  y  carchar  am  ddwy  flynedd,  am  nad  oedd  yr 
eglwysi,  fel  yr  oedd  yr  eglwys  gyntaf  yn  Jerusalem  yn  achos 
Petr,  yn  g\yeddío  drosto,  hyd  nes  yr  aeth  Paul  ei  hun  i 
ddeisyf  arnynt  i  wneyd.  "Gweddiwch  drosom  ni,"  medd 
efe,  "  canys  yr  ydym  yn  credu  fod  genym  gydwybod  dda, 
gan  ewylfysio  byw  yn  onest  yn  mhob  peth.     Ond yr  u,yf  yn 


Gwaith  Duw.  327 


helcuthach  yn  dymuno  gwneuthur  0  honoch  hyn,  i  goíl  fy 
rhûddi i  chwi  drache/n  yn  gynt."  (Heb.  xiii.  18,  19.)  Credai 
Paul,  gan  hyny,  fod  yr  allwedd  i  agor  drws  ei  garchar  ef, 
nid  yn  Uaw  Nero,  a'r  awdurdodau  yn  Rhufain,  ond  yn  llaw 
a  meddiant  yr  eglwys.  Y  mae  hoU  ddysgeidiaeth  yr  ys- 
grj'thyrau  yn  dangos  fod  y  Brenin  mawr  wedi  trefnu  gweddi 
yr  eglwys  i  fod  yn  factor  bwysig  iawn  yn  ngweinyddiad 
goruchwyliaethau  ei  ragluniaeth  a'i  ras.  Rhoddodd  iddi 
lawer  o  addewidion  mawr  iawn  a  gwerthfawr,  megis  o  bwr- 
pas  i'w  hanog  hi  i  ddyfod  ato  mewn  gweddi  am  y  bendith- 
ion  cynwysedig  ynddynt;  megis  hon,  yn  un  o  lawer  o'r 
cyfifelyb :  *'  Felly  y  cenhedloedd,  y  rhai  a  weddillir  o'ch  am- 
gylch,  a  gânt  wybod  (dyma  beri  gwybod  eto)  mai  Myfi  yr 
Arglwydd  sydd  yn  adeiladu  y  lleoedd  dinystriol,  ac  yn  planu 
eich  manau  anrheithiedig ;  Myfi,  yr  Arglwydd,  a'i  Ueferais, 
ac  a'i  gwnaf "  Ond  pa  bryd?  "  Fel  hyn  y  dywed  yr  Arglwydd 
Dduw  (ar  y  mater  yna  eto);  Ymofynir  â  Myfi  eto  gan  dŷ 
Israel  i  wneuthur  hyn  iddynt,  amlhaf  hwynt  â  dynion  fel 
praidd.  Fel  y  praidd  sanctaidd,  fel  praidd  Jerusalem  yn  ei 
huchelwyliau,  felly  y  dinasoedd  anghyfanedd  fyddant  lawn 
o  finteioedd  o  ddynion,  fel  y  gwyỳont  (eto)  mai  Myfi  yw  yr 
Arglwydd"  (Esec.  xxxvi.  16-18.)  Dyma'r  pryd  y  cyflawna 
Efe  ci  addewidion  i'w  bobl,  pan  y  delont  i  ymofyn  âg  Ef  am 
wneuthur  o  hono  hyn  iddynt,  lë,  "Ymofyn  âg  Ef,"  am 
wneuthur  o  hono  hyn — ni  all  neb  ond  Efe  wneuthur  hyn. 
Yr  oedd  tuedd  gref  yn  ei  bobl  Israel  gynt  i  fyned  at  ereiU 
i  ymofyn  am  gymhorth  ac  ymwared  yn  eu  trallodau,  er  cael 
eu  siomi  yn  eu  disgwyliadau  lawer  gwaith;  "Pan  welodd 
Ephraim  ei  lesgedd,  a  Juda  ei  archoU,  yna  aeth  Ephraim  at 
yr  Assyriad,  ac  a  hebryngodd  at  frenin  Jareb :  eto  ni  allai 
efe  eich  meddyginiaethu,  na'ch  iachau  o'ch  archoll."  (Hos. 
r.  13.)  Felly  Juda  yntau,  i'r  Aifft  yr  ai  efe  bob  amser  am 
help.     Achwynai  yr  Arglwydd  yn  drwm  ar  ei  bobl  am  hyn 


S^  Koheleth. 

lawer  gwaith,  a  cherydda  hwynt  yn  llym,  "  Gwae  y  meibion 
cyndyn,  medd  yr  Arglwydd,  a  gymerant  gyngor,  ond  nid 
genyf  fi ;  ac  a  orchuddiant  â  gorchudd,  ac  nid  o'm  hyspryd 
i,  i  chwanegu  pechod  ar  bechod :  y  rhai  sydd  yn  myned  i 
ddisgyn  i'r  Aifft  (heb  ymofyn  â  mi)  i  ymnerthu  yn  nerth 
Pharao,  ac  i  ymddiried  yn  nghysgod  yr  Aifift.  Am  hyny  y 
bydd  nerth  Pharao  yn  gywilydd  i  chwi,  a'r  ymddiried  yn 
nghysgod  yr  AifiFt  yn  waradwydd."     (Es.  xxx.  1-3.)     , 

Yn  awr,  a  ydyw  yr  eglwys  wedi  ymiachau  oddiwrth  yr 
haint  hwn,  y  cwýnir  o'i  hefwydd  ei  fod  yn  nychdod  a  gwen- 
did  yn  yr  eglẅys  dan  yr  Hên  Destament  gynt?  Onid  ydyitt 
yn  y  peth  hwn  yíî  dëbyg  i  hono  yn  rtyned  i  AsSÿria  a'r 
Aifift  am  ^'inhorth  ac  ymWared,  gan  esgeuluso  myned  i 
ymofyn  à  Duw,  ac  ymddiried  ynddo  Ef  yn  unig  am  y 
pethau  hyn  ?  Llawer  iawn  a  glywid  yn  y  blynyddau 
diweddaf,  mai  addysg  ysgolion  oedd  eisieu  i  wneyd  iawn 
drefn  ar  y  byd ;  a  sefydlu  ysgolion  dyddiol,  ar  draul  a  than 
nawdd  y  Uywodraeth,  oedd  y  peth  mawr  oedd  yn  eisieü  i 
wneyd  yr  hoU  waith,  a  gwnaed  hyny;  ond  caed  digon  o 
brawf  erbyn  hyn  na  all  addysg  fydol,  nac  addysg  foesol,  y 
ddwy  gyda'u  gilydd,  gyflawni  i  gyraedd  yr  amcan.  Y  mae 
addysg  o'r  fath  yn  werthfawr  iawn,  y  mae  yn  •mt,  yn  ei  le 
priodol  ei  hun ;  a  goreu  po  fwyaf  fyddo  yn  y  wlad  o  hono, 
ond  ni  all  feddyginiaethu  ac  iachau  y  byd  o'i  archoll,  na'r 
eglwys  chwaith.  Ffurfiwyd  llawer  o  gymdeithasau  a  threfn- 
iadau,  o  bryd  i  bryd,  a  disgwylid  wrth  y  naiU  ar  ol  y  Uall 
mai  hi  fyddai  y  feddyginiaeth  efifeithiol  i  wella  y  byd;  ond 
yn  fethiant  y  troisant  allan.  Do,  anfonwyd  lawer  tro  i 
America  am  Revivalisí  ar  ol  Revivalist  i  ddyfod  trosodd  i'r 
wlad  hon  i  gynyrchu  Revival  yn  Lloegr  ac  yn  Scotland,  ä 
daethant,  un  ar  ol  y  Uall,  a  chyhoeddid  eu  dyfodiad  yn  y 
newyddiaduron,  ac  mewn  hysbysleni  mawrion  ar  furiau  a 
pharwydydd  tai  a  themlau  y  dinasoedd  a'r  trefi ;  ofifrymid 


GuHiith  Ihiw.  329 


tníloedd  ar  filoedd  o  bunau  yn  y  naill  dref  a'r  llall  i  adeiladu 
temlau  anferth  o  faintioli,  o  goed,  i  aros  ond  am  ryw  fis  neu 
ddau;  cyrchai  dynion  iddynt  wrth  y  miloedd,  dair  a  phedair 
gwaith  yn  y  dydd,  am  ystod  wythnosau  yn  olynol,  a  mawr 
oedd  yr  effeithiau ;  rhifid  y  dychweledigion  wrth  yr  ugeiniau 
ar  ddiwedd  pob  cyfarfod ;  a  hon  oedd  y  ffordd  a'r  drefn  i 
wneyd  iawn  drefn  ar  yr  eglwj'S  a'r  byd.  Ond  elai  tymor  y 
Revival  heibio,  a  dychwelaì  pob  peth  i'w  hên  le  fel  o'r 
blaen;  tröai  y  dychweledigion  yn  eu  hol  wrth  yr  ugeiniau 
eto  yn  fuan  iawn,  yn  galetach  eu  calonau  a'u  teimladau  nac 
oeddynt  o'r  blaen.  Diau,  er  hyny,  i  lawer  o  ddaioni  parhaol 
gael  ei  effeithio  trwy  y  moddion  hyny;  ond  pell,  a  phell  iawn 
yn  ol  i'r  disgwyliadau ;  ac  y  mae  hyn  yn  dechreu  cael  ei  gyd- 
nabod  gan  ddynion  cyhoeddus  yn  Lloegr  ac  yn  America,  a 
fuasent  yn  cymeryd  rhan  arbenig  yn  y  cyfarfodydd  hyny. 

Onid  oes  yn  hyn  rywbeth  yn  bur  debyg  i'r  desgrifiad  yn 
Esaia  o  ddynion  yn  cyneu  tân,  ac  yn  eu  hamgylchu  eu 
hunain  â  gwreichion?  (Es.  1.  11.)  Pa  bryd  y  dysgwn  mai 
fel  hyn  y  bydd  yn  parhau  "hyd  byth,"  er  pob  moddion  o'r 
fath,  *'  Hyd  oni  thywallter  arnom  yr  yspryd  o'r  uchelder,"  ac 
ni  "  thywelltir  arnom  yr  yspryd  o'r  uchelder "  hyd  nes  y  delo 
yr  eglwys  i  arfer  y  moddion  symlion  a  ordeiniodd  Efe  ei  Hun 
iddi  i'w  hymarfer,  ac  i'w  geisio  Ef  a'i  holl  galon  i  fendithio 
a  Uwyddo  y  moddion  hyny.  Ni  ddaw  Ef  allan  o'i  drefn  ei 
Hun  i  gyflawni  y  pethau  mawrion  a  addawodd  Efe  iddi,  rhaid 
iddi  hi  ddyfod  ato  Ef  yn  y  drefn  hono.  Nid  trwy  ddyrchafu 
ei  llef  yn  yr  heol,  a  hysbysiadau  cyhoeddus,  gwneyd  ar- 
ddangosiadau  trystfawr  y  gwnaeth  yr  eglwys  yn  Jerusalem 
ei  gwaith  cyn  dydd  y  Pentecost,  ond  trwy  ymneiilduo  i'w 
goruwch-ystafeil,  o  olwg  y  byd,  a  dyrchafu  eu  llef  ddistaw 
fain  mewn  gweddi  ddyfal,  megis  o  un  galon  ac  o  un  genau, 
oddiyno  at  Dduw,  a  thywalltwyd  yr  Yspryd  o'r  uchelder 
ami  yn  llifeiriant  y  dydd  hwnw. 


330  Kohektk 

Dyna  oedd  fFordd  yr  Yspryd  y  pryd  hwnw,  a  dyna  yw  ei 
ffordd  yn  awr,  canys  y  mae  ei  ffordd  a'i  drefn  Ef  yn  an- 
nghyfnewidiol  fel  Efe  ei  hun,  "Ceisiwn  a  chwiliwn  ein 
ffyrdd,  a  dychwelwn  at  yr  Arglwydd,"  gan  gymeryd  yn  ein 
geneuau  y  geiriau  a  roddodd  ei  ysprydoliaeth  Ef  ei  Hun  i 
ni  yn  ei  air  ysgrifenedig,  "O  Arglwydd,  bywhâ  dy  waith. 
Oni  throi  di  a'n  bywhau  ni,  fel  y  llawenycho  dy  bobl  ynot 
Ti?  Bywhâ  ni,  a  ni  a  alwn  ar  dy  enw."  Gyda  bod 
Ephraim  yn  dechreu  dywedyd,  "  Beth  sydd  i  mi  mwyach  a 
wnelwyf  âg  eilunod?"  clywn  lais  Duw  yn  union  yn  ateb 
gán  ddywedyd,  "Gwrandewais  ac  edrychais  arno,  Myfi 
sydd  fel  ffìnidwydden  Ir,  o  honof  Fi  y  ceir  dy  ffrwyth  di,  a 
byddaf  fel  gwlith  i  Israel,  ac  efe  a  flodeua  fel  y  lili,"  &c. 
"  Profwn  ninau  Ef  yr  awrhon  yn  hyn,  fel  yr  agoro  Efe  i  ni 
ffenestri  y  nefoedd,  a  thy wallt  arnom  fendithion  fel  na  byddo 
digon  o  le  i'w  derbyn."     Amen. 


PREGETH      XIX. 


DYN     DUW. 


"Ac  yraaríer  dy  hun  i  dduwioldeb." — Timothtut  v.  7. 

Yr  ydym  yn  cyfarfod  a'r  gair  duwioldeb  yn  fynych  yn  yr 
epistol  hwn;  megis,  "Mawr  ywdirgelwch  duwioldeb;"  "Elw 
mawr  y w  duwioldeb ;"  "  Duwioldeb  sydd  fliddiol  i  bob  peth ;" 
ac,  "  Ymarfer  dy  hun  i  dduwioldeb."  Nid  yr  un  meddwl  y n 
hoUol  sydd  i'r  gair  yn  mhob  un  o'r  engreifftiau  uchod.  Wrth 
^^  Ddirgelwch  duwioldebf'  golygir  gwirionedd  mawr  sylfaenol 
yx  athrawiaeth  sydd  yn  ol  duwioldeb ;  yr  athrawiaeth  sydd 
yn  cynyrchu  duwioldeb,  sef  ymddangosiad  Duw  yn  y  cnawd, 
"Colofn  a  sylfaen"  yr  holl  efengyl.  Ni  buasai  modd  i  ad- 
feru  dyn  euog  a  Uygredig  yn  ol  i  gymod  a  chymdeithas  a 
delw  Duw,  heb  wneyd  Duw  ar  ddelw  dyn.  Drwy  ymddar- 
ostyngiad  Duw  at  ddyn  ar  y  ddaear,  y  dyrchefir  dyn  at  Dduw 
yn  y  nefoedd,  a  dyma  fawr  "ddirgelwch  duwioldeb."  Eto, 
"£/uf  mawr  yw  duwioldeb."  Y  mae  adferiad  dyn  syrthiedig 
ac  euog  yn  ol  i  heddwch,  delw,  a  chymdeithas  Duw  trwy  yr 
efengyl,  yn  beth  mawr — yn  elw  maivr  i'r  enaid  ei  hun,  yn 
eniU  mawr  yn  Uywodraeth  Duw — mor  fawr,  fel  y  gwelodd 
anfeìdrol  ddoethineb  ef  yn  ddyben  teilwng  i'r  Duwdod,  yn 
mherson  y  Mab,  ymddangos  yn  y  cnawd  er  ei  gyraedd  a'i 


33*  Roheleth. 

ddiogelu.  Tybiai  y  ^^dynîon  Uygredig  eu  meddwl"  y  cyfeiria 
yr  apostol  atynt,  mai  moddion  i  wneyd  elw  bydol  o  honi 
oedd  duwioldeb,  neu  grefydd  yr  efengyl,  ac  archa  i  Timotheus 
gilio  oddiwrth  y  cyfryw;  a  dengys  mai  elw  ac  enill  ysprydol 
y w  duwioldeb — yn  cyfoethogi  yr  enaid  tuag  at  Dduw,  ac  yn 
dwyn  tawelwch  a  boddlonrwydd  i'r  meddwl,  yr  hyn  na  all 
elw  a  chyfoeth  bydol  ei  ddwyn.  A  thrachefn,  "  Duu>io/deò 
sydd  fuddiol  i  bob  ýeth,  a  chanddi  addewid  âr  bywyd  sydd  yr 
awrhon,  dr  hwn  a  /ydd."  "Gan  fod  yn  foddlawn  i'r  hyn 
sydd  genych,  canys  Efe  a  ddywedodd,  Ni'th  roddaf  i  fyny, 
ac  ni'th  Iwyr  adawaf  chwaith;"  dyna  ei  haddewid  hi  am 
bethau  y  bywyd  hwn;  ac  y  mae  ffydd  yn  yr  addewid  hon  yn 
gwneyd  y  meddwl  yn  dawel  a  boddlawn  gyda  golwg  ar  ang- 
enrheidiau  ac  amgylchiadau  tymhorol  by  wyd :  ond  y  mae 
ganddi  addewid,  oes,  "addewidion  mawr  iawn  a  gwerthfawr" 
lawer  am  y  bywyd  a  fydd — y  bywyd  tragwyddol,  "  Y  gobaith 
a  roddwyd  i  gadw  iddi  yn  y  nefoedd."  .  Y  mae  yr  hyn  oll  a 
ddywedwj'd  am  dduwioldeb  yn  flaenorol  megis  yn  cyweirio 
gwely  i  ymadrodd  y  testyn  yn  y  meddwl,  "  Ymarfer  dy  hun 
i  dduwioldeb"  Y  mae  "dirgelwch  mawr"  yn  perthyn  iddi ; 
y  mae  "elw  mawr"  ynddi;  y  mae  hi  "yn  fuddiol  i  bob 
peth;"  y  mae  y  "bywyd  hwn,  a'r  hwn  a  fydd,"  mewn 
addewid  ganddi,  "  Ymarfer  dy  hun  "  iddi. 

Cyngor  hên  weinidog  profiadol  i  weinidog  ieuanc  ydyw  y 
geiriau,  yr  hwn  oedd  wedi  ymarfer  ei  hun  i  dduwioldeb  er 
yn  fachgen ;  eto,  gwelai  Paul  yn  briodol  ei  anog  i  barhau 
yn  ei  ymarferion  duwiol.  Mewn  cysylltiad  ag  anogaeth  y 
testyn,  gesyd  yr  hên  weinidog  y'  gweinidog  ieuanc  ar  ei 
ocheliad  rhag  "  Ysprydion  cyfeiUornus,  ac  athrawiaethau 
cythreuHaid,"  oedd  yn  cael  eu  cyhoeddi  a'u  taenu,  ac  yn 
cael  eu  derbyn  gan  lawer;  geilw  hwynt  yn  "wrachíaidd 
chwedlau  halogedig."  Gâd  y  pethau  hyny  heibio,  a  glŷn 
wrth  y  íRirf  o  athrawiaeth  iachus  a  dderbyniaist  genyf  fi. 


hyn  Duw.  %%% 

Pregetha'r  athrawiaeth  iachus — ^yr  athrawiaeth  sydd  yn  ol 
duwioldebj  ymarfer  a  hi;  ymarfer  dy  hun  ynddi  fel  gwein- 
idog  a  phregethwr,  ac  fel  Cristion : — pregetha  yr  athrawiaeth 
i'r  byd,  a  bydd  fy w  yn  ol  yr  atljrawiaeth  ger  bron  y  byd ; 
bydded  dy  bregethiad  a'th  ymarweddiad  yn  gyson  a'u  gilydd, 
"Heb  roddi  dim  achos  tramgwydd  mewn  dim,  fel  na  feier 
ar  y  weinidogaeth." 

Golyga  y  gair  duwioldeb  weithlau,  addoli  Duw — addoliad, 
neu  addoli  Diiw  "  mewn  yspryd  a  gwirionedd"— drwy  gyf- 
Iwyniad  abeilhau  ysprydol  o  weddi  a  mawl  iddo :  weithiau, 
golyga  yn  fwy  neillduol,  Tebygolrwydd,  neu  ymdebygoli  i 
Dduw ;  dilyn  Duw  yn  holl  ymarferion  bywyd  a  buchedd — 
"rhodio  a  boddloni  Duw,"  drwy  fod  y  dyn  yn  gwneyd  char' 
act(r  datguddiedig  Duw  yn  ei  air  yn  gynllun  ei  fywyd. 
"Byddwch  gan  hyny  yn  ddilynwyr  Duw,  fel  plant  anwyl;" 
fel  yr  efelycha  plant  eu  rhieni,  neu  yr  ysgolor  y  copi  a  rodder 
yn  gynllun  iddo  ysgrifenu  wrtho.  Ar  ymarfer  duwioldeb  yn 
yx  ystyr  yna  y  cynygir  ychydig  sylwadau  yn  mhellach. 

"  Ar  ei  lun  a'i  ddelw  ei  Hun "  y  creodd  Duw  ddyn  ar  y 
cyntaf ;  ac  adfer  dyn  syrthiedig  i'r  Uun  a'r  ddelw  hono  yn 
ol  ydyw  y  "Greadigaeth  newydd  yn  Nghrist  lesu"  a  gwblha 
Efe  arno  trwy  ei  ras  a'i  Yspryd;  "Yr  hwn"  (sef  y  dyn 
newydd)  "yn  ol  Duw  a  grëir  mewn  cyfiawnder  a  gwir 
sancteiddrwydd."  Ei  waith  Ef,  y  Creawdwr,  ydyw  y  creu  o 
newydd  hwn,  ac  y  mae  gwaith  y  greadigaeth  newydd  hon 
yn  rhagori  mewn  gogoniant  hyd  yn  nod  ar  waith  creadig- 
aeth  bodoliaeth  dyn  ar  y  cyntaf.  lë,  gwaith  y  Creawdwr 
yw  y  dyn  ncwydd ;  ond  y  mae  gwaith  i'r  dyn  ei  hun,  yntau, 
i'w  gyflawni :  "Ei  waith  Ef,  i  wcithredoedd  da,"  ydyw  y  rhai 
a  rag-ordeiniodd  ei  Greawdwr,  "  fel  y  rhodiai  efe  ynddynt." 
Caíodd  y  dyn,  yn  y  greadigaeth  newydd  hon,  megis 
fodoliaeth  a  bywyd  newydd,  fel  y  rhodiai  "mewn 
newydd-deb  buchedd."    "Ymarfer  dy  hun  i  dduwioldeb;" 


334  ÍCoheUth. 

dwg  a  gweithia  allan  yr  anian  dduwiol  a  dderbyniaist  mewn 
ymarferiad  o  dduwioldeb,  dy  waith  di  ydyw  hyn.  Duwiol- 
deb,  yn  yr  ystyr  fydd  o  dan  ein  sylw,  gan  hyny,  ydyw  Dilyn 
Duw,  yn  ol  Duw,  efelychu  Duw,  ymdebygoli  iddo.  Pa  fodd, 
yn  mha  bethau,  ynte,  y  gallwn  ni  efelychu  Duw  ac  ymde- 
bygoli  iddo  ?  Yr  ydym  yn  ateb,  Yn  ei  garacter  cyhoeddus, 
datguddiedig  i  ni  yn  ei  air.     Yn 

I.  Gwirionedd  Duw.  Y  mae  gwirionedd  yn  briodoledd 
hanfodol  o  angenrheidrwydd  yn  natur  foesol  Jehofa.  "  Nis 
gall  Efe  fod  yn  gelwyddog;"  y  mae  y  fath  beth  yn  anmhosibl 
iddo  Ef — "Cadernid  Israel  ni  ddywed  gelwydd;"  "Duw 
gwirionedd  ac  heb  anwiredd;"  "Nid  dyn  yw  Duw  i  ddy- 
wedyd  celwydd,  na  mab  dyn  i  edifarhau ; "  â'r  cyfry w  ym- 
adroddion  lawer  y  lleferir  am  dano  yn  yr  ysgrythyrau.  Un 
o  berlau  disgleiriaf  a  gwerthfawrocaf  coron  gogoniant  yr 
Anfeidrol  yw  ei  wirionedd,  ac  "  nas  gall  fod  yn  gelwyddog." 
Y  dybiaeth  fwyaf  ofnadwy  y  gellir  dychmygu  am  dani 
fyddai  y  dybiaeth  o  Dduw  celwyddog — Duw  nad  allai  neb 
ymddiried  ynddo,  ei  garu,  na'i  barchu;  îe,  Duw  y  byddai 
pob  bôd  rhinweddol  yn  rhwym  o  deimlo  dirmyg  tuag  ato. 
Ond  y  Gwirionedd  tragwyddol  y w  Efe ;  y  mae  pob  gwir- 
ionedd  yn  hanfodol  ac  yn  dragwyddol  ynddo:  "Gwirionedd 
o'r  dechreuad  yw  ei  dystiolaethau;"  "  Yn  dragywydd  y  mae 
ei  air  wedi  ei  sicrhau  yn  y  nefoedd;  a  phob  un  o'i  gyfiawn 
farnedigaethau  a  bery  yn  dragywydd."  Yn  awr,  fel  y  mae 
gwirionedd  yn  briodoledd  hanfodol  yn  Nuw,  y  mae  yr  un 
modd  yn  elfen  hanfodol  mewn  duwioldeb.  Y  fath  le  mawr 
a  roddir  i  eirwiredd  yn  y  dduwioldeb  ymarferol  a  ddýsgä 
gaîr  Duw  !  Sonia  am  dano  fel  un  o  nodau  hanfodol  ei  bobl 
Ef;  "Diau  fy  mhobl  ydynt  hwy,  meibion  ni  ddywedant 
gelwydd"  (Esay  lxiii.  8);  dyna  un  o'r  nodau  i'w  hadnabod 
"fel  fy  mhobl  I."  Beth  bynag  a  broífeso  ac  a  gymero  dyn- 
ion  amynt  fod,  os  ydynt  yn  arfer  celwydd  a  thwyll,  nid  fy 


ttyn  Duw.  335 

mhobl  i  ydynt  Yr  oedd  rhyw  bobl  grefyddol  iawn  yn  amser 
Zecharia  yn  ymofyn  â'r  proffwyd  yn  nghylch  gwyhau  ac 
ymprydiau  a  defodau.  Dyna  ddywedai  y  proffwyd  wrthynt, 
"  Dyma  y  peth  wnewch  chwi,  Dywedwch  y  gwir  bob  un  wrth  ei 
gymydog!"  y  mae  dywedyd  y  gwir  yn  fwy  ei  bwys  a'i  werth 
mewn  crefydd  nac  ymprydiau  a  gwyliau,  a  defodau  sere- 
moníol.  Gofynir  y  cwestiwn  pwysig  yn  y  bymthegfed  Salm^ 
"Arglwydd,  pwy  a  drlg  yn  dy  babell,  ac  a  breswylia  yn 
mynydd  dy  sancteiddrwydd?  Yr  hwn  a  ddywed  wir  yn  ei 
galon  "  ydy w  rhan  o'r  ateb.  Gofynir  yr  un  cwestiwn,  a  rhoddir 
yr  unrhyw  ateb  iddo,  o  ran  sylwedd,  yn  Esay  xxxi.  14,  15. 

Yr  un  yw  dysgeidiaeth  y  Testament  Newydd  eto  ar  y 
mater:  "O  herwydd  paham,  gan  fwrw  ymaith  gelwydd^ 
dywedwch  y  gwir  bob  un  wrth  ei  gymodog,  canys  aelodau 
ydym  i'n  gilydd."  "O  herwydd  paham,"  sef  o  herwydd  eich 
bod  chwi  s/n  enwi  enw  Crist,  yn  proffesu  eich  bod  wedi 
"dodi  heibio  yr  hên  ddyn,  a  gwisgo  y  dyn  newydd,"  bydd- 
wch  gyson  â'r  broffes  hono— bwriwch  heibio  weithredoedd 
drwg  ac  arferion  Uygredig  yr  hên  ddyn,  o  ba  rai  y  mae 
celwydd  yn  neillduol  yn  un.  Edrychwch  na  haloger  genau 
y  dyn  newydd  byth  â  chelwyddau  a  geiriau  twyllodrus  yr 
hên  ddyn;  bydded  geirwiredd  mwyach  yn  gyfraith  eich 
tafodau  a'ch  gwefusau.  A  ydyw  proffeswyr  yr  efengyl  yn 
Nghymru,  ac  yn  Lloegr  hefyd,  uwchlaw  bod  angen  dwyn 
ar  gôf  iddynt  y  wers  bwysig  hon  o'u  crefydd  ?  Onid  yw 
gwirionedd  yn  cwympo  yn  yr  heolydd  yn  ein  ffeiriau  a'n 
marchnadoedd  ?  Onid  yw  masnach  a  galwedigaethau  bywyd 
yn  cael  eu  trwytho  mewn  anwireddau  i  raddau  helaeth  yn 
ein  gwlad  ?  Ac  ai  ni  cheir  proffeswyr  y  gwirionedd  yn  euog 
o  gydffurfio  â'r  byd  hwn  yn  fynych  yn  y  peth  yma  ?  "  De- 
fîrowch  yn  gyfiawn,  ac  na  phechwch."  "Gweddill  Israel  ni 
wna  anwiredd,  ac  ni  ddywedant  gelwydd,  ac  ni  cheir  yn  eu 
genau  dafod  twyllodrus,"     Prysured  y  dydd 


33^  KoMetk\\ 

2.  Cyfiawnder.  **Duw  cyfiawnder  yw'r  Arglwydd;" 
"  Os  gwyddoch  ei  fod  Ef  yn  gyfiawn,  chwi  a  wyddoch  fod 
pob  un  a'r  sydd  yn  gwneuthur  cyfiawnder  wedi  ei  eni  o  hono 
Ef."  (i  loan  ii.  29.)  "Yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur  cyfiawn- 
der  sydd  gyfiawn,  megis  y  mae  yntau  yn  gyfiawn."  (i  loan 
iiL  7.)  Y  mae  y  ddwy  briodoledd,  Gwirionedd  a  Chyfiawn- 
der,  o'r  nn  natur — yn  canlyn  eu  gilydd  bob  amser.  Ni  all 
cyfiawnder  hanfodi  ond  mewn  gwirionedd,  na  gwirionedd 
ond  mewn  cyfìawnder ;  fel  y  dywed  doethineb  ei  bod  hi  yn 
trigo  gyda  challineb  (Diar.  viii.  12),  felly  gellir  dweyd  fod 
gwirionedd  a  chyfiawnder  yn  cyd-drigo.  Barnu,  gweithredu, 
a  gweinyddu  yn  ol  gwirionedd  ydyw  gwaith  cyfiawnder. 
Pyn  Duw,  yn  ol  tystiolaeth  ei  air  Ef,  yw  yr  hwn  sydd  "yn 
gwneuthur  cyfiawnder,"  *'Yn  darparu  pethau  onest  yn  ngolwg 
pob  dyn"  (Rhuf.  xii.  17),  "Y  rhai  ydym  yn  rhag-ddarpar 
pethau  onest,  nid  yn  unig  yn  ngolwg  yr  Arglwydd,  ond 
hefyd  yn  ngolwg  dynion,"  medd  yr  apostol  (2  Cor.  viii,  2.) 
Mor  fanwl  ac  mor  fynych  y  mae  Duw  yn  ei  air  yn  gor- 
chymyn  ac  yn  dysgu  ei  bobl  i  fod  yn  gyfiawn ;  i'w  efelychu 
Ef  ei  hun  mewn  gwneuthur  cyfiawnder.  "  Na  wnewch  gam 
ar  farn,  ar  lathen,  ar  bwys,  nac  ar  fesur.  Bydded  i  chwi 
glorianau  cyfiawn,  cerig  cyfiawn,  epha  gyfiawn,  a  hin  gyf- 
awn,  yr  Arglwydd  ydwyf  fi."  (Lef.  xix.  35,  36,)  Eto,  "Na 
fydded  genyt  yn  dy  gôd  amry w  bwys,  mawr  a  bychan ;  na 
fydded  genyt  yn  dy  dŷ  amryw  fesur,  mawr  a  bychan, 
Bydded  genyt  gareg  uniawn  a  chyfiawn;  bydded  genyt 
epha  uniawn  a  chyfiawn ;  canys  ffiaidd  gan  yr  Arglwydd  dy 
Dduw  bob  un  a  wnelo  hyn,  sef  pawb  ar  a  wnel  anghyf- 
iawnder."  (Deut.  xxv.  13-16.)  Ofnwn  mai  ychydig  iawn 
G  sylw  y  mae  hên  gyfreithiau  Moses  yn  gael  yn  awr ;  yr 
edrychir  ar  y  barnedigaethau  gwladol  hyny,  fel  ar  ddeddf  y 
seremoniau,  fel  pethau  wedi  eu  dodi  heibio ;  ond  deddf  dra' 
gwyddol  drwy  yr  holl  genhedlaethau  ydyw  deddf  cyfiawnder 


t)yn  Duw.  %Ŷl 

ymarferol ;  y  mae  llygad  byw  y  ddeddf  hon  yn  craffu  ar  y 
pwysau  bychain,  "a'r  pwysau  prin,  y  peth  sydd  ffîaidd,"  eto, 
fel  cynt.  Y  mae  athrawiaeth  y  cyfiawnder  hwn  yn  rhedeg 
fel  ffrwd  gref  drwy  holl  ysgrythyrau  yr  Hên  Destament  a'r 
Newydd.  Y  mae  y  Brenin  Mawr  yn  caru  cyfiawnder  a 
barn,  ac  yn  hoffi  y  rhai  cyfiawn — y  cyfiawn  yw  etifedd  hoU 
bethau  dymunol  addewidion  ei  air  Ef  "Efe,"  yr  hwn  a 
wnel  gyfiawnder,  "a  breswylia  yr  uchelderau,"  ac  y  "bydd 
cestyll  creigiau"yr  ysgrythyrau  "yn  noddfa  iddo.  Efe  a 
etifedda  bob  peth,  Canys  yr  Arglwydd  cyfiawn  a  gâr  gyf- 
iawnder :  ei  -wyneb  Ef  a  edrych  ar  yr  uniawn."  (Salm  xi.  7.) 
3.  Tangnefcdd.  Duw'r  heddwch — Gwir  Dduw  y  Tang- 
nefedd 

"  Ydyw  yr  enwau  garodd  Ef, 
I'w  dodi  amo'i  Hun." 

"Tywysogtangnefedd,"  ac  "Arglwydd  y  tangnefedd  ei  Hun," 
sydd  enwau  ar  y  Gwaredwr.  Y  mae  dyn  Duw  i  efelychu 
ei  Dduw  a'i  Waredwr  yn  hyn  hefyd.  Beth  a  ddywed  yr 
ysgrythyr  ar  y  mater?  ei  geiriau  hi  yw  y  goreu  ar  bob  pwnc. 
Hi  a  ddywed  fel  hyn,  "Gwyn  eu  byd  y  tangnefeddwyr, 
canys  hwy  a  elwir  yn  blant  i  Dduw."  (Mat  v.  9.)  Ac  fel  hyn, 
"Os  yw  bosibl,  hyd  y  mae  ynoch  chwi,byddwch  heddychlon  â 
phob  dyn."  (Rhuf  xii.  18.)  "Dilynwch  heddwch  â  phawb." 
(Heb.  xiii.  14,)  "  Eithr  y  doethineb  sydd  oddi  uchod;  yn 
gyntaf  pur  ydyw,  wedi  hyny,  heddychlawn,  boneddigaidd, 
hawdd  ei  thrin,  llawn  trugaredd  a  ffrwythau  da,  diduedd,  a 
diragrith.  A  ffrwyth  cyfiawnder  a  heuir  mewn  heddwch 
î'r  rhai  sydd  yn  gwncuthur  hcddwch."  (lago  iii.  17,  18.) 
Sonia'r  apostol  yn  flaenorol  am  ryw  ddoethineb  arall  dra 
gwahanol  i'r  ddoethineb  hon  sydd  oddi  uchod — un  oddi  isod 
yw  hono — "  Eithr  od  oes  genych  genfigen  chwerw  ac  ym« 
rysort  yn  eich  calon,  na  fyddwch  ffrostwyr  a  chelwyddog  yn 

ta 


.33^  KoheUtk 

erbyn  y  gwirionedd;  nid  yw  y  ddoethineb  hon  (y  grefydd  hon) 
oddi  uchod,  eithr  daearol,  anianol,  a  chythreulig  yw."  (Adn. 
14,  15.)  Un  ofnadwy  yw  y  ddoethineb  hon,  a  dynion  ofn- 
adwy  ydyw  y  dynion  y  mae  ei  hegwyddorion  hi  yn  llyw- 
odraethu  yn  eu  calonau — pla  cymdeithas  ydynt  pa  le  bynag 
y  byddont,  ac  yn  enwedig  yn  eglwys  Dduw;  ar  ymrysonau 
a  chynenau  y  maent  yn  byw;  cecru  ac  ymddadlu  ydyw 
hyfrydwch  eu  by wyd ;  gosod  tröell  naturiaeth  yn  fflam  y w. 
eu  hoff  waith.  Gwnaethant  lawer  gwinllan  dêg  i  Grist  yn 
anialwch  anrheithiedig.  "Syniwch  yr  un  peth,  byddwch 
heddychol,  a  Duw  y  cariad  a'r  heddwch  fydd  .gyda  chwi.'' 
(2  Cor.  xiii.  II.)  Cariad  a  heddwch  yw  cyfraith  Tŷ  Duw  y 
cariad  a'r  heddwch ;  a  chydymffurfiad  ei  bobl  â'r  gyfraith 
hono  ydyw  amod  ei  breswyliad  Ef  yn  eu  plith.  Beth  pe 
cesglid  yr  hoU  rai  sydd  yn  casau  tangnefedd,  ac  yn  caru 
cynen  ac  ymryson,  yn  nghyd  yn  un  gynulleidfa,  holl 
ddysgyblion  y  "ddoethineb  ddaearol,  anianol,  a  chythreulig" 
y  sonia  lago  am  dani  ?  Oni  fyddai  hono  yn  uffern  fechan 
ar  y  ddaear?  Tangnefeddwyr,  rhai  yn  dilyn  heddwch,  yn 
"  gwisgo  cariad,  yr  hwn  y w  rhwymyn  perffeithrwydd,"  ydyw 
plant  Duw. 

3.  Cymwynasgarwch  sydd  yn  elfen  arall  eto  mewn  duw- 
ioldeb — mewn  ymdebygoliad  i  Dduw.  Pa  Gymwynaswr  fel 
Efe?  "Ei  gymwynasgarwch  i  ni  yn  Nghrist  lesu."  (Eph. 
ii.  7.)  "  Gwr  da  sydd  gymwynasgar."  (Salm  cxii.  5.) 
"Ffrwyth  yr  yspryd  yw  cymwynasgarwch."  "Byddwch 
gymwynasgar  i'ch  gilydd." 

5.  Tfugarogrwydd,  iosturi,  a  maddeugarwch.  Duw  tru- 
garog,  graslawn,  a  maddeugar  yw  ei  enw  mawr,  ei  brif  enw 
dadguddiedig  Ef  yn  ei  air;  dyma  gloch  aur  fawr  yr  ys- 
grythyrau.  Byth  wedi  y  dadguddiad  cyntaf  o'r  enw  hwn  i 
Moses,  pan  oedd  Efe  yn  agen  y  graig  yn  Horeb,  y  mae  ei 
sŵn  peraidd  i'w  glywed  yn  adseinio  drwy  yr  holl  Feibl.     Yr 


I 


Dyn  Ûítw.  335 

oedd  Dafydd  a'r  profîẁydi  yn  tynu  beunydd  yn  rhaff  y 
gloch  hon  yn  eu  gweddiau  a'u  caniadau.  Y  mae  y  Duw 
trugarog,  tosturiol,  a  maddeugar,  am  i'w  bobl  ymdebygoli 
iddo  yn  hyn,  mewn  modd  neiUduol :  "Eithr  cerwch  eich 
gelynion,  a  gwnewch  dda,  a  rhoddwch  echwyn,  heb  obeithio 
dim  drachefn  ;  a'ch  gwobr  fydd  mawr,  a  phlant  íyddwch  i'r 
Goruchaf;  canys  daionus  yw  Efe  i'r  rhai  anniolchgar  a 
drwg.  Byddwch  gan  hyny  drugarogion,  fel  y  mae  eich 
Tad  yn  drugarog"  (Luc  vi.  35,  36);  "Yn  dosturiol,  yn 
maddeu  i'ch  gilydd,  megis  y  maddeuodd  Duw  er  mwyn 
Crist  i  chwithau"  (Eph,  iv.  32). 

6.  Amynedd  a  dioddefgarwch.  Un  arall  0  enwau  dat- 
guddiedig  Duw  yn  ei  air  ydyw,  "Duw  yr  Amynedd"  (Rhuf. 
XV.  4).  "Eithr  os,  a  chwi  yn  gwneuthur  yn  dda,  ac  yn 
dioddef,  y  byddwch  dda  eich  amynedd,  hyn  sydd  rasol  ger 
bron  Duw.  Canys  i  hyn  ^ch  galwyd  hefyd ;  oblegid  Crist 
yntau  a  ddioddefodd  trosom  ni,  gan  adael  i  ni  esiampl,  fel 
y  canlynech  ei  ol  Ef.  Yr  Hwn  ni  wnaeth  bechod,  ac  ni 
chaed  twyll  yn  ei  enau;  yr  Hwn  pan  ddifenwyd,  ni  ddif- 
enwodd  drachefn;  pan  ddioddefodd,  ni  fygythiodd;  eithr 
rhoddodd  ar  y  neb  sydd  yn  bamu  yn  gyfiawn."  (i  Petr  ii. 
21-23.)  Pa  mor  annhebyg  i  Dduw — i  Grist — ac  mor  ang- 
hyson  a'i  broffes,  ydyw  crefyddwr  annioddefgar,  byrbwyll,  a 
drwg-anwydus  ?  "Gwell  yw  y  neb  a  reola  ei  yspryd  ei  hun, 
na'r  hwn  a  enillo  ddinas"  (Diar.  xvi.  32);  "A'r  neb  ni 
byddo  ganddo  atal  ar  ei  yspryd  ei  hun,  sydd  megis  dinas 
ddrylliog  heb  gaer"  (pen.  xxv.  28),  yn  agored  i  bob  profed- 
igaeth  i  wneyd  yspail  ac  anrhaith  o  hono.  "Yn  eich 
amynedd,  meddienwch  eich  eneidiau." 

7.  Sancteiddfuydd—purdeb.  "Eithr  megis  y  mae  y  neb 
a'ch  galwodd  chwi  yn  sanctaidd,  byddwch  chwithau  hefyd 
sanctaidd  yn  mhob  ymarweddiad.  Oblegid  y  mae  "yn  ys- 
grifenedig,  Byddwch  sanctaidd,  canys  sanctaìdd  ydwyf  Fi." 


f^  ÌCoheUth. 

(i  Petr  i.  15,  16.)  Cyfeiria  yr  apostol  at  yr  ymadrodd  sydd 
yn  ysgrifenedig  lawer  gwaith  yn  nghyfraith  Moses,  Ue  y 
golyga  sancteiddrwydd  yn  ei  ystyr  seremomol,  bob  amser ; 
sef  fod  i  bobl  yr  Arglwydd  ofalu  ar  ymgadw  rhag  bwyta 
ctg  y  creaduriaid  a  waherddid  gan  y  gyfraith,  yn  ol  arfer  y 
cenhedloedd  dienwaededig  o'u  hamgylch.  Yr  oeddynt  drwy 
ymgadw  felly,  i  fod  yn  genedl  neillduedig,  neu  sanctaidd, 
o  ran  ymarferion  corflforol  a  phethau  angenrheidiol  bywyd. 
Mewn  amser,  daeth  y  geiriau,  sanctaidd  a  sancteiddrwydd,  i 
gymeryd  i  mewn  ystyriaeth  foesol  ac  ysprydol,  sef  purdeb 
calon  a  buchedd— ymwrthodiad  a  phob  egwyddorion  ac 
ymarferion  pechadurus — a  dyna  yr  ystyr  sydd  iddynt  yn  y 
Testament  Newydd.  Sancteiddrwydd  Duw  ydyw  ei  burdeb 
anfeidrol,  "Yn  lanach  ei  lygaid  nag  y  gall  edrych  ar  an- 
wiredd  a  drygioni."  Ac  y  mae  yr  hwn  sydd  yn  casau  an- 
wiredd,  yn  cilio  oddiwrth  ddrygioni,  ac  yn  ymestyn  at 
rinwedd,  yn  ddyn  Duw — yn  ol  Duw,  yn  tebygoli  i  Dduw. 

Yn  y  ddwy  Salm  (cxi  a  cxii),  gosodir  Duw,  a  dyn  Duw, 
ar  gyfer  eu  gilydd.  Yn  y  flaenaf  fe  ddywedir  am  Dduw : 
"Gogoniant  a  harddwch  yw  ei  waith  Ef;  a'i  gyfiawnder 
sydd  yn  parhau  byth.  Gwnaeth  gofio  ei  ryfeddodau ;  gras- 
lawn  a  thrugarog  yw  yr  Arglwydd."  Yn  yr  olaf,  dywedir  am 
ddyn  Duw  :  "  Gwyn  ei  fyd  y  gŵr  sydd  yn  ofhi  yr  Arglwydd, 
ac  yn  hoffi  ei  orchymynion  Ef  yn  ddirfawr.  Golud  a  chyfoeth 
fydd  yn  ei  dŷ  ef ;  a'i  gyfiaiunder  sydd  yn  parhau  byth.  Cyfyd 
goleuni  i'r  rhai  uniawn  yn  y  tywyllwch  ;  trugarog  a  thostur- 
iol,  a  chyfiawn  yw  efe."  Arferir  yr  un  ymadroddion  am  y 
ddau.  Y  mae  dyn  Duw  yn  y  Salm  olaf  o'r  ddwy,  yn  ol 
delw  Duw,  fel  y  gosodir  Ef  allan  yn  y  flaenaf. 

Dyna  yw  y  dduwioldeb  y  gehvir  amom  i'w  hymarfer : 
'■'■Dywedyd y  gwir  bob  amser;  giLouuthur  cyfiawtider;  darŷar 
pethaü  oìiest  yn  ngolwg  pob  dyn,  yn  holl  yynarferion  bywyd; 
dilyn  tangnefedd  a  heddwch  âphob  dyn;  meithrin  ysptyd  tru- 


Dyn  Dìtu'.  341 

garog,  a  niaddeugar,  a  chyvm>y?iasgar;  dysgu  amynedd  a 
dioddefgaiwch  dan  brofedigaethau  a  thrallodau ;  a  saficteidd- 
nvydd,  heb  yr  hwn  ni  chaifF  neb  weled  yr  Arglwydd."  Y 
mae  holl  elfenau  y  dduwioldeb  hon  yn  berffeithiau  anfeidrol 
ogoneddus  yn  natur  Jehofah  ;  a'r  hwn  sydd  yn  gwasanaethu 
Crist  yn  y  pethau  hyn,  sydd  hoff  gan  Dduw  a  chymeradwy 
gan  ddynion  (Rhuf.  xiv.  18).  Onid  yw  hi  yn  brydferth?  ac 
oni  fyddai  y  byd  hwn  yn  brydferth  a  dedwydd  pe  byddai  hi 
wedi  ei  feddianu  ai  ddwyn  dan  ei  dylanwad  ?  Annuwioldeb 
ac  annuwiolion  sydd  wedi  anrheithio  ac  andwyo  y  byd — 
wedi  chwerwi  a  gwenwyno  pob  fìynon  a  ffrwd,  difwyno  a 
gwywo  pob  dim  hyfryd  i'r  golwg  sydd  o'i  fewn. ,  O  ffynon 
annuwioldeb  a  phechod  y  tarddodd  holl  afiechyd  a  phläau 
moesol  a  chymdeithasol  y  byd.  "  Eithr  nefoedd  newydd,  a 
daear  newydd,  yr  ydym  ni,  yn  ol  ei  addewid  Ef,  yn  eu 
disgwyl,  yn  y  rhai  y  mae  cyfiawnder  yn  cartrefu  "  (2  Petr  iii. 
1 3),  ac  yna  bydd  y  nefoedd  a'r  ddaear  yn  un ;  y  ddaear  mor 
brydferth  ad  mor  ddedwydd  a'r  nefoedd. 

Rhoddodd  ein  Gwaredwr  esiampl  berffaith  o'r  dduwioldeb 
hon  o'n  blaen.  Ynddo  Ef  cawn  Dduw  ei  Hun  yn  natur 
dyn,  ar  faes  dyledswydd  dyn,  yn  ei  hymarfer  yn  ei  hoU 
fywyd  i'r  perffeithrwydd  uchaf.  "  Y  Tyst  ffyddlawn  a  chywit ; 
Y  Cyfiawn  hwnw ;  Tywysog  tangnefedd ;  Ymysgaroedd  a 
Thûsturiaethau ;  Y  Sanctaidd  a  Chywir."  "O  herwydd 
paham,  frodyr  sanctaidd,  cyfranogion  o'r  alwedigaeth  nefol, 
ystyriwch  Apostol  ac  Archoffeiriad  ein  cyffes  ni,  Crist  lesu. 
(Heb.  iii.  I.)  "  Rhedwn  yr  yrfa  a  osodwyd  o'n  blaen  ni, 
gan  edrych  ar  lesu,  Pentywysog  a  Pherffeithydd  ein  ffydd 
ni."  (Pen.  xii.  1.)  Drwy  edrych  arno  y  deuwn  yn  debyg 
iddo.  "A  nyni  oU,  âg  wyneb  agored,  yn  edrych  ar  ogon- 
iant  yr  Arglwydd  megis  mewn  drych,  a  newidir  i'r  unrhyw 
ddelw,  megis  o  ogoniant  i  ogoniant,  megis  gan  Yspryd  yr 
Arglwydd."    (2  Cor-  iii.  18.) 


PREGETH    XX. 


GWAS     DUW. 


{ Trculdodwyd  y  Sregtth  hon  ar  achlysur  marwolaeth  y  diioeddar 
Babchedig  Henry   Rees,   Liverpool.) 

"Ac  ni  chododd  proffwyd  cto  yn  Israelmegis  Moses,  yrhwn  a  adnabu 
yr  Arglwydd  wyneb  yn  wyneb.  Yn  mhob  rhyw  arwyddion  a  rhy- 
feddodau,  y  rhai  yr  anfonodd  yr  Arglwydd  ef  i'w  gwneuthur  yn 
nhir  yr  Aifft,  ar  Pharao,  ac  ar  ei  holl  weision,  ac  ar  ei  holl  dir  Ef ; 
ac  yu  yr  holl  law  gadarn,  ac  yn  yr  holl  ofn  mawr,  y  rhai  a  wnaeth 
Moses  yn  ugolwg  holl  I»raeL" — Deut.  xxxiv.  10-12. 

GwAiTH  anhawdd  a  chaled  ydyw  i  mi  sefyll  i  fyny  yma 
heno  ar  yr  achlysur  a'n  dygodd  yn  nghyd.  Y  mae  toriad  y 
berthynas,  yn  ol  y  cnawd,  oedd  rhyngof  â'r  un  sydd  newydd 
ein  gadael,  a  hyny  braidd  yn  annisgwyliedig  ar  y  pryd,  yn 
peri  bod  "y  cnawd  yn  wan,"  a'r  "fron  braidd  yn  rhy  lawn 
i'r  tafod  lefaru."  Teimlwn  ei  bod  yn  anhawdd  i  mi  ddar- 
llen  y  testyn  a  ddewisais  at  y  gwasanaeth  hwn;  ond  wedi 
meddwl  a  chwilio  Uawer,  er  mewn  maes  lle  y  mae  digonedd 
o  destynau  i'w  cael,  yr  oedd  yr  un  a  ddarllenais  megis  yn 
cymhell  ei  hun  i'm  meddwl  yn  fwy  ac  yn  daerach  na'r  un 
arall;  ac  felly  yn  fy  ngosod  dan  fath  o  orfod  i  roddi  y  íîordd 


Gwas  Dttw.  343 

iddo.  Ni  fynwn,  fy  ngwrandawyr,  i  chwi  dybied  fod  genyf 
amcan  i  gymharu  y  gwrthddrych  y  cyfeiriwn  ato  â  Moses, 
ac  i'w  osod  ef  yn  ei  berthynas  â'i  frodyr  yn  y  weinidogaeth, 
fel  yn  tra-ragori  amynt  oll,  fel  y  gosodir  Moses  allan  yma, 
yn  ei  berthynas  ef  â'r  proffwydi.  Dim,  o  gwbl.  Ceisiaf 
ddefnyddio  y  geiriau  yn  sail  i  ychydig  nodiadau  cyffredinol, 
ac  wedi  hyny  i  g>'mhwysiadau  mwy  neiUduol. 

Maes  cyfoethog  o  addysg  ac  athroniaeth,  a  Uawn  o  ddy- 
ddordeb  byw,  ydyw  yr  hanes  a  rydd  yr  ysgrythyr  am  rai  o'i 
dynion  sanctaidd  hi;  y  rhai  "lefarasant^megis  y  cynhyrfwyd 
hwynt  gan  yr  Yspryd  Glân."  "  Dynion  oeddynt,  yn  gorfod 
goddef  fel  ninau;"  dynion  wedi  eu  hamgylchu  â  gwendid 
ac  anmherfîeithrwydd. 

Y  mae  helyntion  bywyd  Moses  yn  hawlio  sylw  neillduol 
darllenydd  yr  ysgrythyrau.  Yn  y  benod  flaenorol,  cawn  ei 
eiriau  olaf ;  ac  yn  hon,  ei  waith  olaf.  Yn  hono  y  mae  yn 
gorphen  ei  dystiolaeth;  ac  yn  hon  yn  gorphen  taith  hirfaith 
a  llafurfawr  ei  fywyd.  Yno  yr  ydym  yn  gwrando  arno  yn 
canu  ac  yn  bendithio  Duw  Israel  ac  Israel  Duw;  ac  yma  yr 
ydym  yn  edrych  arno  yn  marw.  Yr  oedd  wedi  byw  dan 
weddîo,  ac  nid  rhyfedd  yw  ei  fod  yn  marw  dan  fendithio. 
Yr  oedd  yn  marw  yn  ngolwg  gwlad  yr  addewid — marw  ger 
bron  yr  Arglwydd,  yn  ymyl  Duw,  wrth  enau  Jehofa.  Duw 
ei  Hun  a'i  claddodd  ef.  Ni  wahoddwyd  neb  i'r  angladd 
hwnw;  nid  oedd  un  dyn  o  Israel,  nac  hwyrach  un  angel  o'r 
nefoedd,  yn  bresenol  yn  dilyn  y  corfif  i'r  bedd,  ac  yn  dyst 
o'r  amgylchiad ;  a  chadwyd  y  diafol  a'i  angelion  yn  mhell 
draw;  ac  felly  "Nid  edwyn  neb  ei  fedd  ef  hyd  y  dydd 
hwn."  Nacawyd  iddo  ei  ddymuniad  o  gael  myned  i  mewn 
i  wlad  yr  addewid,  y  Ganaan  ddaearol,  o  herwydd  ei  amry- 
fusedd  wrth  y  graig  yn  Cades;  ond  cafodd  helaeth  fynediad 
i  mewn  i'r  Ganaan  well,  yr  un  nefol. 

Samuel  neu  Ezra  a  ysgrifenodd  y  benod  hon,  debygir;  a 


344  Koheletìu%^ 

thystiolaeth  un  o'r  ddau  hyny  am  Moses  yw  geiriau  ein 
testyn.  Os  Ezra  oedd  yr  ysgrifenydd,  yr  oedd  ef  yn  gyd- 
oeswr  â  Haggai  a  Zacharia,  y  ddau  olaf  ond  un  o  broffwydi 
yr  Hên  Destament.  Fel  y  mae  yr  Hên  Destament  yn 
dechreu  yn  Moses,  y  mae  yn  dybenu  hefyd  ynddo,  "  Cofiwch 
gyfraith  Mosts,  fy  ngwas,"  ydyw  y  geiriau  olaf  yn  mron 
ynddo.  (Mal.  iv.)  Os  geiriau  Ezra  yw  geiriau  y  testyn, 
y  maent  yn  cymeryd  i  mewn  yr  holl  broffwydi,  ac  yn  gosod 
Moses  fel  y  seren  fwyaf  a  disgleiriaf  o  honynt  oll;  ac  yn 
wir,  y  mae  efe,  mewn  ystyr,  yn  haul  a  chanolbwnc  iddynt 
oll,  a  hwythau  fel  planedau  yn  troi  o'i  amgylch,  ac  ef  â 
hwythau  yn  cyd-droi  o  amgylch  Haul  Mawr  y  Cyfiawnder, 
canolbwnc  hoU  arfaethau  a  gweithredoddd  Duw. 

'^  Ni  chododd proffwyd  eto  yn  hrael  megis  Moses,"  &c. 

Cawn  sylwi  yn 

I.  Hynodrwydd  y  proffwyd. 

H.  Rhai  proffwydi  yn  fwy  hynod  na'r  lleill. 

HI.    MOSES,  YR  HYNOTAF  a'R  PENAF  o'r  PROFFWYDI. 

IV.  Cymwysiadau. 

I.  Hynodruiydd y  ỳroffwyd,  Yr  oedd  y  proffwyd  yn  ddyn 
anghyffredin  yn  mysg  dynion.  Nid  fel  yr  oedd  yn  rhagori 
mewn  duwioldeb  a  rhinwedd  ar  ddynion  duwiol  a  rhinweddol 
ereill  yn  unig,  nac  yn  benaf,  ond  fel  dyn  ysprydoledig  gan 
Dduw  yn  genad  drosto  at  ddynion;  i  lefaru  geiriau  Duw 
wrth  ddynion,  ac  i  ddadguddio  meddwl  ac  ewyllwys  Duw  i 
ddynion — "Yspryd  Duw  a  lefarai  ynddo,  a'i  ymadrodd 
Ef  oedd  ar  ei  dafod." 

Yr  oedd  hyn  yn  gwisgo  y  proffwyd  âg  urddas  dwyfol — 
^'■gwr  Duw"  oedd  efe,  ac  yr  oedd  arswyd  dwyfol  yn  cyd- 
gerdded  âg  ef  i  bob  man ;  yr  oedd  yn  cynrychioli  Duw  yn 
mysg  dynion.  Ni  adwaenai  efe  y  goludog  o  flaen  y  tlawd, 
na'r  brenin  o  flaen  y  gwaelaf  o'i  ddeiliaid;  yr  hyn  a'i 
gwnelai  i  raddau  megis  Duw  ei  Hun,  "  Yn  oftiadwy  i  frenin- 


Gwas  Dttw,  345 

oedd  y  ddaear,"  felly  yr  oedd  Moses  i  Pharao;  Samuel  i 
Saul;  Elías  i  Ahab;  a  loan  Fedyddiwr  i  Herod. 

1.  Y  radd  uchaf  a  berthynai  i'r  proffwyd  oedd  "y  gwel- 
edydd;"  un  yn  gweled  yn  mhellach  na  dynion  ereill;  ac 
nac  y  gallasai  efe  ei  hun  weled  heb  iddo  gael  dadguddiad 
drwy  Ysprj'doliaeth  Ddwyfol.  Dan  ddylanwad  yr  yspryd- 
oliaeth  hono  Uefarai  am  bethau  i  ddyfod,  mewn  amserau 
pell  neu  agos,  gyda'r  sicrwydd  mwyaf  pendant  am  eu 
cyflawniad. 

2.  Yr  oedd.  gweithredoedd  goruwchnaturiol  yn  canlyn 
gweinidogaeth  y  proffwyd,  yn  achlysurol,  fel  seliau  dwyfol 
wrthi,  "  Hyn  fydd  arwydd  y  gwna'r  Arglwydd  y  gair  a 
lefarodd."  Y  rhai  hynotaf  yn  eu  perthynas  â  gwyrthiau,  o 
broffwydi  yr  Hên  Destament,  oedd  Moses,  ac  Ehas,  ac 
Elisëus.  Ni  chyflawnodd  yr  un  o'r  Ueill  lawer  "o  weiihred- 
oedd  nerthol." 

3.  Yr  oedd  y  proffwyd  yn  ddysgawdwr  i'r  bobl  hefyd; 
yn  bregethwr  i  egluro  cyfraith  a  gair  Duw  i  ddynion;  a 
gosod  hawliau  ac  awdurdod  y  gair  a'r  gyfraith  ddwyfol 
arnynt,  a'u  dysgu  i'w  parchu  ac  ufuddhau  iddynt. 

n.  Rhai proffioydi ynfwy  hynodncirlleill.  Y  mae  hanes 
y  proffwydi  yn  dangos  hyn.  "  Y  mae  rhagor  rhwng  seren  a 
seren  mewn  gogoniant"  yn  ffurfafen  yr  ysgrythyr,  megis  yn 
y  ffurfafen  naturiol.  Gwelir  yn  y  gyntaf,  megis  ag  yn  yr 
olaf,  ambell  i  seren  Iwyd-wan,  fel  ar  ymddiflanu  yn  y  gor- 
weüon  pell.  Felly  yr  ydoedd  yr  holl  amser  maith  rhwng 
Moses  a  Samuel,  ar  ol  dyddiau  Joshua.  "Nid  oedd  weled- 
igaeth  eglur,"  a  "  Gair  yr  Arglwydd  oedd  werthfawr  yn  y 
dyddiau  hyny,"  o  herwydd  ei  brinder  a'i  aneglurder.  Deuai 
ambell  "ẃr  i  Dduw,"  gyda  chenadwri  fèr  oddiwrtho  at 
Israel,  ar  achlysuron,  yna  ciliai  o'r  golwg,  na  welid  mo  hono 
mwy.  Ni  welodd  yr  Yspryd  Glân  yn  dda  roddi  i  ni  enwau 
rhai  o  honynt.     Ond  yn  Samuel,  dyna  seren  o'r  raaintioli 


346  Roheleth. 

mwyaf  yn  codi.  "  Gair  Samuel  a  ddaeth  i  holl  Israel,"  a 
"gwybu  hoU  Israel,  o  Dan  hyd  Beersheba,  mai  proífwyd 
ffyddlon  yr  Arglwydd  oedd  Samuel."  (i  Sam.  iii.  20.) 
Wele,  o'r  diwedd,  un  hynod  ac  arbenig  fel  "  Gŵr  Duw"  yn 
mysg  y  proffwydi,  ifn  a  daflodd  oleuni,  nerth,  a  dylanwad, 
fel  trydan  drwy  yr  holl  wlad,  o'i  chanolbwnc  hyd  ei  ham- 
gylchoedd  pellaf.  "  Hwy  a  gânt  wybod  fod  proffwyd  yn  eu 
mysg,"  medd  yr  Arglwydd  wrth  Ezeciel,  pa  un  bynag  a 
wnant  hwy  wrando  ai  peidio;  "Cânt  wybod,  cânt  deimlo 
fod  proffwyd  yn  eu  mysg."  Cafodd  Cymru  hithau,  wybod 
a  theimlo  hyn  yn  nyddiau  ein  tadau  gynt,  ac  yn  nyddiau 
boreuol  tadau  sydd  yn  fyw  yn  awr  hefyd.  O,  fel  y  gwybu 
yr  holl  Dywysogaeth,  o  Gaergybi  i  Gaerdydd,  am  y  rhyw- 
beth  dwyfol  hwnw  a  gerddai  trwy  weinidogaeth  y  proffwydi 
hynod  a  anfonai  Duw  ati — y  rhywbeth  na  allasai  y  dynion 
hyny  eu  hunain  mo'i  gynyrchu  pan  y  mynent  hwy ;  ac  yr 
oeddynt  yn  synu  ato,  fel  dynion  ereill — y  rhywbeth  hwnw 
a'u  gwnelai,  ar  brydiau,  yn  llawer  mwy  na  hwy  eu  hunain, 
ac  a  barai  i  gynulleidfaoedd  cyfain  dyneru  a  thoddi  ar  eiliad 
weithiau,  "  fel  y  tawdd  y  cwyr  o  flaen  y  tân."  Y  peth  hwnw 
y  gweddiai  y  proffwyd  Habacuc  am  dano,  na  cheisiai  ei 
ddesgrifio,  pan  ddywedai,  "Pâr  wybod."  Pa  beth?  Ni 
ddywed;  ond  rhywbeth  er  bywhau  a  llwyddo  g\\;aith  Duw 
— a  barai  i  ddynion  wybod  a  theimlo  pethau  na  wybuasent 
o'r  blaen.  Y  mae  un  o'r  rhai  y  cerddai  y  rhywbeth  hwnw, 
ar  achlysuron,  drwy  ei  weinidogaeth  newydd  dewi,  a  myned 
o'r  golwg  yn  awr.  Os  bydd  y  lamp  hon  (sef  y  nerth  a'r 
goleuni  anghyfíredin  y  soniwn  am  dano)  ddiffodd  yn  nheml 
yr  Arglwydd,  hi  â  yn  nos  ar  grefydd  yn  Nghymru  eto,  a 
"chyfyd  oes  arall"  o  broffeswyr  a  gwrandawyr  nad  adwaen- 
ant  yr  Arglwydd,  a'i  fawr-waith  a  wnaeth  Efe  yn  y  dyddiau 
yr  oedd  y  nerthoedd  hyny  yn  cael  eu  datguddio.  Ni  wna 
athrawiaeth  iachus  ac  efengylaidd  yn  unig,  na  phob  modd- 


Gwas  Duw.  347 

ion  addysg  a  gwybodaeth  grefyddol  g}-da'u  gilydd,  y  tro  er 
cynyrchu  a  maethu  bywyd  crefydd  ysprydol,  heb  y  rhywbeth 
dwyfol  hwnw  i'w  harddel  a'u  heflFeithioli.  Fe  â  y  weinid- 
ogaeth  yn  sech,  diafael,  a  dieífaith  ar  ei  gwrandawyr; 
crefyddwyr  yn  ddaearol  ac  anianol  a  chynhenus,  hebddo ; 
daw  y  gelyn  i  mewn  fel  afon  o  ymbleidiau  ac  ymrysonau  a 
Uygredigaethau  i  mewn  i'r  eglwysi,  ac  nid  oes  dim  ond 
"  Yspryd  yr  Arglwydd  a'i  hymlid  ef  ymaith." 

Pan  fyddo  Duw  yn  myned  i  wneyd  gwaith  mawr,  ei  drefn 
ydyw  codi  a  donio  dynion  anghyfîredin  yn  offerynau  i'w 
gyflawni.  Gallai  wneyd  y  gwaith  heb  ofîerynoliaeth  y 
cyfryw  ddynion,  ond  nid  felly  y  rhyngodd  bodd  iddo  wneyd. 
Gallasai  waredu  Israel  o'r  AifTt  heb  Moses,  na  neb  arall; 
ond  cymwyso  ac  anfon  Moses  a  wnaeth  Efe ;  felly  Sahiuel 
a'r  profîwydi,  at  waith  eu  dydd  hwythau.  Pan  ddaeth  yr 
amser  apwyntiedig  i'r  efengyl  gael  ei  phregethu  i'r  cenhedl- 
oedd,  "  Dy wedodd  yr  Yspryd  Glan,  NeiUduwch  i  mi  Barna- 
bas  a  Saul  i'r  gwaith  y  gelwais  hwy  iddo;"  felly  Luther  a'r 
Diwygwyr  Protestanaidd,  a  thadau  y  diwygiad  efengylaidd 
jTi  Nghymru  yr  un  modd — dynion  anghyffredin  at  waith 
anghyfifredin  oeddynt.  Pen  Mawr  yr  eglwys  ei  Hun  sydd 
yn  dewis  ac  yn  cymwyso  y  neb  a  fyno  Efe  at  ei  waith.  "  I 
bob  un  o  honom  y  rhoddwyd  gras  yn  ol  mesur  dawn  Crist," 
medd  yr  apostol ;  Efe  sydd  yn  mesur  ac  yn  cyfranu  ei  ddawn 
a'i  ras  yn  gyfran  neillduol  i  bob  un  o'i  weision ;  ac  fel  y  mae 
aelodau  y  corfî  naturiol,  a'r  rhai  a  dybir  eu  bod  yn  wanaf  ac 
amharchedicaf,  yn  angenrheidiol  i  wasanaeth  y  coríî,  felly  y 
mae  y  gwahanol  a'r  amrywiol  raddeu  o  ddoniau  a  chymwys- 
derau  yn  y  weinidogaeth,  yn  angenrheidiol  i  wasanaeth  yr 
eglwys.  Gwyliwn  ddiystyru  y  gwanaf  ei  dalentau  o  weision 
Crist,  sydd  flTyddlon  a  diwyd  "ar  ei  ychydig"  yn  ei  wasanaeth' 
Ef ;  y  mae  y  gwaelaf  a'r  gwanaf  hwnw,  yn  was  i  Grist  yn 
gystal  a'r  cryfaf  ei  alluoedd  a'r  cryfaf  ei  dalentau,  ac  mor 


348  Koheleth. 

gymeradwy  ganddo  Ef.  Yr  oedd  Obadia  yn  brofFwyd  i 
Dduw  yn  gystal  ag  Esaia,  er  y  gwahaniaeth  mawr  oedd 
rhyngddynt.  Felly  hefyd  yr  apostohon;  yr  oedd  Simon 
Zelotes  mor  wirioneddol  apostol  i  Grist  ag  oedd  Simon  Petr, 
er  nad  oes  fawr  iawn  o  son  am  y  Zelotes,  a  bod  llawer  iawn 
o  son  am  y  Cephas  :  "  Pob  un  a  dderbyn  ei  briod  wobr  ei 
hun,  yn  ol  ei  lafur  ei  hun." 

III.  Moses,  yr  hynotaf  är  ỳenaf  âr  ỳroffwydi. 

I.  Moses  oedd  y  cyntaf  o'r  profifwydi.  Traddododd 
Noa,  Isaac,  a  Jacob,  bob  un  broífwydoliaeth  "  am  bethau 
a  fyddent,"  ond  ni  elwir  yr  un  o  honynt  hwy  yn  brofif- 
wyd;  yn  Moses  y  dechreuodd  oes  y  brofiFwydoliaeth,  yn 
swyddol. 

3.  "Yr  oedd  Moses  yr  hynotaf  a'r  penaf  o'r  profifwydi  ar 
gyfrif  agosrwydd  ei  gymundeb  â  Duw,  "  Yr  Jiwn  a  adnabu 
yr  Arglwydd  wyneb  yn  wyneb."  Pan  gynenodd  Miriam  ac 
Aaron  yn  erbyn  Moses,  o  achos  y  wraig  o  Ethiopia,  galwodd 
yr  Arglwydd  yn  ddisymwth  ar  y  tri  i  ddyfod  i  babell  y 
cyfarfod,  a  llefarodd  wrth  Aaron  a  Miriam  gan  ddywedyd, 
"Gwrandewch  yr  awr  hon  fy  ngeiriau,  Os  bydd  profifwyd  i'r 
Arglwydd  yn  eich  mysg,  mewn  gweledigaeth  yr  ymddangosaf 
iddo ;  neu  mewn  breuddwyd  y  Uefaraf  wrtho ;  Nid  felly  y 
mae  fy  ngwas  Moses,  yr  hwn  sydd  íîyddlawn  yn  íy  hoU  dŷ. 
Wyneb  yn  wyneb  y  llefaraf  wrtho,  mewn  gwelediad,  nid 
mewn  damegion  ;  ond  caiflF  edrych  ar  wêdd  yr  Arglwydd," 
&c.  (Num.  xii.  6-8.)  A  dyna  yr  anrhydedd  penaf  a  rodd- 
wyd  ar  ddyn  ar  y  ddaear  erioed.  Cafodd  Moses  fyned  yn 
nes  at  Dduw — i  agosach  cyfrinach  â  Duw,  nac  un  profiFwyd 
arall ;  bu  am  ddeugain  niwrnod  gyda  Duw  ar  y  mynydd,  a 
phan  ddisgynodd  at  y  bobl,  yr  oedd  ei  wyneb  yn  disgleirio 
fel  na  allent  edrych  amo.  Y  mae  yn  gyfifelyb  i  hyn  eto ; 
y  rhai  hyny  o'i  weision  sydd  yn  dal  y  cymundeb  agosaf  â 
Duw  yn  y  mynydd — yn  y  dirgel — ^ydyw  y  rhai  y  mae  eu 


Gwas  hwu).  ^^ 

hwynebau  yn  disgleirio  fwyaf  yn  yr  amlwg.     Hên  benniU 
dedwydd  yw  hwnw : 

* '  Gid  i  ni  ddôd  i'r  mynydd  fry, 
I'r  cwmwl  goleu  atat  Ti, 
Fel  y  disgleirio'n  hwyneb-pryd, 
Nes  synu  Israel  oll  i  gyd. " 

3.  Yn  y  gwaith  mawr  a  wnaeth  efe  dros  Dduw.  Yn  hyn 
hefyd  yr  oedd  Moses  y  penaf  a'r  hynotaf  o'r  proffwydi.  Yr 
oedd  efe  yn  ddeddfwr  i  Israel,  yn  gyfryngwr  cyfamod,  ac  yn 
sylfaenydd  goruchwyliaeth  o  grefydd.  Galw  y  bobl  at  gyf- 
raith,  bamedigaethau,  a  defodau  Moses  oedd  rhan  fawr  o 
waith  yr  holl  broffwydi  ar  ei  ol. 

4.  Yn  yr  holl  arwyddion  a'r  rhyfeddodau  a  wnaeth  Duw 
trwyddo  yn  yr  Aifft,  y  Môr  Coch,  ac  yn  yr  anialwch.  "Ni 
chododd  proffwyd  eto  yn  Israel  megis  Moses." 

CYMWYSIADAU. 

I.  Mae  un  o'r  bendithion  penaf  a  gwerthfawrocaf  i'r 
eglwys  ac  i'r  byd,  yw  y  dynion  anghyffredin  y  mae  Duw  yn 
eu  codi  ac  yn  eu  hanfon  atynt  o  bryd  i  bryd.  Felly  yr  oedd 
Moses  a'r  proffwydi  i  Israel.  Felly  yr  oedd  Duw  ei  hun  yn 
edrych  arnynt.  "  Mi  a'th  waredais  o'r  Aifft,  ac  a'th  ryddheais 
o  dŷ  y  caethiwed,  ac  a  anfonais  o'th  flaen  Moses,  ac  Aaron, 
a  Miriam,"  medd  Efe  wrth  Israel  (Mica  vi.  4) ;  a  thrachefh, 
"Mi  a  anfonais  atynt  fy  holl  weision  y  proffwydi,  gan  fore 
godi  ac  anfon."  Y  mae  Efe  yn  edliw  yr  un  peth  hwn  i 
Israel  drwy  Jeremiah,  lawer  gwaith  trosodd,  fel  y  ragorfraint 
benaf  a  gwerthfawrocaf  a  allasai  Efe  «i  rhoddi  iddynt.  "Ac 
oherwydd  (yr  un)  paham  y  mae  Efe  yn  dywedyd,  Pan 
ddyrchafodd  i'r  uchelder,  Efe  a  gaethiwodd  gaethiwed,  ac 
a  roddes  roddion  i  ddynion."     (Eph.  iv.  8.).)     Ond  beth  a 


áSo  koheldh. 

olygir  wrth  y  rhoddion  hyn?  Y  maent  yn  cynwys  yn  ddiau 
bob  "rhoddiad  daionus  a  phob  rhodd  berffaith,"  ond  yn 
benaf  oll,  "  Efe  a  roddes  rai  yn  apostolion,  a  rhai  yn  broff- 
wydi,  a  rhai  yn  efengylwyr,  a  rhai  yn  fugeiliaid  ac  yn 
athrawon."  (Adn.  ii.)  "Apostolion,  proffwydi,  ac  efeng- 
ylwyr,"  &c., —  dynion  anghyffredin  gweinidogaeth  y  Testa- 
ment  Newydd.  Derbyniodd  yr  Hwn  "a  ddyrchafodd  i'r 
uchelder  awdurdod  ar  bob  peth  " — "pob  awdurdod  yn  y  nef 
ac  ar  y  ddaear;"  ond  ni  wyddai  Efe  ei  Hun  am  roddion  ac 
anrhegion  mor  werthfawr  ag  oedd  apostoHon  a  phroffwydi, 
efengylwyr  ac  athrawon ;  dynion  wedi  eu  gwisgo  â  nerth  o'r 
uchelder  i  fod  yn  genhadau  dros  Dduw,  megis  pe  buasai 
Duw  yn  deisyf  trwyddynt  ar  y  byd  i  dderbyn  y  cymod.  A 
beth  fuasai  y  byd  heddy  w  oni  buasai  iddo  Ef  anfon  y  dynion 
hyny  ato?  Buasai  oll  yn  yr  un  sefyllfa  druenus  ag  y  mae  y 
rhanau  hyny  o  hono  sydd  heb  yr  efengyl  ynddo  heddyw, 
lë,  beth  fuasai  cyflwr  Cymru  yn  awr,  pe  na  anfonasid 
y  dynion  anghyffredin  hyn  ati  yn  ystod  y  ddwy  ganrif 
ddiweddaf  ?  yr  hyn  ydoedd  cyn  hyny  a  fuasai  hi  eto  y  dydd 
hwn,  yn  dir  drain  a  mieri,  tywyllwch  ac  anwybodaeth,  nythle 
pob  math  o  ysprydion  aflan,  ofergoelion  a  llygredigaethau, 
a  phob  anfoes  ac  anrhefn ;  îe,  y  dynion  hyny  wedi  eu  codi 
a'u  hanfon,  a'u  harddel  mewn  modd  arbenig  gan  Dduw  ei 
Hun,  oedd  y  bendithion  penaf  a  gwerthfawrocaf  a  gafodd 
ein  gwlad  a'n  cenedl  erioed,  gyda'r  eithriad  o  air  Duw  yn  ei 
hiaith  ei  hun. 

2.  Y  mae  y  cyfryw  ddynion  anghyffredin  a  anfonir  gan 
Dduw,  yn  teilyngu  derbyniad  a  pharch  anghyffredin  gan 
eglwys  Ddnw,  a  chan  ddynion  yn  gyffredin  hefyd.  Archa 
Paul  i'r  eglwys  "wneuthur  cyfrif  mawr  o  honynt,  mewn 
cariad,  er  mwyn  eu  gwaith"  (i  Thes.  v.  13).  Yn  wahanol 
iawn  i  hyny  yr  ymddygodd  y  byd,  a'r  eglwysi  hefyd,  at  lawer 
o  honynt.     Grwgnachai  gwersyll  Israel  yn  erbyn  Moses  ei 


öwas  X!>uw.  3^1 

hun,  ac  ewyllysient  ei  labyddio  lawei'  tro ;  cyhuddent  ef  ac 
Aaron  o  fíurfio  dichell  offeiriadol,  i  awdurdodi  amynt  a'u 
hyspeilio  o'u  rhyddid  a'u  hiawnderau ;  o  herwydd  paham,  yr 
agorodd  y  ddaear  ei  safn,  ac  y  llyncodd  "  i  ufîern  yn  fy w " 
luaws  o  honynt,  un  tro.  Y  trymaf  o'r  cyhuddiadau  a  ddygai 
y  Gwaredwr  yn  erbyn  Jerusalem,  pan  yn  ei  chyfarch  y  waith 
olaf,  drwy  ei  ddagrau,  oddiar  fynydd  yr  Olewydd,  ydoedd, 
"  Yr  hon  wyt  yn  Uadd  y  proffwydi,  ac  yn  lladyddio  y  rhai  a 
anfonir  atat "  (Mat  xxiii.  35) ;  a  hyny  a  dynodd  arni  fam  a 
digofaint  Duw  hyd  yr  eithaf,  o'r  diwedd.  Ni  phetrusai  Paul 
ddywedyd  wrth  y  Corinthiaid  a'r  Galatiaid,  y  dylasai  efe  gael 
ei  barchu  a'i  fawrygu  ganddynt  yn  amgenach  nag  yr  oedd- 
ynt  hwy  yn  gwneyd.  Cafodd  rhai  o'r  dynion  penaf  a  anfon- 
odd  Duw  y  triniaethau  chwerwaf  a  chreulonaf  gan  y  byd,  a 
Uawer  o  angharedigrwydd  a  dirmyg  oddiwrth  yr  eglwysi 
hefyd,  lawer  o  honynt.  Cafodd  yr  hên  dadau  Anghydfîurfìol 
yn  yr  all-ganrif-ar-bymtheg,  a  thadau  y  diwygiad  Methodist- 
aidd  yn  Nghymm,  driniaethau  blinion  lawer  iawn ;  mewn 
enbydrwydd  am  eu  heinioes  y  bu  llawer  o  honynt,  "yn 
myned  rhagddynt  ac  yn  wylo"  wrth  ddwyn  a  hau  yr  "hâd 
gwerthfawr"  yn  y  Dywysogaeth,  hyd  nes  gorthrechwyd 
gelyniaeth  y  bobl  gan  y  nerthoedd  dwyfol  a  gerddai  drwy 
weinidogaeth  y  proffwydi  hynod  hyny.  Yr  oedd  y  bobl 
yn  mhob  man  yn  mawrygu  cedym  yr  ail  dô  o  gedyrn  y 
diwygiad  hwnw ;  cyrchent  yn  Iluoedd  i'w  gwrando  yn  mhob 
lle  yr  elent;  yr  oedd  yr  anifeiliaid  a  farchogent  fel  yn  gre- 
aduriaid  cysegredig  yn  ngolwg  y  bobl. 

Wythnos  yn  ol,  buom  yn  anfon  gweddiUion  marwol  un 
o'r  cedym  hyny  i'r  bedd,  un  o'r  rhai  olaf  oll ;  dichon  fod  un 
neu  ddau  eto  yn  aros  o'r  tô  hwnw.  Un  anghyffredin  mewn 
amgylchiadau  cyffredin  bywyd  ydoedd  ef;  nid  oedd  dim 
yn  neillduol  yn  helyntion  ei  oes  i  son  am  danynt ;  ni  bu  ef, 
fel  y  tadau  y  cyfeiriwyd  atynt,  mewn  perygl  ac  enbydrwydd, 


3^«  ítoheleth. 

mewn  carchar  na  than  erlid,  a  gŵg  a  gwaradwydd  y  byd,  yn 
achos  yr  efengyl ;  yr  oedd  y  "  gauaf  wedi  myned  heibio,  y 
gwlaw  wedi  pasio,"  y  gwynt  a'r  dymhestl  wedi  gostegu,  cyn 
iddo  ef  ymddangos  ar  y  maes.  Pan  yr  aeth  ef  allan  gyntaf, 
yr  oedd  y  "  blodau  ar  y  ddaear,  a  chlywid  llais  y  durtur  yn 
y  wlad."  Yr  oedd  hynodrwydd  y  profifwyd  hwn  yn  hollol 
annibynol  ar  amgylchiadau  ei  fywyd;  yn  yr  hyn  a  weithiodd 
gras  Duw  ynddo,  a'r  hyn  a  weithiodd  yntau  allan  dan  ddy- 
lanwad  ac  yn  nerth  y  gras  hwnw,  hyny  a'i  gwnaeth  ef  yn 
fawr  fel  gŵr  a  chenad  Duw, 

Rhoddwch  gymdeithas  eich  meddyliau  yn  awr  am  enyd 
fach — deuwch  trosodd  i  ardal  neillduedig  Llansanan ;  yno, 
mewn  hên  Amaethdy,  sydd  yn  llechu  dan  gesail  hên  fynydd 
Hiraethog,  ar  y  i8fed  o  Chwefror,  1798,  fe  anwyd  bachgen, 
bachgen  hynaf  i  rieni  crefyddol  a  duwiol  oedd  yn  by w  yno, 
rhan  o  hên  dreftadaeth  y  teulu  er's  cannoedd  lawer  o  fiyn- 
yddoedd.  Ganesid  aml  i  fachgen  hynod  yn  ei  ddydd  o'r 
teulu  hwnw,  yn  yr  hên  anedd  hono,  o'i  flaen  ef ;  un  a  fu  yn 
swyddog  milwraidd  yn  un  o  Ryfeloedd  y  Groes ;  un  arall  a 
fu  yn  gadben  yn  ngwarchodlu  Edward  IV ;  un  arall  a  fu  yn 
rhyfelgar  iawn  fel  swyddog  yn  myddin  Duc  Lancaster,  yn 
rhyfel  y  Rhosynau,  sef  y  rhyfeloedd  gwladol  rhwng  y  teulu- 
oedd  York  a  Lancaster  am  goron  Lloegr ;  un  arall  eto  a  fu 
yn  hynod  fel  gwrthryfelwr  yn  erbyn  awdurdod  orthrymus  un 
o  freninoedd  Lloegr ;  ac  un  arall  hefyd  a  fu  yn  orthrymwr 
bltn  ar  ei  denantiaid,  gan  eu  troi  allan  o'u  tiroedd,  fel  y 
gwnaed  rhanau  o  ddau  gwmwd — Archwedlog  ac  Isaled — 
yn  anialwch  gwyllt  dros  dymor,  yr  hyn  a  barai  i  hên  brydydd 
yn  y  dyddiau  hyny  osod  "  Y  fran  ar  ben  clochdy  Llansanan," 
i  felldithio  y  dydd  y  ganwyd  y  gorthrymw.  O  gyff  garw 
o'r  fath  yna,  y  tarddodd  y  planhigyn  tyner  hwn,  yn  y  fan  y 
tarddasai  allan  amryw,  os  nid  yr  oll,  o'r  planhigion  geirwon 
hyny. 


Ù'H'asÌ^Jw.  J53 


Yn  Dafydd  Rees,  o  Chwibren  Isaf,  yr  ieuengaf  o  feibion 
eí  rieni,  Henry  a  Gwen  Rees  (Llwyd,  yn  ol  ei  henw  mor- 
wynig),  y  daeth  crefydd  gyntaf  i'r  teulu  henafol  hwn,  yn  ol 
dim  a  allwn  gasglu;  ac  yn  Henry,  yr  hynaf  o  feibion  y 
Dafydd  Rees  hwnw,  y  cyfododd  yr  efengylwr  cyntaf  o'r 
teulu,  â'r  hwn  a  lanwodd  y  wlad  a'i  boblo^  wydd  a'i  ddy- 
lanwad,  ac  a  ystyrid  yn  un  o'r  pregethwyr  penaf  a  galluocaf, 
a  choethaf,  a  welodd  llygaid  ac  a  glywodd  clustiau  Cymru 
erioed. 

Nid  oedd  neb  o'i  gymydogion  yn  canfod  dim  yn  hynod 
yn  y  bachgen  Harri,  yn  ei  ddyddiau  boreuaf,  ragor  hyw 
fachgen  arall  o'i  gyfoedion ;  ond  dichon  mai  difîyg  craffineb 
ynddynt  hwy  a  barai  hyny.  Yr  oedd  o  duedd  wylaidd  a 
distaw,  a  chwareus,  fel  bachgen  arall.  Pan  oedd  tua  deu- 
ddeg  oed,  torodd  adfywiad  grymus  ar  grefydd  allan  yn 
Llansanan,  mewn  cyfarfod  gweddi  a  gynhelid  yn  y  capel  ar 
nos  Sabboth ;  cerddodd  y  tân  yn  fuan  i  leoedd  ereill,  pell  ac 
agos,  a  dychwelwyd  llaweroedd  at  grefydd,  yn  hên  ac  ieuainc, 
mewn  llawer  o  fanau.  Cyfranogodd  yntau  yn  helaeth  o'r 
dylanwad>ymunodd  a'r  eglwys  Fethodistaidd,  yn  Llansanan, 
yn  ddioed,  dan  deimladau  dwysion  iawn.  Ar  ben  ei  hun  y 
carai  fod  bron  yn  wastad  wedi  hyny.  Yn  yr  ysgubor, 
yn  y  maes,  neu  ar  y  mynydd  gyda'r  praidd,  myfyrio, 
gweddîo,  pregethu,  oedd  ei  waith  beunyddiol ;  pregethodd 
lawer  i'w  gyfoedion  ieuainc  ar  y  ffordd  y  nos  wrth  ddy- 
chwelyd  adref  o'r  cyfarfodydd  crefyddol,  a  chredent  nad 
oedd  y  fath  bregethwr  ag  ef  yn  y  byd.  Deallodd  yr  eglwys 
yn  Llansanan  cyn  hir,  fod  defhydd  dyn  yn  y  bachgen 
hwnw.  ,    . 

Ar  symudiad  y  diweddar  Barch.  T.  Jones,  o  Ddinbych  1 
Sirhior-fawr,  gerllaw  Abergele,  teimlai  yn  awyddus  iawn  am 
gael  myned  ato  i'w  wasanaeth.  Galwodd  ei  dad  gyda  Mr. 
Jones,  ac  amlygodd  awydd  ei  fachgen  iddo;  chwenychai 

23 


# 


KêheUtk 


Mr.  Jones  ei  weled ;  aeth  yntau  i  Ddinbych  dranoeth ;  hoff- 
odd  Mr.  Jones  y  bachgen,  a  chytunasant  a'u  gilydd  yn  y 
fan.  Bu  yn  gweinyddu  gyda  Mr,  Jones  am  y  ddwy  flynedd 
y  bu  yn  byw  yn  Sirhior.  Cafodd  yno  le  yn  ol  dymuniad  ei 
galon — byw  bron  yn  hollol  ar  ben  ei  hunan  bob  dydd,  a 
digon  o  lyfrau  i'w  darllen  bob  nos.  Ei  fwriad  oedd  dy- 
chwelyd  adref  atom  ar  ei  ymadawiad  oddiyno ;  ond 
erfyniai  yr  ychydig  gyfeillion  crefyddol  oedd  yn  weiniaid  a 
digalon  yn  y  Bettws,  ger  Abergele,  yn  daerion  iawn  amo 
aros  yn  y  gymydogaeth  hono  am  dymor ;  efe  pedd  Ilywydd 
yr  Ysgol  Sabbothol,  y  cyfarfod  eglwysig,  a'r  cyfarfod  gweddi 
er  pan  ddaethai  i'r  Sirhior,  ac  ni  wyddent  beth  a  wnaent  os 
ymadawai  o'r  ardal,  a  theimlai  yntau  ymlyniad  mawr  yn  y 
Ue.  Cynygiodd  Mr.  D.  Lloyd,  o'r  Cefn,  amaethwr  parchus 
gerllaw  y  Bettws,  le  iddo  yn  ei  wasanaeth,  a  chytunodd  i 
fyned  yno.  Blwyddyn  fu  ei  arosiad  yn  y  Ile,  ac  yn  nghorff 
y  flwyddyn  hono  (1818)  y  dechreuodd  bregethu.  Ar  ben  y 
tymor  hwnw,  dychwelodd  adref  at  ei  rieni,  y  rhai  oeddynt 
erbyn  hyny  wedi  symud  i  fyw  i'r  Caedu,  y  tŷ  y  cyfieithodd 
William  Salesbury  y  Testament  Newydd  ynddo,  yn  amser  y 
frenines  Elizabeth.  Byr  fu  ei  arosiad  gartref ;  aeth  i  Aber- 
gele,  i'r  ysgol,  at  y  diweddar  Barch.  T.  Lloyd,  a  bu  yno 
flwyddyn,  neu  ragor.  Yr  oedd  ganddo  y  parch  dyfnaf  i 
enw  a  choffiadwriaeth  Mr.  Lloyd,  fel  y  dengys  ei  erthygl 
ddyddorol  arno  a  ymddangosodd  yn  y  "  Traethodydd!^ 

O  Abergele,  aeth  i'r  Amw>'thig,  i  ddysgu  y  gelfyddyd  o 
rwymo  llyfrau,  ond  ychydig  wnaeth  o  honi  gyd&'r  gorchwyl 
hwnw ;  canys  yr  oedd  holl  feddylfryd  calon  y  llanc  wedi  ei 
osod  ar  bregethu.  Yn  Ile  iddo  ef  rwymo  Ilyfrau,  rhwymodd  y 
Ilyfrau  ef  Treiliodd  tua  deuddeng  mlynedd  o  amser  yn  yr 
Amwythig,  yn  gweînyddu  fel  bugail  i'r  eglwys  Fethodistaidd 
Gymreig  yno,  a  rhoddai  deithiau  i  bregethu^  yn  achlysurol, 
drwy  Ogledd  a  Deheudir  Cymru.    Yno  y  daeth  i  gydnabydd- 


Gwas  íhtw.  3^31 

■*— — — ^—    ■  ...  ■-■-... 

iâeth  gyntaf  â  gweithiau  Dr,  Owen,  darlleniad  y  rhai,  yn 
enẁedig  y  traethodau  ar  "  Bechod  Preswylíedig,  a  Marw- 
eiddiad  pechod  mewn  credinwyr,"  yn  nghyd  ag  esponiad  y 
Doctor  ar  y  cxxx  Salm,  a  gynyrchasant  megis  chwyldroad 
yn  èì  enaid.  Cwynai  Mr.  a  Mrs.  Griffiths,  ei  leteioh  caredig, 
mai  gwaith  mawr  fyddai  ei  gael  oddiwrth  Dr.  Owen  at  ei 
btydiau  bwyd,  ac  i'w  wely.  "Wel,"  meddai,  wedi  darllen 
cyfran  o'r  gwaith,  un  tro,  "Chwiliaist  ac  adnabuost  fi,  megis 
pe  buasai  dy  lygaid  yn  gwylio  ysgogiadau  a  gweithrediadau 
fy  meddwl  i,  pan  ysgrifenaist  y  pethau  hyn." 

Yr  oedd  tôn  newydd  yn  ei  weinidogaeth  o  hyn  allan,  Yr 
oedd  yn  bregethwr  poblogaidd  ac  effeithiol  iawn  cyn  hyn ; 
ond  yn  awr,  y  mae  megis  yn  gwthio  i'r  dwfn,  ac  y  mae  ei 
bregethau  fel  "cleddyf  dau-finiog,  yn  cyrhaeddyd  trwodd 
hyd  wahaniad  yr  enaid  a'r  yspryd,  y  cymalau  a'r  mêr,  ac  yn 
bamu  meddyliau  a  bwriadau  y  galon."  Yn  hyn,  dichon 
nad  gormod  dywedyd,  na  bu  o'i  flaen,  ac  na  chododd  neb 
ar  ei  ol,  hyd  yma,  a  ragorodd  arno,  a  dyweyd  y  lleiaf. 
Cymedrolodd  gryn  lawer  yn  ei  olygiadau  ar  rai  cangenau 
o'r  athrawiaeth  yn  ei  flynyddau  diweddaf,  fel  y  daeth  ei 
bregethau  yn  fwy  ymarferol,  yn  eu  perthynas  â  gwrandawyr 
yn  gyfîredinol,  nag  oeddynt  yn  mlynyddau  boreuaf  ei  weinid- 
ogaeth. 

Tra  yn  yr  Amwythig,  ymunodd  mewn  priodas  â'n  hanwyl 
chwaer*  sydd  yma  heno,  yn  weddw  alarus  ar  ei  ol.  Bu 
iddo  yn  "  ymgeledd  gymwys,"  yn  Uawn  ystyr  yr  ymadrodd, 
am  tua  deugain  mlynedd. 

Yn  1836,  symudodd  i  Liverpool,  lle  y  treuliodd  y  33  o 

O-t- 

•  Y  tnac  hithau,  crbyn  hyn,  wcdi  myncd  ar  eî  ol.  Bu  farw  yn 
Treborth,  Mawrth  2ofcd,  1879,  yn  yr  84  flwyddyn  o'i  hocdran,  felly, 
"Yh  hên  acyn  gyflawn  0  ddyddiau,"  parch,  ac  anrhydedd. 


356-  RoheUth. 

flynyddau  olaf  ei  oes,  mewn  parch,  dylanwad,  a  defnydd- 
ioldeb  mawr.  Parhaodd  i  fyned  rhagddo  a  chynyddu  fwy- 
fwy  mewn  gras,  doethineb,  poblogrwydd,  a  defnyddioldeb 
hyd  derfyn  ei  oes  faith.  O  ran  ei  feddwl  a'i  yspryd,  yr  oedd 
megis  Moses,  "  Ni  chiliasai  ei  ireidd-dra,"  ac  ni  phallasai  ei 
weithgarwch. 

Cafodd,  mewn  cydmariaeth,  fynediad  esmwyth  drwy  y 
byd.  Ni  wybu,  yn  brofiadol,  ond  ychydig  am  helbulon  a 
thrallodion  bywyd — dim  gofidiau  teuluaidd  drwy  gystuddiau 
a  marwolaethau.  Bu  ei  unig  blentyn,  fel  ei  mam,  yn  ífyn- 
onell  cysur  iddo,  yn  mhob  ystyr.  O  ran  ei  amgylchiadau, 
yr  oedd  uwchlaw  pryder  yn  nghylch  y  pethau  a  berthynent 
i'r  bywyd  hwn.  Yr  oedd  ei  holl  bryder  a'i  ryfel  ef  yn  rhyfel 
ysprydol,  yn  ei  fynwes  ei  hun — i  "  farweiddio  pechod,  croes- 
hoelio  yr  hên  ddyn,"  i  gadw  ei  galon,  ei  dymer,  ei  eiriau,  a'i 
ymddygiadau  yn  ddiesgeulus,  er  diogelu  mwynhad  gwas- 
tadol  o  gydwybod  ddirwystr  rhyngddo  â  Duw.  Y  mae 
ambell  i  lysieuyn  gardd,  fel  y  Camoniile,  y  rhaid  ei  sathru 
cyn  y  rhydd  ei  bêr-arogl,  wedi  y  gwneler  hyny,  efe  a  leinw 
yr  holl  le  a'i  bêrsawr ;  y  mae  llysieuyn  arall  yn  rhoddi  ei 
bêr-arogl  allan  o  hono  ei  hun,  heb  ei  gymell — yn  ei  ollwng 
ar  aden  yr  awel  a  eheda  heîbio  Iddo,  heb  drais  na  gwasgiad 
arno.  Y  mae  cyfîelyb  Iysiau  yn  ngardd  yr  Arglwydd ;  rhaid 
i'r  byd  neu'r  diafol  osod  eu  traed  ar  rai  cyn  y  daw  eu  pêr- 
arogl  allan,  ac  y  mae  y  Garddwr  mawr  yn  goddef  iddynt 
wneyd  hyny,  fel  yn  achos  Job  a  Dafydd,  er  engraifît.  Llys- 
ieuyn  yn  arogli  yn  esmwyth,  o  hono  ei  hun,  oedd  Henry 
Rees ;  ni  ddaliasai  ond  ychydig  wasgiad,  a  gofalodd  ei  Dad 
nefol  na  chafodd  na  byd,  na  chnawd,  na  Satan  osod  troed 
arno,  fel  y  cai  lonydd  i  bêr-arogli  yn  ei  ardd,  yr  hyn  a 
wnaeth  am  flynyddau  lawer,  nes  llenwi  Cymru  drwyddi  oU 
â'i  arogl  pêr. 

Yn  awr,  fy  nghyfeillion,  "Meddyliwch  am  eich  blaenor" 


Gwas  Duw.  357 

hwn,  a  "draethodd  i  chwi  air  Duw."  Ni  chewch  mwyach 
weled  ei  wedd  na  chly wed  ei  lais  j  ond  gellwch  feddwl  am 
dano,  a  galw  i  gôf  yr  hên  brofiadau  a  fwynhawyd  genych 
wrth  ei  wrando  lawer  gwaith.  "Cymerodd  Arglwydd  y 
Uuoedd  oddiarnoch,  yr  hên  ŵr  a'r  anrhydeddus,  y  brawdwr 
a'r  cynghonsT  doeth,  a'r  areithiwr  hyawdl;"  gadawodd 
adwy  fawr  ar  ei  ol,  ond  y  mae  yr  Hwn  a  addawodd  godi 
"Pabell  Dafydd,  cau  ei  bylchau,  a  chodi  ei  hadwyau,  a'i 
hadeiladu  eilchwyl  fel  yn  y  dyddiau  gynt"  (Amos  ix.  ii), 
eto  yn  fyw ;  a  chwi,  "y  rhai  ydych  yn  cofio  yr  Arglwydd, 
na  ddistewch,  ac  na  adewch  ddistawrwydd  iddo,"  hyd  nes  y 
cyflawno  yr  hyn  a  addawodd. 

"Ystyriwch  ddiwedd  ei  ymarweddiad"  ef.  Dyma  y 
diwedd  hwnw  wedi  dyfod.  Cawsoch  ef  am  hir  dymor — 
dim  Uai  na  haner  càn  mlynedd.  "  Efe  oedd  ganwyll  yn 
llosgi  ac  yn  goleuo,  a  chwithau  oeddych  ewyllysgar  i  orfol- 
eddu  dros  amser  yn  ei  oleuni  ef "  (loan  v.  34) ;  ond  wele 
y  ganwyll  a  fu  yn  llosgi  ac  yn  goleuo  mor  danbaid  a  di-ball 
ara  haner  càn  mlynedd,  wedi  llosgi  allan  a  diffodd,  yn  ei 
pherthynas  â  ni ;  ond,  pa  fath  ddiwedd  a  fu  i'r  fath  ymar- 
weddiad?  Yr  oedd  efe  wedi  meddwl  a  son  llawer  am  y 
"diwedd"  hwnw  yn  ystod  ei  fywyd,  yn  ei  bregethau  a'i  ym- 
ddyddanion,  íe,  yr  oedd  "yn  marw  beunydd."  Yr  oedd 
rhy  wbeth  yn  arswydlawn  iddo,  bob  amser,  yn  y  meddwl  am 
fyned  i'r  byd  mawr,  dieithr,  ac  ofnadwy,  er  yn  meddu  hyder 
cryf  yn  niogelwch  ei  gyflwr.  Côf  genyf  ei  íod  yn  aros  yn  fy 
nhŷ,  yn  Dinbych,  ar  adeg  Cymanfa  Chwarterol  y  Method- 
istiaid  yno,  yn  mis  Mawrth,  1837;  bore  dydd  y  Gymanfa, 
derbyniwyd  y  newydd  am  farwolaeth  y  Parch.  Ebeneaer 
Richards,  Tregaron,  yr  hyn  a  effeithiodd  yn  ddwys  iawn 
amo;  bu  yn  fud  am  enyd,  dywedai  yn  y  man,  "Wel,  y  mae 
efe,  erbyn  hyn,  wedi  ymuno  â  chymanfa  '  Ysprydoedd  y 
rhai  cyfiawn,  y  rhai  a  berffeithiwyd ; '  y  mae  rhy wbeth  sydd 


%l$  Koheleth, 

yn  ofnadwy  yn  y  meddwl."  "Beth,"  meddwn,  "rhywbetH 
yn  ofnadwy  yn  y  meddwl  o  fyned  i'r  nefoedd  ? "  **  lë," 
meddai  yntau,  " '  Mor  ofnadwy  oedd  y  golwg,  ac  y  dy wedodd 
Moses,  yr  wyf  yn  ofni  ac  yn  crynu.'  Os  oedd  y  datguddiad 
a  wnaeth  y  Brenin  mawr  o  hono  ei  hun  ar  Sinai,  yn  peri  i 
Moses  ofni  a  chrynu,  beth  fydd  ef  i  rai  fel  nyni,  pan  elom  i 
oleuni  dadguddiad  Uawer  helaethach  o'i  fawredd  Ef  yn  y 
byd  hwnw  ?  "  Am  ddeg  o'r  gloch  y  bore  hwnw,  pregethodd 
yn  Nghapel  yr  Annibynwyr,  ar  y  testyn,  "  Paham  y  crëaist 
hoU  blant  dynion  yn  ofer?"  gyda  nerth  a  dylanwad  anar- 
ferol.  Ond  pa  fodd  yr  ymdarawodd  efe  yn  y  diwedd?  Yr 
ateb  mwyaf  priodol  ellir  roddi  i'r  cwestiwn,  fyddai  geiriau  y 
proflFwyd  (Esa.  xxvi.  3);  "Mewn  tangnefedd  heddychol.'' 
Mae  yn  amheus  a  oedd  efe  yn  gwybod  ei  fod  yn  marw,  er 
fod  ei  ymwybyddiaeth  ganddo  ar  y  pryd.  Ni  chafodd  y 
"gelyn  diweddaf"  ddangos  ei  wyneb  iddo;  yr  oedd  megis 
pe  tybiem  ddarfod  i  angel  o'r  nef  roddi  dogn  o  Chlûroform  y 
wlad  fry  iddo,  nes  oedd  yn  gyfifelyb  i  ddyn  dan  ddylanwad 
y  cyfîyr  daearol  hwnw,  pan  torir  aelod  iddo  ymaitb,  yn  synu 
wedi  y  delo  ato  ei  hun,  weled  fod  ei  aelod  wedi  ei  dori 
ymaith,  ac  yntau  heb  deimlo  dim  oddiwrth  yr  oruchwyliaeth 
a  gyflawnesid  arno.  Yn  y  nefoedd  y  gwybu  yntau  ei  fod 
wedi  rhodio  trwy  lỳn  cysgod  angeu,  fod  ei  hoU  gysylltiadau 
daearol  wedi  eu  tori ;  synodd  yntau  ddarfod  iddo  groesi  yr 
afon  yn  ddiarwybod  iddo  ei  hun. 

Sylwai  cyfaill  wrth  Whitfield,  un  tro,  ei  fod  yn  disgwyl  y 
ceid  clywed  rhyw  bethau  gogoneddus  ganddo  ef,  Mr.  Whit- 
field,  ar  ei  wely  angeu.  "  Nid  wyf  fi  yn  disgwyl  hyny  o 
gwbl,"  oedd  yr  ateb.  "Pa  fodd  felly?"  gofynai  y  cyfaill. 
"Yr  wyf  fi,  drwy  ras  Duw,"  atebai  yr  efengylwr,  "wedi 
dwyn  íŷ  nhystiolaeth  yn  fy  my wyd,  fel  nad  oes  angen  am  beth 
felly  yn  dystiolaeth  af  fy  ol."  Ac  felly  y  bu ;  ni  ddy wedodd 
Mr.  Whitfield  ddim  oedd  yn  hynod  wrth  farw.     Feily  hefyd 


Gwas  Duw^  359 

y  bu  Henry  Rees  farw.  Yr  oedd  ei  hoU  fywyd  yn  dystiol- 
aeth  gref,  eglur,  a  difwlch  o'i  burdeb  duwiol,  fel  nad  oedd 
angen  am  dystiolaeth  oddiar  ei  wely  angeu  ef  er  sicrhau 
diogelwch  ei  gyflwr  yn  meddyliau  pawb  a'i  hadwaenent 
"Pe  buasai  y  nefoedd  wedi  ei  Uenwi,  fel  na  allesid  derbyn 
un  yn  ychwaneg  i  mewn  iddi,  buasai  raid  crëu  nefoedd 
newydd,  o  bwrpas,  i  wneyd  Ue  i  Mr.  Rees,"  ebai  y  Princiỳal 
Edwards  (Aberystwyth  yn  awr,  Liverpool  y  pryd  hwnw), 
wrth  gj'feirio  at  ei  farwolaeth  mewn  cyfarfod  cyhoeddus  yno. 
A  gwên  siriol  yn  gwisgo  ei  wedd  y  gwelsom  ef  yr  olwg  olaf 
a  gawsom  arno,  yn  ei  arch,  cyn  ei  gychwyn  i'w  fedd.  Yr 
oedd  y  wên  hono  megis  yn  Uongyfarch  y  bedd  fel  gwely 
tawel  i  orphwys  ynddo  mewn  tangnefedd,  hyd 

' '  Wawr  y  dydd  raawr  jrmid 
A'u  Ueoedd  baul  a  lleaad." 


AN     ELEGY 

<9n  t^e  ìin\\)  o(  ti^e  latr 
REY.     H.    BEES,     LIYERPOOL. 


HYSBYSIAD, 

Mewn  Uyfryn  bychan  a  gyhoeddwyd  ryw  dair  blynedd  yn  ol,  dan  y 
teitl  "Cathlai  Henaint,"  ymddangosodd  yr  Alareg  a  ganlyn, 
gyda'r  dyheurawd  a  ganlyn  : — "Os  gofynir  paham  y  cyfansoddwn 
yr  Alareg  hon  yn  Saesoneg,  rhaid  i  mi  ateb  na  wn  i  ddim  yn  wir. 
Dichon  fod  genyf  ryw  reswm  y  pryd  hwnw  ;  os  oedd,  nid  wyf  yn  awr 
yn  cofio  beth  oedd ;  fodd  bynag,  felly  fu."  Rhoddir  lle  iddi  yn  y 
*'KoHELETH,"  i  ddilyn  y  bregeth  flaenorol,  ar  ddymuniad  amryw 
gyfeillion  a  glywsent  am  dani,  ond  oeddynt  heb  erioed  ei  gweled, 
£el]y,  dyma  hi. 


"Can  this  be  death — that  *  king  of  terrors  ?*     N 

Death  hath  a  sting,  this  hath  no  sting,"  he  said, 

In  deep  soliloquy  within  himself : 

"  From  early  youth  the  hideous  form  of  death 

Has  been  familiar  to  my  timid  mind, 

But  this  steals  o'er  my  senses  like  a  charm ; 

I  feel  even  happy  in  its  strange  embrace, 

And  yet,  I  feel  it  quietly  absorbs 

My  strength,  my  breath,  my  life — it  may  be  death." 

Invisible  to  the  wí^eping  friends  around, 
Close  by  his  side,  his  guardian  angel  stood, 


An  Elegy  on  the  Death  of  Eev.  H.  Rees,  361 

Who,  whispering  in  his  ear,  said,  "Fear  not, 

Beloved  sister  spirit,  'tis  not  death, 

'Tis  but  a  sleep,  a  sweet  refreshing  sleep, 

From  which  thou  shalt  awake  one  blessed  morn, 

Refresh'd,  renew'd,  in  blooming  vigorous  youth, 

To  wear  a  crown  of  immortality." 

The  angel  toolc  a  feather  from  his  side, 

Dipp'd  in  ambrosial  nectar  from  on  high, 

And  with  it  touch'd  his  lips ;  thereon  he  smil'd ; 

And  such  a  smile  it  was,  so  heavenly  sweet, 

As  seldom  seen  on  mortal  lips  before ; 

And  from  that  smile,  the  angel  kissed  away 

The  ransom'd  soul,  and  set  it  as  a  gem 

Upon  his  breast,  and  fled  away  to  heaven. 


The  radiant  smile  upon  the  lifeless  lips, 
Remained  to  indicate  the  bliss,  the  joy, 
Which  fiU'd  the  soul  on  its  departure  hence 
To  h€avenly  rest,  and  as  a  mild  rebuke 
To  sorrowing  friends  who  wept  around  the  scene; 
As  if  the  spirit  through  it  said,  "  My  friends, 
Think  ye  that  this  is  death  ?    Well,  be  it  so, 
I  look  on  death,  indeed,  not  as  a  foe, 
But  as  to  me  a  kind,  a  tender  friend. 
To  you,  my  dear  ones,  I  leave  this  smile 
As  token  of  afîection  for  you  all ; 
When  you  shall  come  to  die,  may  you  enjoy 
That  taste  of  bliss  which  makes  me  thus  serene — 
And  when  the  appointed  day  is  come  to  lay 
This  mortal  body  in  the  dust — commit 
It  to  the  grave,  in  sure  and  certain  hope, 
And  let  this  smile  light  up  the  dismal  gloom." 


.jlÇa  Roheleth, 

O,  sainted  Spirit !  we  have  followed  thee 
In  fond  imagination  thro'  the  skies, 
As  thou  went  smiling,  'pon  the  angel's  breast, 
Away  from  earth,  this  land  of  sorrow  and  pain, 
To  heaven,  that  land  of  life,  of  love,  of  joy — 
That  state  of  sinless  purity  for  which, 
Like  panting  hart,  thy  pious  soul  did  thirst 
For  many,  many  yeárs.     In  thought,  we  saw 
The  approYÌng  smile  of  Him  who  loved  thee — 
Whom  thou  did'st  love, — just  as  He  welcomed  thee, 
As  true  and  faithful  servant,  to  thy  rest, 
Where  joys  and  pleasures  reign  for  evermore. 

Do'st  thou  retain  in  thine  exalted  state, 
Some  recollections  of  thy  boyish  days, 
When  on  thy  native  mount  thou  there  did'st  watch 
Thy  father's  flock  among  the  barren  heath  ? 
Like  Jesse's  son  of  old,  on  Bethlehem  hills, 
Who  there  attun'd  his  harp,  and  exercis'd 
His  noble  gifts  of  poetry  and  songj 
So  thou  on  mount  Hiraethog  in  thy  youth 
Dids't  spend  the  precious  days,  training  thy  gifts, 
In  silent  meditations  and  in  prayer. 
That  mountain  was  to  thee  a  sacred  spot — 
The  Mount  of  God,  as  Horeb  was  to  him 
Who  led  the  captive  host  of  Israel  free 
From  bondage,  to  the  land  of  promised  rest 

We  fancy  thou  do'st  sometimes  call  to  mind 
Rhydloew's  ancient  bam,  Sirhior's  stall, 
Wherein  those  days  thou  did'st  begin  to  school 
Thy  talents  as  a  preacher,  for  the  work— • 


i 


An  Elegy  on  thi  Death  of  Rev,  H,  Rees.  363 

The  great,  the  sacred  work  on  which  thy  heart 

Was  bent  from  infancy  to  consecrate 

Thy  life,  thy  tirae,  thy  powers,  all  to  serve. 

We  picture  thee  as  saint  in  glory  now, 

Revolving  in  thy  mind  those  past  events, 

Modestly  blushing,  casting  now  and  then 

A  timid  glance  toward  the  Great  High  Priest, 

Who  sitteth  on  the  Throne,  and  He  on  thee 

His  gracious  smile  bestowing,  as  if  to  say, 

•'I  know,  my  well  beloved  one,  thy  thoughts, — 

Which,  working  in  thy  raind,  did  cause  that  blush. 

I  saw  thee  on  the  mountain,  in  the  barn — 

Those  childish  eflforts  of  thy  tender  youth 

To  train  and  fit  thyself  to  preach  My  Name, — 

I  witnessed  at  the  time,  and  smil'd  upon  them 

A  smile  of  approbation;  and  I  heard 

Thy  prayers  then,  and  granted  thy  desire. 

I  smile  upon  thee  now,  thy  work  is  done, 

Be  happy  in  my  Iove  for  evefmore." 

We,  thy  bereaved,  longing  friends  on  earth, 
Endeavour  to  appease  our  sorrowing  hearts 
With  thoughts  of  thy  felicity  in  heaven, 
Where  neither  sin  nor  sorrow  shall  disturb 
Thy  happiness  again — no  dismal  cloud 
Shall  ever  pass  between  thee  and  the  face 
Of  thy  beloved  Saviour.     Thou  hast  had 
Abundant  entrance  to  the  realms  of  bliss — 
Surrounded  by  the  great  and  glorious  host 
Of  angels,  patriarchs,  prophets,  and  apostles ; 
"The  noble  army  of  martyrs,"  all  the  saints, 
Foremost  of  all,  we  venture  to  presume, 
Thy  sainted  parents  welcomed  thee,  their  son— 


ir^ 


Roheleth. 


(That  was  their  son),  to  join  the  company 

Of  blessed  spirits ;  and  a  host  of  them 

Who  were  thy  friends  and  fellow  labourers 

But  had  gone  before  thee  to  their  heavenly  rest ; 

AU  hastened  forth  to  meet  thee.     We  conceive, 

Our  fancy  tells  us  so,  that  thou  did'st  ask 

Thy  guardian  angel  to  direct  thine  eye 

To  Doctor  Owen,  and  to  introduce 

Thee  unto  him.     Ac  os  mai  felly  fu, 

Adroddaist  iddo'n  ddiau,  gyda  blâs, 

Hên  'stori'r  'Mwythyg — y  gyfrinach  ddofn 

Fu  rhwng  dy  yspryd  di  a'i  yspryd  ef, 

Yn  yr  ystafell  dawel  hono,  pan 

Yn  dwys  fyfyrio  yno  uwchben  ei  waith 

Ar  "  Bechod  preswyliedig  yn  y  saint," 

Pryd  yr  arweiniai  di  i  ddieithr  fyd 

Anadnabyddus,  ond  mewn  rhan  o'r  blaen ; 

Y  byd  o  lygredd  a  thrueni  dwfn 

Hanfoda  'nghudd  yn  nyfnder  natur  dyn, 

Nes  peri  iti  synu  a  thristau — 

Oh'neidio,  wylo,  ac  anobeithio  'mron, 

A  gwaeddi,  **  Pwy  a'm  gwared  !     Pwy'm  rhyddha  ! 

0  dỳn  gadwynau'r  llygredigaeth  hwn  ?" 
Ac  fel  y  gwnai  dy  arwain  yn  ei  law 

1  wel'd  byd  newydd  arall,  byd  o  ras — 
Rhyw  olwg  newydd  ar  ogoniant  mawr 
Person  a  gwaith  cyfryngol  lesu  Grist ; 
Anfeidrol  rln  ei  angeu  drud  a'i  waed ; 
Which  did  create,  as  thou  hast  often  said, 
A  new,  a  blessed  era  in  thy  life 

As  Christian  and  a  preacher,  and  the  light 
Became  more  strong,  and  clearer  every  day, 


I 


An  Elegy  on  the  Death  of  the  Rev.  H.  Rees.         365 


Until,  at  last,  thy  soul  was  swallowed  up 
In  that  etemal  day  of  glory  in  heaven ! 

Thrice  blessed,  happy  spirit !  now  adieu ; 
We  leave  thee  in  that  glory,  not  alone, 
But  there  among  innumerable  hosts, 
Out  of  all  nations,  kindreds,  peoples,  tongues, 
Who  stand  before  the  Throne — before  the  Lamb, 
AU  who  have  washed  their  robes,  and  made'them  white 
From  all  poUulion,  in  His  precious  blood. 

We  love  to  go  to  that  secluded  spot 
Sometimes,  wherein  thy  mortal  body  rests, 
To  pay  a  willing  tribute  of  respect 
To  thy  revered  name,  thereon  to  drop 
A  silent  tear  on  thy  silent  tomb. 

Sleep  on,  thou  Prince  of  Preachers,  sleep  in  peace, 
Thy  work  on  earth  is  done,  sleep  on,  sleep  on ; 
Thy  course  is  finish'd,  and  the  battle  won ; 
Sleep  on  until  that  blessed  mom  shall  dawn, 
When  oe'r  tby  tomb  th'  Archangel's  trump  shall  sound 
To  awake  thy  precious  dust  to  lifeagain  ! 


PREGETH  XXI. 


YR   YSPRYD   A'R   BRIO  D  A  S  F  E  RC  H  : 

NEU 

GWEINIDOGAETH  YSPRYD  AC  EGLWYS  DDUW. 


"  Ac  y  mae  yr  Yspryd  a'r  briodasferch  yn  dywedyd,  Tyred.  A'r  hwn 
sydd  yn  clywed,  dyweded,  Tyred.  A'r  hwn  sydd  a  syched  amo, 
deued  :  a'r  hwn  sydd  yn  ewyllysio,  cymered  ddwfr  y  bywyd  yn 
rhad." — Dat.  xxii.  17. 

Y  MAE  y  testyn  yn  rhan  o  ddiweddglöad  y  Datguddiad 
Dwyfol ;  yn  cynwys  arganmoliaeth  ragorol  iddo,  yn  eglur- 
hâd  o'r  hyn  sydd  gynwysedig  ynddo,  ac  yn  daer  wahoddiad 
ar  fyd  tlawd  ac  angenus  i  ddyfod  i  gyfranogi  o  fendithion 
grasol  yr  iachawdwriaeth  gyflawn  a  ddadguddia.  Llefarwyd 
ei  eiriau  gan  wahanol  dafodau ;  ysgrifenwyd  ei  gymvysiad 
gan  wahanol  ddwylaw ;  ond  yr  un  a'r  unrhyw  Yspryd  a'u 
cyfarwyddodd  oll :  "  Megis  ag  y  rhoddes  yr  Yspryd  iddynt 
ymadrodd"  y  llefarent  "Pan  gynhyrfid  hwynt  gan  yr  Ys- 
pryd  Glân"  y  gunaení  leíaTU,  ac  "Megis  y  cynhyrfid  hwynt" 
hefyd,  y  llefarent  Moses,  yr  hwn  a  anrhydeddwyd  fwyaf 
gan  Dduw  dan  oruchwyliaeth  yr  Hên  Destament,  a  ysgrif- 
enodd  y  rhan  gyntaf  0  hono ;  ac  loan,  y  dysgybl  anwyl,  yr 


Ÿr  Ysỳryâ  a^r  Êriodasferch.  ^\ 

hwn  a  anrhydeddwyd  fwyaf  gan  Dduw  mewn  cnawd,  a  ys- 
grifenodd  y  rhan  olaf  o  hono.  Yr  hwn  y  Uefarodd  Duw 
wrtho  "wyneb  yn  wyneb,  fel  y  llefara  gŵr  wrth  ei  gyfaiil," 
a'i  dechreuodd;  a'r  hwn  a  bwysodd  ei  ben  ar  fynwes  yr 
lesu  ar  y  Swper,  a'i  gorphenodd.  Y  mae  yr  hoU  Lyfr  i  gael 
ei  adael  yn  agored  ger  bron  y  byd :  gorchymynir  peidio  cau 
na  selio  ar  y  geiriau.  Nid  oes  dim  o'i  fewn  ag  sydd  yn 
^nheilwng  o'i  Awdwr;  nid  oes  amo  ofn  iddo  gael  ei  chwilio. 
Y  mae  croesaw  i  £;yfeillion  a  gelynion  edrych  i  mewn  iddo; 
ie,  gwahodda  hwynt  ato,  a  hèria  yr  ymchwil  manylaf  i  nodi 
allan  un  gwymi  na  thrawsedd,  twyll  neu  anghysonder  o'i 
fewn.  Y  mae  Uawer  o'i  ragfynegiadau  wedi  eu  cyflawni, 
ereill  yn  cael  eu  prj'sur  gyflawni  y  dyddiau  hyn,  a  Uawer 
ìub  eu  cyflawni  eto;  ond  "nid  â  un  iòd,  nac  un  tipyn  o  hono 
heibio,  hyd  oni  chwblhaer  oU."  Yr  holl  ragfynegiadau  am 
helaethiad  a  Uwyddiant  teyrnas  y  Messia;  pregethiad  o 
efengyl  y  deyrnas  drwy  yr  hoU  fyd ;  darostyngiad  )rr  hoU 
genhedloedd  a'r  luddewon  i  lywodraeth  ei  hyspryd  a* 
hegwyddorion ;  Uwyr  ddymchweliad  a  dinystr  ei  hoU  elyni 
ion;  gwaredigaeth  a  rhyddhad  y  "briodasferch,  gwraig  yr 
Oen,"  o  byrth  angeu  yn  y  dydd  diweddaf,  a'i  Uawn  ogon- 
eddiad  gyda'i  Phriod  yn  y  nefolion  leoedd ;  a  gwisgiad  ei 
hoU  elynion  â  gwarth  a  dirmyg  tragwyddol,  &c ;  a  gyflawnir 
oU,  hyd  ystyr  eithaf  pob  un  o  honynt,  mor  sicr  a  bod  ei  rag- 
fynegiadau  am  Grist  a'r  genedl  luddewig  wedi  eu  cyflawni 
yn  barod. 

Cyhoeddir  yn  wynfydedig  "bob  un  sydd  yn  darUen  ac  yn 
cadw  geiriau  llyfr  y  broflwydoliaeth  hon,"  a  chyhoeddir 
bygythion  trymion  uwchben  y  ncb  a  ryfygo  ychwanegU'ato, 
lynu  dim  oddiwrtho,  neu  gyfnewid  dim  arijo;  rhaid  ei  adael 
byth  fel  ag  y  gadawodd  Duw  e£ 

Llef  olaf  y  Beibl,  megis,  ar  y  byd  y w  y  testyn.  Y  mae 
yma  "ddrws  mawr  a  helaeth  "  yn  cael  ei  agoryd  ger  bron  y 


3^^  KohcUth. 

byd,  "yr  hwn  ni  ddichon  neb  ei  gau."  Agorwyd  cU  drws 
gobaith  yn  nechreu  y  llyfr,  yn  yr  addewid  o  "Hâd  y  wraig" 
yn  Eden ;  ac  y  mae  yn  deilwng  o  sylw  mai  yr  un  allwedd 
ag  a  ddatododd  y  clo  oedd  ar  gyflwr  dyn  syrthiedig,  a 
roddodd  glo  bythol  ar  angel  syrthiedig.  Yr  oedd  y  geiriau 
hyny  fel  y  golofn  oedd  rhwng  Uu  yr  Aifftiaid  a  llu  Israel, 
yn  oleuni  i'r  naiU  ac  yn  dywyllwch  i'r  llall.  Yr  oedd  y  drws 
yn  cael  ei  agoryd  letach  letach  yn  barhaus;  mwy  o  oleuni 
trefn  iachawdwriaeth  yn  tywynu  ar  y  byd  o  oes  i  oes;  o 
Adda  hyd  Moses,  ac  o  Moses  hyd  Grist;  ac  o  Grist  hyd 
derfyniad  y  rhôl  ysprydoledig ;  ac  yn  ngeiriau  ytestyn,  teflir 
drws  iachawdwriaeth  yn  llydan  agored  o  flaen  pob  math  a 
phob  gradd  o  bechaduriaid,  a  gadewir  ef  felly  heb  ei  gau 
na'i  gyfyngu. 

Y  mae  llawer  o  daerion  wahoddiadau  yma  a  thraw  ar 
hyd-ddo.  Bu  rhagflaenoriaid  a  gweision  y  Priodfab  yn 
gwahodd  ac  yn  galw:  Esaia  efengylaidd  a  lefai,  "O! 
deuwch  i'r  dyfroedd  bob  un  y  mae  syched  arno,  íe,  yr  hwn 
nid  oes  arian  ganddo,"  &c.  "Trowch  eich  wynebau  ataf 
fi  hoU  gyrau  y  ddaear,"  &c.  Bu  "cyfaill  y  Priodfab,  yr 
hwn  oedd  yn  sefyll  yn  ei  ymyl  ef,"  yn  cymhell  ac  yn  gwa- 
hodd,  gan  ddywedyd,  "Wele  Oen  Duw,  yr  hwn  sydd  yn 
tynu  ymaith  bechodau  y  byd."  Bu  y  Priodfab  ei  hun  yn 
taer  alw,  "Deuwch  ataf  fi,  bawb  ag  sydd  yn  flinderog  ac 
yn  Uwythog,  a  mi  a  esmwythaf  arnoch;"  "Od  oes  ar  neb 
syched,  deued  ataf  fi  ac  yfed."  Anfonodd  weision  hefyd 
allan,  a  gorchymynodd  iddynt  gymhell  cynifer  oll  ag  a 
gaffent  i  ddyfod  i  mewn,  a  chyfranogi  o'r  wledd  a  baratoasai. 
Yn  aŵrr,  cyn  tewi,  cynulla  y  Beibl  ei  hoU  nerth,  a  thywallta 
ei  hoU  enaid  i'r  alwad  ddiweddaf  hon ;  er  Uwyr  argyhoeddi 
pob  pechadur,  yn  mhob  man,  o'r  pob  croesaw  sydd  iddo 
ddyfod  yn  mlaen  a  chyfranogi  o'r  iachawdwriaeth  y  mae  yn 
ei-ddadguddio.     Hysbysa  iddo  bod  yr  Yspryd,  yr  hwn  a  ^ 


Kr  Ysỳryâ  aV  Briodasferch.  369 

lefarodd  yr  ysgrythyrau,  yr  hwn  y  mae  gofal  holl  ddarpar- 
iadau  trefh  gras  yn  ei  law,  yn  galw  arno  i  ddyfod;  bod  y 
hriodasferch,  yr  eglwys,  yr  hon  sydd  eisoes  wedi  cyfranogi 
o'i  bendithion,  yn  cyduno  â'r  Yspryd  i'w  wahodd;  ac  yn 
mhellach,  awdurdoda  bob  un  sydd  yn  clywed  Uais  yr  Yspryd 
a'r  briodasferch,  i  gyd-wahodd;  a  geilw  ar  bob  un  sydd  â 
syched  amo  i  ddyfod  yn  mlaen  yn  ddibetrusder  i  dori  ei 
angen.  A  rhag  y  buasai  rhyw  bechadur  gwan-galon  yn 
gwneuthur  camgymwysiad  o'i  ymadrodd,  gan  feddwl  mai 
pechadur  â  rhyw  gymwysder  ynddo  a  olygid,  sef  un  calon- 
ddrylliog  a  gwir  edifeiriol,  ychwanega,  "A'r  hwn  sydd  yn 
ewyllysio,  cymered  ddwfr  y  bywyd  yn  rhad."  Y  mae  pob 
esgus  yn  cael  ei  Iwyr  dori  i  lawr,  cipir  hoU  wrthresymau  y 
pechadur  o'i  enau,  fel  ag  y  rhaid  iddo  naiU  ai  dyfod  yn 
mlaen  a  derbyn  iachawdwriaeth,  neu  orwedd  i  lawr  i  farw 
heb  un  glustog  dan  ei  ben,  heb  un  gorchudd  o  esgus  drosto 
i'w  gysgodi;  marw  am  y  myn  farw.  "  Fy  hoU  gaseuon  a 
garant  angeu." 

Sylfeinir  y  sylwadau  a  gynygir  oddiwrth  y  testyn  ar  y 
ddau  beth  canlynol : — 

I.  BOD  YR  YSPRYD  GlAN  a'R  EgLWYS  MtWN  UNDEB  A 
CHYDWEITHREDIAD     a'U     GILYDD    YN    Y    GWAITH    MAWR    O 

DDYCHWELYD  Y  BYD  AT  Grist. — "  Y  nuu  yr  Yspryd  a'r 
briodasferch  yn  dywedyd,  Tyred." 

II.  Seiliau  eu  gweinidogaeth  at  y  byd. 

I.  Bod  yr  Yspryd  Glàn  ac  Eglwys  Crist  me^on  undcb,  ac 
yn  cydweithredu  à'u  gilydd  yn  nygiad  yn  nilacn  y  givaith 
tnawr  0  ddychwelyd  y  byd  aí  y  Gwarcdwr,  äi  ddwyn  i  afacl 
a  mrüynhad  dt  iacha^odwriaeih  a  ddadguddir  yn  yr  efengyl. 
y  mae  yr  Yspryd  a'r  briodasferch  yn  gydweithredyddion 
yn  y  gorchwyl;  ni  all  y  briodasferch  ddwyn  y  gwaith  yn 
mlaen  heb  yr  Ysprj-d,  ac  ni  fyn  yr  Yspryd  fyned  âg  ef  yn 
mlaen  heb  y  briodasferch.     Cyflawnodd  y  Priodfab  ei  waith 

24 


37Ô  Jtoheleth. 

ef  eihunan,  heb  gynorthwy  neb;  "O'r  bobl  nid  oedd  neb 
gydag  Ef."  Aeth  t  waered  i  Edonì,  a  daeth  i  fyny  o  Bozra; 
sathrodd  y  gwinwryf  ei  hunan,  heb  ofyn  na  cheisio  cy- 
morth  neb.  Yr  oedd  natur  ei  waith  Ef  y  fath  na  allasai 
neb,  dynion  nac  angelion,  roddi  cynorthwy  iddo  yn  y  cyf- 
lawniad  o  hono.  Yr  oedd  rhoi  "lawn  dros  bechodau  yr 
holl  fyd;"  dwyn  i  mewn  "gyfiawnder  tragwyddol;"  parotoi 
"  iachawdwriaeth  ger  bron  wyneb  yr  holl  genedloedd,"  &c., 
yn  waith  ag  oedd  raid  iddo  ei  gyflawni  irfry  nerth  "ei 
fraich  ei  hun."  Dwyn  y  byd  i  gyflwr  achubadwy  oedd  ei 
waith  Ef;  a  dwyn  y  byd  i  gyflwr  achubedig  yw  gwaith  yr 
Yspryd.  A  chan  fod  lle  i'r  briodasferch  weithio  ac  ym- 
egnîo  yn  nygiad  hyn  oddiamgylch,  cymer  yr  Yspryd  hi  i 
fod  yn  gydgyfranog  âg  ef  ynddo.  Dyma  ei  drefn  ef,  ac  ni 
ddaw  allan  o  honi ;  nid  â  yn  groes  iddi.  Nid  â  i  un  man 
heb  y  briodasferch  gydag  ef;  ni  wna  y  gwaith  heb  ei  chyd- 
weithrediad  mewn  rhyw  fodd  neu  gilydd.  Anfonodd  y 
Priodfab  y  briodasferch  allan  i'r  hoU  fyd  i  ddywedyd  wrth  y 
byd,  ac  i  ddangos  i'r  byd  ragoriaethau  ei  Hanwylyd,  a  sicr- 
haodd  y  byddai  i'r  Yspryd,  y  Dyddanydd  bendigedig,  gyd- 
rodio  â  hi  bob  cam,  tra  y  rhodiai  hi  yn  ol  ei  gyfarwyddiadau 
ef  Yr  un  weinidogaeth  sydd  gan  yr  Yspryd  a'r  briodasferch  j 
yr  un  peth  sydd  ganddynt  i'w  ddywedyd  wrth  y  byd;  a'r 
un  dyben  ac  amcan  sydd  ganddynt  mewn  golwg.     * 

Sylwn,  yn  mlaenaf,  ar  y  weinidogaeth  fel  gweinidogaeth 
yr  Yspryd. 

I.  Ei  chymaysiad,  neu  et  sylwedd,  "  Tyfed.''^  Dyma  swm 
holl  leferydd  yr  Yspryd  yn  yr  ysgrythyrau.  Ei  feddwl  ef 
yw  y  Beibl;  y  mae  yn  llefaru  ynddo  mewn  llawer  dull  a 
llawer  modd.  Y  mae  yn  dynoethi  truenus  gyflwr  moesol 
y  byd  trwy  bechod ;  ei  hollol  lygredigaeth  a'i  dlodi ;  ei  gwbl 
analluogrwydd  i'w  waredu  ei  hunan  byth;  yn  ei  "gyd-gau 
dan   bechod;"    yn   ei   osod   allan   fel   wedi   ei   "ddamnio 


Yr  Ysỳryi  a'r  Bríodasferch.  371 

eisoes;"  ac  yn  dwyn  ei  yraíTrost  a'i  "obaith  yn  llw^r  oddi 
amo.  Ger  bron  byd  tlawd,  euog,  truenus,  a  cholledig  fel 
hyn,  y  dadguddia  Waredwr  a  gwaredigaeth.  Gosodai  ef 
allan  mewn  addewidion,  cysgodau,  a  phrofîwydoliaethau, 
cyn  iddo  ddyfod  i'r  byd;  codai  y  proffwydi,  yr  offeiriaid,  a'r 
aberthau,  fel  mynegfysedd  i  gyfeirio  ato  o  oesau  boreuaf 
amser.  Am  dano  ef  yr  ysgrifenai  Moses;  iddo  ef  y  dygai 
"  yr  holl  broffwydi  dystiolaeth  y  derbyniai  pawb  a  gredai 
ynddo  ef  faddeuant  pechodau."  Cyfeiriai  a  gwahoddai  ato 
drwy  yr  holl  ebyrth ;  ceidw  olwg  y  byd  at  y  Gwaredwr  trwy 
holl  gylchgyfnewidiadau  yr  oesau,  nes  ei  arwain  i  Bethle- 
hem  Juda,  ac  y  dengys  "yr  hwn  yr  ysgrifenai  Moses  a'r 
proffwydi  am  dano,"  yn  y  dyn  bach  a  orweddai  gyda  Mair 
ei  fam  yn  y  preseb.  Gesyd  hanes  ei  fywyd  pur,  ei  aihraw- 
iaeth  ysprydol  a  sancteiddiol,  ei  wyrthiau  nerthol  a  rhyfeddol; 
ei  ddioddefiadau,  ei  ing,  a'i  angeu,  ei  gladdedigaeth,  ei  ad- 
gyfodiad  a'i  esgyniad  i'r  nef;  ei  eisteddiad  ar  ddeheulaw  y 
Mawredd  yn  y  goruwchleoedd,  yn  nghyd  â  dybenion  moesol 
y  cwbl  ger  bron  y  byd.  • 

Yr  Arglwydd  lesu  Grist,  yn  mawredd  ei  berson,  ei  osod- 
;ad  i  fod  yn  Gyfryngwr  rhwng  Duw  a  dynion,  yn  rhinwedd 
ei  ufudd-dod  perfîaith  hyd  angeu  y  groes,  ei  anfeidrol  addas- 
rwydd  a'i  ddigonolrwydd  fel  Gwaredwr,  a  esyd  yr  Yspryd 
yn  ganolbwynt  yr  ysgrythyrau;  a  Moses  a'r  proffwydi,  y 
Salmau,  a'r  efengylwyr,  a'r  apostolion,  fel  gosgordd-sêr  yn 
troi  û'i  amgylch,  ac  yn  derbyn  eu  goleu  a'u  gwres  oddi- 
wrtho.  Y  dyben  mawr  yn  hyn  oll  yw  gogoneddu  Crist,  fel 
Gwaredwr,  yn  ngolwg  y  byd.  Dynoetha  gyflwr  truenus  y 
byd  er  ei  argyhoeddi  o'i  angen  am  Waredwr;  a  dengys,  yn 
Nghrist,  yr  unig  Waredwr  addas  a  digonol  iddo;  a'r  amcan 
yn  y  cwbl  ydyw  cael  y  byd  ato.  Y  mae  yr  Yspryd  tnvy  yr 
holl  bethau  hyn  "yn  dywedyd,  Tyrcd."  Gellid  crynhoi  ei 
holl  leferydd  yn  y  Beibl,  sŵn  y  bibell  a'r  alarnad,  y  bygythion 


372  Koheletk. 

a'r  addewidion,  yr  hoU  resymau  a'r  anogaethau,  a  sylwedd 
hoU  gangenau  yr  athrawiaeth  sydd  yn  ol  duwioldeb,  i'r  un 
gair  hwn — "Tyred." 

Nid  oes  dim  yn  hoU  lefer}'dd  yr  Yspryd,  fel  y  maent  yn 
y  Beibl,  i  darfu  un  pechadur  a'i  ddal  draw;  un  athrawiaeth 
wedi  ei  bwriadu  i  fod  yn  faen  tramgwydd  rhwng  byd  coll- 
edig  a  Cheidwad;  un  graig  rhwystr  yn  cael  ei  gosod  o'i 
flaen;  ond  yn  ei  hoU  leferydd,  y  mae  yn  "codi  y  rhwystrau," 
ac  yn  "digaregu  y  ffordd."  Nid  yw  yr  Yspryd  sanctaidd  yn 
dywedyd  un  peth  yma,  a  pheth  arall  draw;  na  byth  yn 
dywedyd  un  peth  ac  yn  meddwl  peth  arall;  y  mae  ei  hoU 
leferydd  mewn  perfifaith  gysondeb  â'i  gilydd,  ac  yn  gyson  â'i 
feddwl  yntau;  a  dyma  sylwedd  y  cwbl  yn  ei  gyfarchiad 
diweddaf  i'r  byd,  "Tyred." 

t.  Y  mae  yr  Yspryd  yn  ddiffuant  yn  ei  lüeînidogaeth.  Y 
mae  yn  teimlo  fel  y  mae  yn  dywedyd.  Y  mae  mor  ddifFu- 
ant  ag  oedd  lesu  Grist,  yr  hwn  a  dristäai  ac  a  wylai  o 
herwydd  calon-galedwch  pechaduriaid.  Nid  yw  yn  gwa- 
hodd  ac  yn  cymhell,  heb  fod  yn  waeth  ganddo  pa  un  a 
ddelo  dynion  ai  peidio.  Y  mae  yr  ymadrodidion  mwyaf 
cynhyrfus  yn  cael  eu  defnyddio  i  osod  allan  ddidwylledd.a 
diífuantrwydd  yr  Yspryd  bendigedi^,  yn  ei  holl  ymwneýd  â 
gwrthddrychau  ei  weinidogaeth.  Gosodwn  rai  o  honyht 
ger  bron,  gan  adael  iddynt  lefaru  drostynt  eu  hunain,  "O! 
na  byddai  ynddynt  gyfryw  galon  i  wrando  ar  fy  llais,  ac  í'm 
hofni  byth,  fel  y  byddai  da  iddynt,"  &c.  "O!  na  wran- 
dawsai  fy  mhobl  arnaf,  na  rodiasai  Israel  yn.fy  ffordd,"  &c. 
"  Hwythau  oeddynt  wrthryfelgar,  ac  a  ofidiasant  ei  Yspryd 
sanctaidd  Ef."  "Pa  fodd  y'th  roddaf  i  fyny,  Ephraim? 
y'th  roddaf  heibio,  Juda?  Trôdd  fy  nghalon  ynof."  "Ac 
na  thristewch  lân  Yspryd  Duw,"  &c.  Pa  beth,  mewn  difri^ 
a  arwydda  y  fath  ymadroddion  grymus?  Naill  ai  y  didwyll^ 
edd  a'r  difrifoldeb  cywiraf — gwir  awyddfryd  i  lesau  a  ded- 


Yr  Yspryd  à'r  Brîoiasferch.  373 

wyadu  pechaduriaid  truenus — neu  y  gellweiriaith  fwyaf 
twyllodrus,  dan  rith  y  difrif-ddwysedd  mw)'af  a  ellir  ei  osod 
allan  mewn  iaith;  ond  "  Na  ato  Duw!  eithr  bydded  Duw 
yn  eirwir,  a  phob  dyn  yn  gelwyddog."  Na,  na,  bechadur, 
y  mae  yr  Yspryd  yn  ddidwyll  a  difFuant  uwch  bèn  dy 
gyflwr,  yn  ei  air,  ac  yn  ei  ymrysoniadau  â'th  feddwl  trwy  y 
gwirionedd.  Tra  yr  wyt  ti  yn  cellwair  â  dy  ddamnedigaeth 
dy  hun,  ac  â'r  weinidogaeth,  y  mae  y  Golomen  addfwyn  yn 
tristau  o  herwydd  dy  ymddygiad.  Y  mae  dy  barhaus  an- 
ufudd-dod  i'r  efengyl,  dy  wrthodiad  o'i  chynygiadau  grasol 
a  thaerion,  yn  ei  ofidio  Ef,  Ehedodd  ar  adenydd  cariad  a 
chymwynasgarwch,  o'i  gysegr  sancteiddiolaf,  pan  gafodd  y 
fFordd  yn  rhydd  yn  rhwygiad  y  llen,  sef  ei  gnawd  Ef,  a 
disgynodd  wrth  riniog  dy  ddrws  i  guro,  a  dadleu  dros  Grist, 
am  dderbyniad  iddo  yn  dy  galon.  Y  mae  wedi  dy  ddilyn 
am  flynyddau,  mynychu  ei  gynhyrfiadau,  gân  ymryson  yn 
dirion,  a  chymhell  yn  daer,  gan  ddywedyd,  "  Heddy w,  os' 
gwrandewi  ar  ei  leferydd  Ef,  na  chaleda  dy  galon;"  ac  y 
mae  dy  waith  yn  myned  ymaith  yn  ddiystyr  genyt  bob  tro, 
yn  "  difenwi  Yspryd  y  gras,"  ac  yn  ei  dristaiu  Y  mae  yr 
Yspryd  yn  dywedyd  ^^Tyred"  ac  y  mae  yn  ddififuant  yn 
teimlo  fel  y  mae  yn  dywedyd. 

3.  Natur  y  weinidogaeth.  Sylwasom  o'r  blaen  ar  ei  chy- 
nwysiad,  ei  symledd,  a'i  didwylledd;  ac  yn  mhellach,  mewn 
perthynas  i'w  natur,  gallwn  sylwi  mai  moesol  ydyw,  ac  nid 
anianyddol,  neu  naturiaethol.  Cyfnewidiad  moesol  yw  y 
Çjrfhewidiad  a  weithredir  gan  yr  Yspryd  Glân  ar  yr  enaid, 
ac  nid  cyfnewidiad  naturiol.  Yr  un  yw  y  dyn  yn  hollol,  fel 
creadur,  wedi  ei  ail-eni  a'i  ddychwelyd,  ag  oedd  o'r  blaen ; 
ond  mewn  ystyr  foesol  ac  ysprydol,  y  mae  yn  greadur 
newydd.     Yr  un  oedd  Adda  fel  creadur,  mewrt  ystj-r  anian- 

idol,  neu  naturiol,  wedi  pechu  ag  ydoedd  cyn  i^echu;  ond 
mewn  ystyr  foesol  yr  oedd  yn  greadur  newydd.     Felly,  yr 


374  Koheleth. 

un  yn  hollol  yw  dyn  wedi  ei  gyfnewid  gan  Yspryd  Dduw,  o 
ran  ei  alluoedd  a'i  gyneddfau,  ag  oedd  cyn  hyny;  ni  rodd- 
wyd  dim  ato,  ac  ni  thynwyd  dim  oddiwrtho,  yn  yr  ystyr 
yma. 

Ymddengys,  mai  os  drwg  moesol  yw  pechod,  ac  os,  o 
ganlyniad,  mai  llygredigaeth  moesol  yw  llygredigaeth  dyn- 
olryw,  mai  meddyginiaeth  neu  ddylanwad  o  natur  foesol, 
yn  unig,  sydd  gyfaddas  ac  angenrheidiol  er  ei  symud. 
Tebygwn  fod  hyn  yn  ymddangos  yn  eglur  ar  unwaith.  Os 
meddyliwn,  o'r  tu  arall,  fod  y  pechadur  yn  ddiffygiol  o 
alluoedd  a  chymwysderau  i  garu  Duw,  a  chadw  ei  orchy- 
mynion;  yna  y  mae  arfer  moddion  moesol  tuag  ato  yn 
hollol  ofer;  y  maent  yn  ddiffygiol  ac  anmhriodol  i'w  gyflwr. 
Y  mae  yn  rhaid  cael  rhyw  waith  anianyddol,  neu  naturiol, 
arno,  adferiad  o'r  galluoedd  a'r  cymwysderau  ag  y  mae  yn 
fyr  o  honynt,  cyn  y  gall  fod  yn  wrthddrych  addas  i  weinid- 
ogaeth  moddion  moesol  ymwneyd  âg  ef;  ac  felly  y  mae  yn 
wrthddrych  teilwng  o  dosturi,  yn  hytrach  nag  i'w  feio.  Ond 
y  mae  yr  holl  Feibl  yn  cytuno  i'w  feio  a'i  ddiesgusodi,  yn 
priodoli  ei  holl  drueni  i  elyniaeth  ei  galon  at  Dduw  a'r  hyn 
sydd  dda,  ei  gyndynrwydd  a'i  wrthryfelgarwch,  ei  bender- 
fynol  ymroddiad  i  wasariaethu  ei  chwantau,  ei  fod  yn  gwir- 
foddol  ddewis  pechod  a  drygioni,  ac  felly  yn  troi  i'w  ffordd 
ei  hun ;  ac  os  felly,  nid  oes  dim  a  wnelo  Yspryd  Duw,  mewn 
modd  naturiol  ac  uniongyrchol,  âg  ef.  Yr  hyn  sydd  yn 
angenrheidiol  yw,  dylanwad  i  ladd  gelyniaeth  ei  galon, 
maeddu  ei  gyndynrwydd,  enill  ei  ewyllys,  ei  droi  o  feddiant 
satan  at  Dduw,  &c. 

Diau  fod  Ilawer  o'r  dyryswch  a'r  dadleu  yn  nghylch  y 
mater  hwn  yn  codi  oddiar  olygu  ymadroddion  y  Beibl  pan 
yn  Ilefaru  am  dano,  yn  yr  un  ystyr  a  phan  eu  cymwysir  at 
fater  neu  ddefnydd.  Arferir  yr  un  geiriau  ac  ymadroddion 
gan  yr  Yspryd  Glân,  trwy  yr  ysgrifeniadau  sanctaidd,  i  osod 


Yr  Ysỳryd  cHr  Briodasferch.  375 

allan  bethau  naturiol  a  phethau  ysprydol;  pethau  anian- 
yddol  a  phethau  moesolj  a'u  golygu  yn  yr  un  ystyr,  gyda 
golwg  ar  y  naiU  a'r  Uall,  sydd  yn  sicr  o  arwain  i  ddyryswch 
a  chamsyniad.  Y  mae  golygu  yr  ymadroddion  creu,  byw- 
haUy  adgyfodi,  &c.,  fel  yn  arwyddo  yr  unrhyw  weithrediad  a 
dylanwad  o  allu  yn  ngwaith  yr  Yspryd  yn  nghadwedigaeth 
pechadur,  ag  yn  nghreadigaeth  a  bywhad  anianyddol  y  byd 
defnyddiol  {maíerial  world),  yn  ein  harwain  ar  unwaith  i 
ddyryswch  ac  anghysonderau.  Mae  dylanwad,  nerth,  a 
gallu  anianyddol,  neu  naturiol,  yr  un  mor  amhriodol  i  greu, 
bywhau,  ac  adgyfodi,  mewn  ystyr  foesol  ac  ysprydol,  âg  a 
fyddai  dylanwad  moesol  i  greu,  bywhau,  ac  adgyfodi  pethau 
neu  ddefnyddiau  naturiol.  Felly,  pan  sonir  am  greu,  &c., 
•  mewn  ystyr  anianyddol,  yr  ydym  i  ddeall  fod  gallu  anian- 
yddol  neu  naturiol  y  Duwdod  yn  gweithredu;  a  phan  gy- 
mwysir  yr  un  ymadroddion  at  waith  Yspryd  Duw  yn  achub- 
iaeth  pechadui»  megis  ei  "greu  o  newydd  yn  Nghrist  lesu  i 
weithredoedd  da;"  ei  fywhau  trwy  ras,  ei  adgyfodi  o  fedd 
camwedd  a  phechod — geiriau  a  ddefnyddir  i  osod  allan  gyf- 
newidiad  moesol  ei  gyflwr  ysprydol — golygir  nerth  a  dylan- 
wad  o'r  un  natur  â'r  cyfnewidiad  ei  hun. 

Buom  yn  arfer  dy wedyd  bod  mwy  o  nerth  a  gallu  y  Duw- 
dod  yn  cael  ei  amlygu  yn  achubiaeth  un  pechadur  nag  sydd 
wedi  ei  amlygu  yn  nghreadigaeth  y  bydoedd,  yn  gymaint 
ag  nad  oedd  un  gwrthwynebiad  iddo  yn  y  gwaith  hwnw; 
ond  bod  hoU  alluoedd  uffern,  a  Uygredigaeth  calon  dyn  yn 
ei  wrthsefyll  i  gyflawni  y  gwaith  hwn;  fel  pe  buasai  gwrth- 
wynebiad  creaduriaid,  y  rhai  nad  ydynt  oU  ond  llai  na  dim 
ger  ei  fron  Ef,  yn  rhyw  gymaint  o  atalfa  i'r  Hollalluog  ei 
hunan  i  ddwyn  ei  amcanion  i  ben.  A  golygu  nerth  anian- 
yddol  y  Duwdod,  yn  eff"eithio  cyfnewidiad  pechadur,  y  mae 
yn  amhosibl  fod  hwnw  yn  cael  ei  amlygu  a'i  ogoneddu  yn 
yr  amgylchiad  hwn  i'r  fath  raddau  ag  y  mae  yn  nghreadig- 


376  KoMeth. 

aeth  a  chynaliaeth  yr  aneirif  fydoedd  mawrion  sydd  wedi 
eu  gosod  i  grogi  a  throi  yn  y  gwagle  annherfynol  fry. 
"Beth  yw  dyn,  yr  hwn  sydd  brŷf,  na  mab  dyn,  yr  hwn  sydd 
abwydyn,"  o  flaen  nerth  a  gallu  yr  Hwn  a  gymer  i  fyny  yr 
"ynysoedd  fel  brycheuyn;"  o  flaen  yr  Hwn  nid  yw  yr  "holl 
genhedloedd"  ond  fel  "defnyn  o  gelwrn,  neu  fân  hvch  y 
clorianau?"  lë,  "yn  ddiddim,  yn  Uai  na  dim,  ac  na  gwag- 
edd  y  cyfrifwyd  hwynt  ganddo."  Yn  sicr,  ynte,  pan  y  mae 
y  Beibl  yn  sôn  am  "  ragorol  fawredd  ei  nerth  Ef  yn  y  rhai 
sydd  yn  credu,  yn  ol  gweithrediad  nerth  ei  gadernid  Ef,"  &c., 
rhaid  i  ni  olygu  rhyw  allu,  nerth,  a  chadeinid  gwahanol  r 
allu  a  nerth  anianyddol,  neu  naturiol,  y  Duwdod,  cyn  y 
gallwn  weled'  priodoldeb  a  chysondeb  y  fath  ymadroddion. 
Creadigaeth  a  chynaliaeth  y  bydoedd  a  ddengys,  ac  a  ogon- 
edda,  "dragwyddol  allu"  y  Duwdod,  îe,  '■^amldet  ei  rym  a'i 
gadarn  allu"  anianyddol,  uwchlaw  dim  arall ;  ond  yn 
nghyfnewidiad  ac  achubiaeth  pechadur,  y  dygir  i'r  golwg  ae 
y  gogoneddir.  nerth  arall;  sef  nerthoedd  cariad  a  gras, 
amynedd  a  thosturiaethau  Duw,  "rhagorol  fawredd  golud 
ei  nerth  Ef,"  nid  yn  unig  yn  goddef  y  pechadur  cyndyn  a 
gwrthryfelgar  heb  ei  ddistrywio  pan  yn  "samu  ffyrdd  ei 
ddinystr;"  yn  "gosod  ei  enau  yn  erbyn  y  nefoedd,"  ac  yn 
"rhedeg  iddo  yn  y  gwddf,  trwy  dewdwr  tôrau  ei  darianau 
Ef;"  ond  yn  ei  ddilyn  â  daioni;  yn  diferu  brasder  ar  ei 
Iwybrau;  yn  tywallt  olew  ei  gymwynasgarwch  ar  ei  ben;  a 
mwy  na  hyny,  yn  "estyn  ei  law"  tuag  ato  "ar  hyd  y  dydd" 
am  gymod"  yn  erfyn  ac  yn  deisyf  amo  dderbyn  ei  hedd- 
wch  a'i  ras ;  yn  myned  ar  ei  Iẃ,  gan  dyngu  ar  ei  fy wyd,  nad 
oes  ganddo  ewyllys  yn  ei  farwolaeth;  yn  parhau  flwyddyn 
ar  ol  blwyddyn  i  ymryson  yn  dirion  âg  ef  fel  hyn ;  Mab 
Duw  yn  sefyll  wrth  ddrws  yr  adyn  calon-galed  i  guro  ac 
erfyn  am  dderbyniad  i  mewn;  Yspryd  y  gras  yn  parhau  i 
wresog  ddadleu  â  phryfyn  drewedig  y  domen  am  ddeugain . 


k 


Yr  Yspryd  a'r  Brìodasferch.  377 


mlynedd,  fe  allai;  nes  o'r  diwedd  ei  gael  i  lawr,  toddi  ei 
galon  adamantaidd  mewn  edifeirwch,  a  pheri  i'r  hên  wrth- 
ryfelwr  bradwrus  ollwng  ei  arfau  i  syrthio  o'i  ddwylaw,  ac 
ymdreiglo  wrth  draed  trugaredd;  hyn  oU  hefyd  er  atal  peth 
na  buasai  yn  golled  i  neb,  ond  i'r  pechadur  gwallgof  ei  hun, 
sef  ei  ddamnedigaeth.  Yma  meddaf,  y  gorddisgleiria  ac  y 
gogoneddir  "rhagorol  fawredd  nerth,"  amynedd,  gras, 
cariad,  a  thrugaredd  Duw !  Pan  oedd  Moses  yn  dadleu  â 
Duw  dros  Israel  yn  achos  y  llô  aur,  "  Mawrhäer  atolwg  nerth 
yr  Arglwydd,"  meddai,  "  a  maddeu  i'r  bobl  hyn."  Y  mae 
yn  amlwg  na  feddyliai  Moses  wrth  "nerth  yr  Arglwydd," 
ei  allu  naturiol  Ef,  ond  nerth  ei  faddeugarwch  Ef,  nerth  ei 
amynedd  a'i  hunan-Iywodraeth,  i  beidio  ymddwyn  fel  y 
gwnaethai  dyn  yn  y  cyíîelyb  amgylchiad.  A  chyffelyb  i 
hyn  y  Ilefara  Duw  am  dano  ei  hun  yn  Hosea  pan  y  dywed, 
"Ni  chyfîawnaf  angerdd  fy  Ilid,  ac  ni  ddychwelaf  i  ddin- 
ystrio  Ephraim,  canys  Duw  ydwyf  fi,  ac  nid  dyn,  y  Sanct 
yn  dy  ganol  di." 

Y  mae  un  sylw  pellach  yn  angenrheidiol  yn  y  fan  hon, 
mewn  trefn  i  geisio  dangos  cysondeb  y  golygiad  uchod  â'r 
hyn  a  ddywed  yr  apostol  mewn  cysylltiad  â'r  ymadroddion 
a  nodwyd,  sef,  "A  pheth  yw  rhagorol  fawredd  ei  nerth  ef 
tuag  atom  ni  y  rhai  y'm  yn  credu,  yn  ol  gweithrediad  nerth 
ei  gademid  Ef;  yr  hon  a  weithredodd  Efe  yn  Nghrist  pan  y 
cyfododd  Ef  o  feirw,"  &c.  Yr  wrthddadl  a  gyfyd  yma  yn 
erbyn  y  golygiad  o  allu  moesol  yw,  Mai  nid  y  gallu  hwn, 
ond  gweithrediad  nerth  anianyddol  a  gyfododd  Grist  o 
feirw;  ac  mai  gweithrediad  yr  un  gallu,  a  briodola  yr 
apostol  yn  nygiad  dynion  i  gredu. 

Yn  awr,  y  mae  yn  ddiddadl  mai  yr  amlygiad  helaethaf  a 
mwyaf  gogoneddus  o  nerthoedd  a  goludoedd  cariad  a  gras 
Duw,  otdd  anfoniad  ei  Fab  i'r  byd,  "nid  i  ddamnio  y  byd, 
ond  fel  yr  achubid  y  byd  trwyddo  Ef;"  "Felly  y  carodd 


378  NoMeth. 

Duw  y  byd,"  &c.     "Ac  y  mae  Duw  yn  canmol  ei  gariad 
tuag  atom  ni,  oblegid  a  ni  eto  yn  becliaduriaid  i  Grist  farw 
trosom."     A  rhaid  fod  anfeidrol  nerth  yn  y  cariad  hwnw, 
nad  "arbedai"  anwyl  ac  "uniganedig  Fab,  ond  ai  traddodai 
trosom  ni  oll,"  "a  ni  eto  yn  bechadnriaid,"  yn  annuwiol,  yn 
elynion  a  gwrthryfelwyr,  ei  draddodi  yn  Ue  a  thros  y  cyfryw 
rai  i  angeu,  îe,  angeu  y  groesj  yma  y  mae  nerth,  meddaf, 
nad  oes  byth  gymhar  iddo  ond  efe  ei  hun !     Yn  mhellach 
eto,  golyga  yr  apostol  mai  y  fifaith  o  adgyfodiad  Crist  oddi- 
wrth  y  meirw,  yw  y  prawf  mawr  a  phenderfynol  o  Fessiä- 
aeth  yr  Arglwydd  lesu.     "Ac  a  eglurwyd  yn  Fab  Duw 
mewn  gallu,  yn  ol  Yspryd  sancteiddiad,  trwy  yr  adgyfodiad 
oddiwrth  y  meirw."     Heb  yr  adgyfodiad  o  feirw  y  trydydd 
dydd,   buasai   yr   hoU   oruchwyliaeth,    holl   hanesyddiaeth 
Crist,  â  niwl  a  thy wyllwch  o'i  amgylch  yn  dragy wydd ;  ni 
buasai  genym  seiliau  digonol  i'n  fifydd  i  gredu  ynddo  fel 
Mab  Duw,  ac  i  bwyso  arno  am  fywyd  ac  iachawdwriaeth ; 
ond   yn   ngoruchwyliaeth   yr   adgyfodiad,  symudwyd   pob 
amheuaeth,      "Eglurwyd  ef  yn  Fab   Duw."      Un  o  brif 
erthyglau  Cristionogaeth  yw  adgyfodiad   lesu   Grist;    pe 
tynid  hon  ymaith,  dinystrid  y  sail,  a  syrthiai  yr  holl  oruwch- 
adeiladaeth  bendramwnwgl  i  lawr.      "Mai  os  cyfiFesi  â'th 
enau  yr  Arglwydd  lesu,  a  chredu  yn  dy  galon  i  Dduw  ei 
gyfodi  Ef  o  feirw,  cadwedig  a  fyddi."     Gan  hyny,  yr  oedd 
yn  angenrheidiol  cael  y  dystiolaeth  gysonaf  ac  egluraf  o'r 
flfaith  hon  i'w  chyhoeddi  i'r  byd ;  y  fath  dystiolaeth  na  allai 
yr  holi  wrthwynebwyr  na'i  gwrthsefyll  na  dywedyd  yn  ei 
herbyn;  ac  felly  yr  ydym  yn  cael  ddarfod  i'r  apostolion, 
drwy  "nerth  mawr,  roddi  tystiolaeth  am  adgyfodiad  Crist." 
Yn  awi   sylwer,  anfoniad  Crist  ír  byd,  a'i  draddodiad  i 
angeu  dros  y  byd,  yw  yr  amlygiad  mawr  o  ragorol  fawredd 
nerth  cariad  a  gras  y  Duwdod;  adgyfodiad  Crist  o  feirw  yw 
yr  amlygiad  raawr  o  wirionedd  y  dystiolaeth  am  dano  fel 


Yr  Ysỳryd  a'r  Brîodasferch.  379 

Mab  Duw;  a  grym  a  chademid  y  dystiolaeth  am  ei  adgy- 
fodiad  yw  sylfaen  fawr  ein  ffydd  i  gredu  ynddo  er  ein 
hiachawdwriaeth.  Felly,  trwy  waith  yr  Yspryd  Sanctaidd 
yn  enill  meddyliau  dynion  i  weithredu  ar  y  nerthoedd  hyn, 
y  deuant  i  deimlo  eu  grymus  ddylanwadau,  ac  y  dygir 
hwynt  i  gredu  "  yn  ol  gweithrediad  nerth  ei  gademid  Ef." 
Felly,  nerth  gras  a  chariad  Duw  yn  anfoniad  ei  Fab  i'r  byd, 
a  nerth  y  dystiolaeth  a  dystiolaethodd  efe  am  ei  Fab,  ac  yn 
neillduol  am  ei  adgyfodiad,  sydd  gan  yr  Yspryd  Glân  i 
ddylanwadu  ar  feddyliau  dynion  er  eu  dwyn  i  gredu.  Ac  â 
hyn  y  cytuna  geiriau  Petr,  "Bendigedig  fyddo  Duw  a  Thad 
ein  Harglwydd  lesu  Grist,  yr  Hwn,  yn  ol  ei  fawr  dmgaredd, 
a'n  hadgenedlodd  ni  i  obaith  bywiol,  trwy  adgyfodiad  lesu 
Grist  oddiwrth  y  meirw."  Y  casgliad  oddiwrth  y  cwbl  yw, 
mai  gweithrediad  gallu  anianyddol  a  ddygodd  i  fôd,  sydd  yn 
cynal  mewn  trefn,  ac  yn  efîeithio  pob  cyfnewidiadau  yn  y 
greadigaeth  naturiol;  ac  mai  dylanwadau  gallu  moesol  yn 
unig,  sydd  yn  effeithio  ac  yn  dwyn  i  ben  bob  peth  yn  y 
greadigaeth  newydd,  neu  ysprydol. 

Yn  mhellach,  mewn  perthynas  i  weinidogaeth  yr  Yspryd 
yn  nychweliad  pechadur  at  Grist,  yr  ydym  yn  sylwi  mai 
gweinidogaeth  neu  ddylanwad  trwy  foddion  ydyw;  ac  nid 
uniongyrch  neu  ddigyfrwng.  "Cyfraith  yr  Arglwydd  sydd 
berífaith,  yn  troi  yr  enaid."  "  Byth  nid  anghofìaf  dy 
orchymynion,  canys  â  hwynt  y'm  bywheaist."  "O'i  wir 
ewyllys  yr  enillodd  Efe  ni  trwy  air  y  gwirionedd,"  "Wedi 
eich  ail-eni,  nid  o  hâd  llygredig,  eithr  anllygredig,  trwy  air 
Duw."  "Trwy  yr  Hwn  (sef  Crist)  y  rhoddwyd  i  ni  addew- 
idion  mawr  iawn  a  gwerthfawr,  fel  trwy  y  rhai  hyn  y  bydd- 
ech  gyfranogion  o'r  duwiol  anian."  "  Yr  Hwn  a'n  hadgen- 
edlodd  ni  i  obaith  bywiol,  trwy  adgyfodiad  lesu  Grist 
oddiwrth  y  meirw,"  &c.  Y  mae  yr  un  cyfnewidiad  mawr 
ar  gyflwr  pechadur  yn  cael  ei  osod  allan  yn  yr  ysgrythyrau 


380  Roheleth. 

a  nodwyd,  drwy  wahanol  ymadroddion,  megis  "troi  yr 
enaid,  bywhau,  enill,  ail-eni,  gwneuthur  yn  gyfranogion  o'r 
duwiol  anian,"  &c.  A  "chyfraith  yr  Arglwydd,"  ei  "orchy- 
mynion,  gair  y  gwirionedd,  gair  Duw,"  yr  "addewidion 
mawr  iawn  a  gwerthfawr,"  &c.,  yn  cael  eu  priodoli  fel 
oíferynau  ei  eíTeithiad,  a  chydnabyddiaeth  amlwg  o  ddylan- 
wadau  Dwyfol  yr  Yspryd  trwy  yr  ofFerynau  hyn,  fel  yr  achos 
mawr  a  chyntaf  o  hono. 

Yr  ydym  yn  gweled  pob  peth  yn  y  byd  naturiol  o'n  ham- 
gylch  yn  cael  eu  dwyn  yn  mlaen  trwy  foddion,  heb  ddylan- 
wad  uniongyrch  neu  ddigyfrwng  y  Duwdod;  ac  nid  yw 
hyny  mewn  un  modd  yn  cymylu  ac  yn  cuddio  gogoniant  ei 
waith  o'n  golwg,  ond  yn  hytrach  yn  peri  iddo  ymddangos 
yn  fwy  gogoneddus;  ac  nid  yw  hyn  chwaith  yn  ein  hatal  i 
briodoli  yr  holl  ogoniant  iddo  Ef,  fel  yr  achos  mawr  a  chyn- 
taf  o'r  holl  effeithiau.  Sefydlodd  gyfreithiau  addas  a  phri- 
odol  i  lywodraethu  yr  holl  greadigaeth,  a'i  hoU  greaduriaid. 
Mae  cyfraith  dysgyrchiad  {gravitatton)  yn  betfiaith  i  droi  y 
ddaear,  a'r  aneirif  luaws  o  fydoedd  a  gylch-deithiant  yn 
rheolaidd  o  amgylch  gorsedd  y  Jehofa.  Y  mae  y  gadwyn 
dywod  a  osododd  yn  derfyn  ac  yn  wregys  i'r  môr,  "trwy 
ddeddf  dragwyddol,"  yn  berffaith  i  gadw  hwnw  o  fewn  ei 
gylch  gosodedig.  Y  mae  y  reddf  a  osododd  yn  natur  yr 
asyn  gwyllt,  "yr  hwn  y  gosododd  efe  y  diffaethwch  yn  dŷ, 
a'r  anialwch  yn  drigfan  iddo,"  yn  berffaith  i  ateb  y  dyben  o'ì 
gadw  yno. 

Y  mae  y  Beibl  yn  ein  dysgu  mai  trwy  foddion  fel  hyn  y 
dygir  yr  holl  effeithiau  yma  oddiamgylch ;  ac  ar  yr  un  pryd 
yn  ein  dysgu  i  gydnabod  y  dylanwadau  Dwyfol  ynddynt,  yn 
gystal  a  phe  byddai  y  Duwdod  yn  gweithredu  yn  ddigyf- 
rwng  ac  uniongyrch.  "  Efe  a  wna  daranau  â'i  lais  yn  rhy- 
fedd,"  medd  Elihu;  "Duw  y  gogoniant  a  darana;"  ac  eto 
gwyddom   fod   cylch   o   foddion  yn  cydweithredu   i  beri 


IV  Ysỳryà  aV  Brîoâasferch.  381 

taranau,  ac  nid  yw  hyny  yn  un  atalfa  i  ni  briodoli  yr  efFeith- 
lad  hwn  i  Dduw,  mwy  na  phe  byddent  ei  lais  uniongyrchol 
Ef  ei  hun.  Efe  a  sefydlodd  y  deddfau  hyn  i  gynyrchu  yr 
holl  wahanol  effeithiau,  a'i  ddylanwad  Ef  trwy  y  deddfau 
sefydledig  yw  yr  achos  cyntaf  o  honynt  oll.  Nid  yw  y 
naturiaethwr,  wrth  egluro  y  gwahanol  foddion  a'r  elfenau  a 
barant  daranau,  yn  gwadu  nad  "Duw  y  gogoniant  a 
darana."  Pa  ham,  ynte,  y  dywedir  fod  y  duwinydd  yn 
gwadu  gwaith  yr  Yspryd  yn  nghyfnewidiad  pechadur,  pan 
y  dywed  ei  fod  yn  dwyn  hyny  i  ben  trwy  foddion?  Y  mae 
y  moddion  a'r  ryfreithiau  a  osododd  yn  ei  lywodraeth 
íòesol  mor  briodol  ac  addas  fel  cyfryngau  iddo  i  weithredu 
trwyddynt  ar  feddyliau  ac  ansoddau  moesol,  ag  ydyw  dedd- 
fau  natur  fel  cyfr)'ngau  ei  allu  anianyddol,  i  ddwyn  i  ben  yr 
effeithiau  a'r  cyfnewidiadau  perthynol  i'r  byd  defnyddiol. 
Y  mae  ei  "gyfraith,"  sef  ei  air  sanctaidd,  mor  baffaith  a 
digonol  fel  moddion  iddo  "droi  yr  enaid,"  ag  ydyw  cyfraith 
y  dysgyrchiant  (la7v  of  gravitation)  i  droi  y  ddaear;  ac  megis 
nad  yw  yn  dwyn  i  ben  unrhyw  effeithiau,  gwybyddus  i  nj, 
yn  y  byd  naturiol,  ond  trwy  foddion  wedi  eu  gosod  a'u  cyf- 
addasú  i'r  dyben ;  felly  nid  y w  yn  dwyn  yn  mlaen  ei  waith 
grasol  yn  achubiaeth  pechaduriaid,  ond  trwy  foddion  cy- 
mwys  a  phriodol  i'r  holl  ddybenion. 

Y  mae  Crist,  yn  ei  ymddyddan  diweddaf  gyda'i  ddysgybl- 
ion,  yn  rhoddi  darluniad  byr  a  chynwysfawr  o  natur  gwaith 
yr  Yspr)'d  Glân,  yn  ei  osod  allan  dan  yr  enw  Dyddanydd, 
neu  yn  hytrach  Dadleuwr,  yn  dyfod  i  ddadleu,  ymresymu, 
ac  argyhoeddi  y  byd  o  bechod,  cyfiawnder,  a  bam ;  y  cyf- 
lawnai  y  gwaith  hwn,  argyhoeddi  y  byd  o  bechod,  sef  o'i 
hollol  a'i  gwbl  lygredigaeth  moesol,  trwy  godi  a  dal  yn 
wyneb  y  byd  ei  ymddygiad  at  Grist.  "O  bechod,  am  nad 
ydynt  yn  credu  ynof  fi."  Dyma  y  prawf  mawr  o  hollol 
lygredigaeth  y  byd.     Profodd  ei  hun  yn  ddr^yg  yn  ei  ym- 


382  RoheUth. 

ddygiad  at  weision  a  phroffwydi  Duw,  trwy  eu  hamharchu, 
eu  llabyddio,  a'u  Uadd;  ond  gwaith  y  byd  yn  gwrthod,  yn 
condemnio,  ac  yn  croeshoelio  Mab  Duw,  a  brofodd  ddyfnder 
ei  drueni,  a  ddangosodd  ei  fod  heb  gymaint  a  gwreichionen 
o  fywyd  ysprydol,  nac  o  rinwedd  ysprydol  yn  ei  fynwes.  Y 
ddadl  a  ddefnyddia  i  argyhoeddi  y  byd  o  gyfiawnder,  fydd 
derbyniad  Crist  i'r  nefoedd,  "0  gyfiawnder,  am  fy  mod  yn 
myned  at  y  Tad,  ac  ni'm  gwelwch  i  mwyach;"  sef  o  gyf- 
iawnder  Crist,  gwirionedd  ei  honiadau  am  dano  ei  Hun,  fel 
y  Messia,  Mab  Duw,  ac  anfonedig  y  Tad.  Pe  twyllwr 
fuasai,  fel  yr  haerai  y  byd,  ni  chawsai  ei  dderbyn  i'r  nefoedd 
at  y  Tad;  caWsai  ei  droi  yn  ol  oddiwrth  borth  y  nef  iV 
ddaear,  dyma  ddadl  y  gwna  yr  Yspryd  ddefnydd  o  honi  i 
argyhoeddi  y  byd,  o  gyfi^-wnder  yr  honiadau  a  wnaethai 
Crist  am  dano  ei  hun  fel  Messia,  addawedig  y  Tad,  &c. 

Gallwn  dybio,  pe  gosodid  y  Beibl  yn  nwylaw  dyn  nas 
gwelsai  ef  erioed  o'r  blaen,  i'w  chwilio  ar  y  mater  hwn,  mai 
y  casgliad  a  wnelai  yn  anocheladwy,  braidd,  fyddai,  bod 
dylanwadau  yr  Yspryd  Glân  yn  anhebgorol  angenrheidiol 
er  troi  a  chyfnewid  pechadur,  a'i  fod  yn  dylanwadu  ar  y 
meddwl  dynol  trwy  gyfryngau  a  moddion,  sef  y  gair  a 
gweinidogaeth  yr  efengyl  yn  benaf.  Y  mae  yn  ddiameu  y 
gallwn  olygu,  ac  y  mae  y  Beibl  yn  ein  dysgu  hefyd,  bod  holl 
weinyddiadau  rhagluniaeth,  holl  amgylchiadau  bywyd  dýn, 
yn  llaw  a  than  oruwchlywodraeth  yr  Yspryd  Glân,  i'w 
defnyddio  i  fod  yn  wasanaethgar  yn  y  gwaith  o  ddychwelyd 
pechaduriaid ;  ond  y  gair  a'r  weinidogaeth  y  w  y  prif  foddion, 
'íe,  yr  unig  foddion,  ail-eni  a  dwyn  at  Grist.  Defnyddia 
wahanol  oruchwyliaethau  ac  amgylchiadau  i  sobri  y  meddwl, 
a'i  ddwyn  i  gyraedd  dylanwad  y  gair  a'r  weinidogaeth.  Y 
mae  "yn  llefaru  wrtho  unwaith,  îe,  ddwywaith,  trwy  hûn  a 
gweledigaeth  nôs,  ei  geryddu  trwy  ofid  ar  ei  wely,  a  lluaws 
ei  esgyrìi  â  gofid  caled,  nes  nesau  ei  enaid  i'r  bedd,  a'i 


Ÿr  Ysỳryâ  aV  Brtoâasferch.  3S3 

fy wyd  i'r  dinystrwy r."  Ond  gweinidogaeth  y  "  Cenad  llad- 
merydd"  sydd  yn  ei  ddychwelyd,  ac  yn  ei  ddwyn  i'r  iawn, 
Y  mae  yr  holl  weinidogaethau  blaenorol  wedi  bod  yn 
parotoi  y  tir,  "agor  ei  glustiau,"  neu  ei  galon,  yn  ol  iaith  y 
Testament  Newydd;  ond  tybir  y  buasai  y  cwbl  yn  ofer  heb 
y  weinidogaeth  olaf.  Yr  oedd  y  lleill  oU  yn  is-wasanaeth- 
gar  iddi;  fel  ag  y  mae  yr  amaethydd  yn  trin  ei  faes,  yn  ei 
fraenaru,  ei  wrteithio,  ei  aredig  mewn  trefn  i  barotoi  yr  hâd, 
a  dyben  olaf  y  cwbl  yw  cael  ffrwyth  oddiamo.  Gẃyr  yr 
amaethydd  yn  dda  mai  hollol  ofer  ydyw  iddo  ddisgwyl 
ffrwyth  oddiar  ei  faes,  gan  nad  pa  mor  dda  y  byddo  wedi  ei 
drin  a'i  barotoi,  oni  bydd  iddo  ei  hau.  Felly  yr  un  modd  y 
mae  holl  amgylchiadau  bywyd  dyn  yn  foddion  yn  liaw 
Yspryd  Duw,  i  drin  a  pharotoi  meddyliau  dynion  i  dderbyn 
y  gwirionedd,  i  "agoryd  y  galon  i"  ddal  ar  y  pethau,"  a 
thrwy  y  pethau  y  mae  yn  dwyn  oddiamgylch  waith  mawr 
y  cyfnewidiad. 

Ymddengys  i  mi  mai  yr  unig  hoel  ar  yr  hon  y  crogir 
trefniant  o  waith  anianyddol,  yw  yr  ymadrodd  am  "agor 
calon  Lydia,  i  ddal  ar  y  pethau  a  leferid  gan  Paul;"  ac 
ymddengys  hefyd  bod  yr  ymadroddion  a  gofnodwyd  uchod 
yn  eglurhad  goleu  a  chyflawn  ar  y  modd  y  mae  Yspryd 
Duw  yn  agoryd  clust,  neu  galon  pechadur,  sef  trwy  lefaru 
wrtho  unwaith,  ie,  ddwywaith,  tr^vy  ei  geryddu,  ei  gystuddio, 
a'i  waredu.  "Wele  hyn  oU  a  wna  Duw  ddwywaith  neu 
dair  â  dyn,  i  ddwyn  ei  enaid  ef  o'r  pwll,"  &c. 

2.  Cydweithrediad yt  Eçhoys.  Y  mae  y  "  briodasferch  yn 
dywedyd,  Tyred."  Y  mae  hithau  yn  cydweithredu,  yn  cyd- 
wahodd,  â'r  Yspryd;  y  mae  yn  gydgyfranog  âg  ef  yn  y 
gwaith,  ac  nid  â  yn  mlaen  heb  ei  chydweithrediad.  Dyben 
ei  galw  allan  âr  byd,  ei  sefydliad  yn  g)  mdeithas  neillduedig 
oddiwrth  y  byd,  ei  gadawiad  a'i  pharhad  yn  y  byd  y  w,  fel  y 
byddo  iddi  ddwyn  ei  thystiolaeth  dros  ei  Duw  a'i  Gwaredwr 


384  Koheleth. 

wrtho.  "Efe,"  ebai  Crist  am  yr  Yspryd,  "a  dystiolaetha,  a 
chwithau  a  dystiolaethwch."  Y  mae  yr  holl  gydmariaethau 
a  ddefnyddir  i  ddarlunio  yr  eglwys  yn  y  Beibl  yn  arwyddo  ei 
bod  wedi  ei  bwriadu  i  leshau  y  byd,  ac  i  beri  dylanwad  ben- 
dithiol  ar  ei  gyflwr  moesol.  "Halen  y  ddaear,"  a  "goleuni 
y  byd"  y,v  yr  eglwys;  "colofn  a  sylfaen  y  gwirioiiedd." 
Nid  yw  yr  halen  a'r  goleuni  yn  niweidiol  i  neb,  ond  yn 
llesol  i  bawb;  a'r  hyn  a  fyddai  y  byd  naturiol  heb  halen  a  haul, 
fyddai  y  byd  moesol  heb  eglwys  Dduw.  "  I  hyn  yr  ordeiniais 
i  chwi,"  ebai  Crist  wrth  ei  ddysgyblion,  "  fel  yr  elech  ac  y  dyg- 
ech  ífrwyth."  "Chwi  yw  fy  nhystion  i,  medd  yr  Arglwydd." 
Y  mae  nerth  yr  eglwys,  ei  defnyddioldeb,  a'i  llwyddiant,  yn 
dibynu  ar  ei  hundeb  â'r  Yspryd,  a'i  gydweithrediad  ef 

(i.)  Undeb  Gweinidogaethol.  Yr  un  weinidogaeth  sydd  i 
fod  yn  ei  genau  hi  ag  y  sydd  yn  ngenau  yr  Yspryd;  yr 
Yspryd  yn  dywedyd  Tyred,  a'r  briodasferch  yn  dywedyd 
Tyred — yn  dy wedyd  yr  un  peth ;  nid  yr  Yspryd  yn  dy wedyd 
un  peth,  a'r  briodasferch  yn  dywedyd  peth  arall,  ond  cyd- 
dystiolaethu,  cyd-wahodd.  Nid  un  yn  galw  a'r  Uall  yn 
gwahardd,  ni  ddychwelir  y  byd  byth  felly.  Bu  y  briodas- 
ferch,  yn  nyddiau  ei  hieuenctyd,  ei  harddwch,  a'i  hoewder, 
am  yr  haner  canrif  cyntaf  o  oes  Cristionogaeth  o'r  un 
feddwl,  yr  un  syniad,  a'r  un  iaith  â'r  Yspryd.  Yr  oedd  yn 
dwyn  meddwl  yr  Yspryd,  yn  ei  burdeb,  at  feddyliau  dynion, 
ac  yn  "cydweithio,  ac  yn  cadarnhau  y  gair  trwy  arwyddion 
a  jhyfeddodau  y  rhai  oedd  yn  canlyn."  Nid  oedd  dim 
dynol  yn  ei  gweinidogaeth.  Nid  oedd  wedi  Ilunio  unrhyw 
«rthyglau,  na  chredöau,  na  threfniant  o  athrawiaeth;  ac  yn 
Hafurio  i  nyddu  ac  ysgwario  yr  ysgrythyrau  at  y  rhai  hyny; 
ond  yr  oedd  yn  myned  allan  i'r  prifffyrdd  a'r  caeau,  yn 
Jliramwyo  ar  hyd  a  Iled  y  ddaear,  a  chynifer  oll  ag  a  gaffg 
hi  a'u  gwahoddai  ac  a'u  cymellai.  Yr  oedd  yn  adseii 
gweinidogaeth  yr  Yspryd  yn  nghlustiau  y  byd. 


Yr  Ysỳtyi  dr  Briodasferch.  385 

Wedi  i'r  Arglwydd  lesu  Grist  egluro  i'w  ddysgyblion  natur 
gweinidogaeth  y  Dadleuwr,  nodi  y  dadleuon  a  ddefnyddiai  i 
argyhoeddi  y  byd  o  bechod,  cyfiawnder,  a  bam,  sef  mai 
gwaith  y  byd  yn  anghredu  ynddo,  ac  yn  ei  wrthod,  fyddai  ei 
ddadl  i'w  argyhoeddi  o  bechod;  ac  mai  gwaith  Crist  yn 
"myned  at  y  Tad,"  ac  yn  cael  ei  dderbyn  ganddo,  a  fyddai 
ei  ddadl  i  argyhoeddi  "y  byd  o  gyfiawnder;"  ac  mai  y  farn 
a  wnaeth  Crist  ar  "dywysog  y  byd  hwn,"  a  fyddai  ei  ddadl 
i  argyhoeddi  y  "byd  o  farn;"  aethant  allan  i'r  byd,  gan 
wneuthur  y  pethau  hyny  yn  brif  faterion  a  defnyddiau  eu 
gweinidogaeth.  Dywedent  yn  wyneb  yr  luddewon,  "  Chwi 
a  wadasoch  y  Sanct  a'r  Cyfiawn,  a  Thywysog  y  byd  a  ladd- 
asoch,  ac  a  groeshoelasoch  ar  bren.  Yr  Hwn  a  gyfododd 
Duw,  o'r  hyn  yr  ydym  ni  oU  yn  dystion.  Yr  Hwn  sydd  raid 
i'r  nef  ei  dderbyn  hyd  amseroedd  adferiad  pob  peth.  Hwn 
a  ddyrchafodd  Duw  â'i  ddeheulaw.  Efe  yw  yr  Hwn  a  or- 
deiniwyd  gan  Dduw  yn  Famwr  byw  a  meirw.  Y  mae  Duw 
yr  awrhon  yn  gorchymyn  i  bob  dyn,  yn  mhob  man,  edifar- 
hau;  o  herwydd  iddo  osod  diwrnod  yn  yr  hwn  y  bama  Efe 
y  byd  mewn  cyfiawnder,  trwy  y  Gwr  a  ordeiniodd  Efe,"  &c. 
A'r  canlyniad  oedd,  bod  pechaduriaid  wrth  y  miloedd  yn 
cael  eu  dwysbigo  a'u  dychwelyd,  Nid  oedd  dim  yn  eu 
gweinidogaeth  ag  oedd  yn  groes  i  feddwl  yr  Yspryd,  gan 
hyny  yr  oedd  yn  rhoddi  ei  sêl  wrthi,  ac  yn  nerthol  weithiau 
drwyddi  yn  mhob  man.  Nid  oedd  dim  o  rŵd  traddodiadau 
a  dychymygion  dynol  yn  pylu  awch  a  mtn  y  cleddyf ;  gan 
hyny  yr  oedd,  fel  cleddyf  yr  Yspryd,  yn  "  cyrhaedd  trwodd, 
hyd  wahaniad  eneidiau"  dynion,  "yn  barnu  meddyliau  a 
bwriadau  eu  calonau." 

Ond  wedi  hyn,  pa  gyfnewidiad!  "Tywyllodd  yr  aur, 
newidiodd  yr  aur  coeth  da !"  Aeth  yr  arian  da  yn  sothach ; 
daeth  "coed,  gwair,  a  sofl"  yn  ddefnyddlau  adeiladaeth,  yn 
Ue  yr  "aur,  a'r  arian,  a'r  meini  gwerthfawr;"  collodd  y 

25 


306  Kohektk 

weinidogaeth  ei  symledd  a'i  phurdeb  cynenid,  a  chollodd  ei 
hawch  a'i  heffeithioldeb  yr  un  pryd.  Ciliodd  y  briodasferch 
oddiar  Iwybr  yr  Yspryd,  aeth  i  ddechreu  ymryson  ac  ym- 
ddadleu,  i  alw  cynghorau  a  chymanfaoedd,  i  benderfynu 
beth  oedd  wirionedd  a  beth  nad  oedd;  y  naill  esgob  i 
honi  uwchafiaeth  ar  y  llall,  ac  yn  lle  cydweithio  â'r  Yspryd 
er  dychwelyd  y  byd,  i  symud  y  "rhwystrau  o  fîordd  y  bobl," 
aeth  i  ddechreu  gosod  y  naiU  athrawiaeth  a'r  llall  yn  y  fath 
oleuni  ger  bron  y  byd  ag  oedd  yn  tueddu  i  fod  yn  fwy  o 
atalfa  nag  o  anogaeth  iddo;  ac  felly  collodd  gydweithrediad 
yr  Yspryd  i  raddau  mawr,  ac  yn  hollol  i'r  graddau  ag  yr 
ymadawsai  hi  â  symledd  dwyfol  yr  athrawiaeth.  Arafodtì 
olwynion  ei  cherbydau,  oerodd  ei  thân,  a  pheidiodd  ei 
Ilwyddiant.  Ni  weithia  yr  Yspryd  Sanctaidd  âg  arfau 
cnawdol,  ni  rydd  ei  sêl  wrth  un  athrawiaeth  groes  i'w  air 
ysgrifenedig;  ni  wna  ddefnydd  o  ddim  ond  o'r  "gwirionedd, 
megis  ag  y  mae  yn  yr  lesu,"  i  ddychwelyd  a  chyfhewid 
pechaduriaid. 

Yn  wyneb  hyn,  ymddengys  y  mawr  bwys  o  feddu  golyg- 
iadau  cywir  ar  yr  "athrawiaeth  sydd  yn  ol  duwioldeb."  "Pe 
safasent  yn  fy  nghyngor,  a  phe  traethasent  fy  ngeiriau  i'm 
pobl,  hwy  a  wnaethant  iddynt  ddychwelyd  bob  un  o'i  fîordd 
ddrygionus,"  meddai  yr  Arglwydd  am  gau  broffwydi  Juda  a 
Jerusalem  gynt.  Rhaid  i'r  briodasferch  ddyfod  eto  i'r  un 
feddwl  â'r  Yspryd,  ac  i  lefaru  ei  feddwl  yn  groew  wrth  y 
byd,  cyn  y  gellir  disgwyl  gweled  cnwd  mawr  o  ddychwel- 
edigion  i'r  Arglwydd.  Y  mae  yn  rhaid  Ilwyr  ddifetha  yr 
hyn  a  eilwr  awdwr  y  "Mammon"  yn  Gybydd-dod yr  arcithfa ; 
a  mabwysiadu  gweinidogaeth  a  allo  estyn  ei  breichiau  o 
amgylch  yr  "holl  fyd,"  a  chofleidio  "pob  creadur"  yn  ei 
mynwes.  Tra  byddo  un  yn  pregethu  fel  hyn,  ac  un  arall 
fel  arall,  un  yn  gyfyng  a'r  Ilall  yn  helaeth,  y  mae  y  byd  yn 
cael  ei  ddyrysu  yn  lle  ei  ddychwelyd.     Rhaid  i  "galon"  y 


Yr  Yspryâ  aV  Briodasferch.  387 

briodasferch  fyfyrio  eto  ar  farwolaeth  ei  Phriod,  fel  y  byddo 
iddi  helaethu  yn  ei  golygiadau  am  dani,  a  chymeryd  ei 
safle  arni  fel  "lawn  dros  bechodau  yr  h^M  fyd,"  a  "phob 
dyn,"  ac  udganu  yn  ei  "hudgorn  mawr"  uwch  ben  yr 
Aberth  hedd,  i  alw  a  gwahodd,  cymhell  ac  anog  "pob 
'dyn  yn  mhob  man"  i  "edifarhau  a  chredu  yr  efengyl." 

(ii.)  Undeb  Teimlad.  Rhaid  i'r  briodasferch,  nid  yn  unig 
ddefnyddio  ac  arfer  yr  un  iaith  â'r  Yspryd,  ond  hefvd  bod 
yn  ei  deimlad  ef;  yn  ymysgaroedd  a  v,l.?riad  yr  Ispryd. 
Er  d)rwedyd  meddwl  yr  Yspryd  yn  gywir  ni  all  ddiswyl 
Uwyddiant,  tra  yn  amddifad  o'i  deimlad.  Cyhoeddi  gwir- 
ioneddau  pwysig  yr  efengyl  yn  oeraidd  a  difywyd,  mewn 
dull  marwaidd  a  diegni,  sydd  yn  tueddu  yn  fwy  i  galedu 
dynion,  a'u  cadamhau  yn  eu  hanghrediniaeth,  nag  i'w  dych- 
welyd  at  Grist;  ie,  y  mae  yn  nesaf  i  amhosiblrwydd  i'r  fath 
ddull  effeithio  nemawr  neu  ddim  daioni,  yn  ol  yr  hyn  yw 
cyfansoddiad  y  natur  ddynol.  Y  mae  y  natur  ddynol  wedi 
ei  chyfansoddi  yn  gyfryw,  ag  y  derbynia  y  naill  ddyn  ddy- 
lanwad  oddiwrth  olygon  a  theimladau  dyn  arall,  yn  gystal 
ag  oddiwrth  ei  ymadroddion.  Dyweyd  y  peth  mwyaf 
pwysig  mewn  dull  oerllyd  a  difater,  sydd  a  thuedd  union- 
gyrchol  ynddo  i  beri  i'r  gwmndawyr  amheu  ei  wirionedd,  a 
thybio  nad  yw  y  Ilefarydd  ei  hunan  yn  credu  yr  hyn  y  mae 
yn  ei  ddywedyd.  Y  mae  y  cyfryw  ddull  yn  atalfa  effeithiol 
i'r  peth  gael  argraff  briodol  ar  feddyliau  dynion ;  yn  difinio 
y  gwirionedd;  ac  ni  ellir  disgwyl  cydweithrediad  yr  Yspryd 
gyda  y  fath  deimlad,  oblegid  ni  chroesa  efe  byth  yr  un  o 
ddeddfau  y  meddwl  dynol,  y  rhai  a  sefydlodd  efe  ei  hun. 
Y  mae  pregethu  yr  efengyl,  cynghorî  a  rhybuddio  pechadur- 
iaid  i  "ffoi  rhag  y  llid  a  fydd,"  cu  galw  i  cdifarhau  a  chredu 
yr  efengyl,  eu  gwahodd  i'r  wledd,  mcwn  dull  claiar,  difater, 
a  marwaidd,  yn  cau  i  fynu  un  fynedfa  fawr  sydd  gan  Yspryd 
Duw  i  fyned  at,  cael  gafael  yn,  a  dylanwadu  ar  feddyliau 


38g  kokeUtk. 

dynion.  Felly,  mewn  treíh  i'r  eglwys  fwynhau  llawn  gy- 
mundeb  yr  Yspryd,  a  chael  ei  gydweithrediad  eíFeithiol  ef, 
rhaid  iddi  fod  yn  ei  deimlad  ef,  gwisgo  am  dani  "hynaws- 
edd  ac  ymysgaroedd  Crist,"  yr  hwn  a  deimlai,  a  dristäai,  a 
ocheneidiai,  ac  a  wylai,  o  herwydd  calon-galedwch  ac 
anghrediniaeth  dynion, 

Y  mae  y  Beibl  yn  eglur  a  phenderfynol  ar  y  mater  hwn. 

"Cyn  ei  chlafychu  yr  esgorodd;  cyn  dyfod  gwewyr  arni  y 

rhyddhawyd  hi  ar  fab.      Pwy  a  glybu  y  fath  beth  a  hyn? 

Pwy  a  welodd  y  fath  bethau  a  hyn?   A  wneir  i'r  ddaear 

dyfu  mewn  un  dydd?     A  enir  cenedl  ar  unwaith?"     Cystal 

a  dywedyd,  na  chlybu  neb  erioed  y  fath  bethau,  ni  buant 

erioed  yn  bod;  y  mae  yn  groes  i  drefn  a  deddfau  natur; 

nid  yw  byth  yn  cymeryd  lle  yn  y  byd  naturiol,  nag  yn  y 

byd  moesol  chwaith;  oblegid,  "Pan  glafychodd  Seion,  yr 

esgorodd  hefyd  ar  ei  meibion."      Ni  esgorodd  ar  ei  meibion 

erioed  pan  yn  cysgu  mewn  difaterwch  a  dideimladrwydd ; 

ac  ni  bu  heb  esgor  chwaith  erioed  pan  glafychai.      "A 

ddygaf  fi  i'r  enedigaeth,   ac  oni  pharaf  esgor?  medd  yr 

Arglwydd;  a  baraf  fi  esgor,  ac  a  luddiaf?  medd  dy  Dduw." 

(iii.)   Undeb  Nodwcddiad.     Rhaid  i'r  eglwys  wisgo  nod- 

wedd   yr   Ysprjd.      "Ymdrwsio   oddifewn  â   gostyngeidd- 

rwydd."      Rhaid  i'r  briodasferch  rodio   yn  ei  "gemwaith 

aur,"  rhaid  i  "draed  y  bendefiges  fod  yn  hardd  mewn  esgid- 

iau,"  ac  ymwisgo  â  harddwch  sancteiddrwydd,"  cyn  y  rhydd 

yr  Yspryd  ei  gymundeb  iddi.     Y.spryd  Glân  a  sanctaidd  yw 

yr  Yspryd,  ac  ni  thriga  ond  lle  byddo  glendid  a  sancteidd- 

rwydd.      Y   mae   ymarweddiadau  ansanctaidd   proffeswyr 

crefydd  yn  un  atalfa  fawr  ar  ffordd  dychweliad  y  byd.     Y 

mae  yr  "Enw  rhagorol  yn  cael  ei  gablu  yn  mhlith  y  cenedl- 

oedd"  o'i  herwydd,  yn  lle  cael  ei  fawrhau  a'i  anrhydeddu; 

crefydd  Crist  yn  cael  ei  darostwng  yn  ngolwg  y  byd,  yn  lle 

ei  dyrchafu  a'i  gogoneddu ;   ei  hegwyddorion   yn  cael  eu 


Yr  Yspryd  a^r  Bríodasferch.  389 

cymylu,  yn  lle  eu  dangos  a'u  hamlygu;  a'u  dylanwad  ar 
feddyliau  dynion  yn  cael  ei  atal  a'i  ladd,  yn  Ue  ei  helaethu 
a'i  ddwfnhau.  "Llewyrched  felly  eich  goleuni  ger  bron 
dynion,  fel  y  gwelont  eich  gweithredoedd  da  chwi,  ac  y 
gogoneddont  eich  Tad,  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd,"  ebai 
CrisL  Y  mae  y  briodasferch  wedi  ei  gadael  yn  y  byd,  nid 
yn  unig  i  ddywedyd  wrtho  mewn  geiriau  am  ragoriaethau 
ei  Phriod,  ac  nid  yn  unig  i  ddangos  teimlad  drosto,  ac 
awyddfryd  i  gael  y  byd  ato  ac  i'w  garu,  ond  hefyd  i  fod  yn 
ddelw  o  hono  ger  bron  llygaid  y  byd.  "  Megis  yr  anfonaist 
fi  i'r  byd,"  ebai  Crist  wrth  y  Tad,  "felly  yr  anfonais  inau 
hwj-thau  (sef  ei  ddysgyblion)  i'r  byd."  Anfonodd  y  Tad 
Grist  ÌT  byd  i'w  ddangos  Ef,  i'w  "hysbysu,"  ac  i  fod  yn 
ddelw  o  hono  ger  bron  y  byd;  "Y  neb  a'm  gwelodd  i,  a 
welodd  y  Tad,"  meddai  lesu;  ac  felly  y  mae  yntau  yn 
gadael  ei  eglwys  ar  ei  ol  yn  y  byd,  i  fod  yn  ddelw  a  dangos- 
iad  o  hono  ger  ei  fron,  fel  ag  yr  oedd  yntau  yn  wir  "ddelw 
y  Duw  anweledig."  A  dyma  leferydd  yr  eglwys,  a  phob 
aelod  o  honi,  wrth  y  byd,  "  Y  neb  a'm  gwelodd  i,  a  welodd 
lesu  Grist;"  ac  os  eglwys  gybyddlyd,  ddaearol  ydyw,  hi  a 
ddywed  wrth  y  byd  mai  un  cybyddlyd  a  daearol  oedd  lesu 
Grist  Fel  hyn  y  mae  Crist  yn  cael  cam,  a'r  byd  hefyd  yn 
cael  cam;  yr  Yspryd  yn  cael  ei  dristau  a'i  ofidio,  ac  ni  all 
roddi  ei  gymundeb  a'i  gydweithrediad  i  eglwys  a  fyddai  yn 
dianrhydeddu  Crist  ger  bron  y  byd,  trwy  roddi  cam-ddar- 
luniad  o  hono,  a  dwyn  gau-dystiolaeth  am  dano  wrtho. 
Swydd  yr  Yspryd  yw  "gogoneddu"  Crist  yn  ngolwg  y  byd; 
ac  ni  all  fod  cymundeb  rhyngddo  âg  eglwys  a  fyddo  yn 
gwrthdaro  ei  amcan  a'i  waith. 

Yn  awr,  dyma  natur  yr  undeb  sydd  i  fod  rhwng  yr  Ys- 
pryd  a'r  briodasferch,  er  dychwelyd  y  byd  at  Grist ;  a  phan 
fyddo  yr  eglwys  yr  un  feddwl  â' r  Yspryd,  yn  ei  deimlad, 
ac  yn  gwisgo  ei  garacUr,  y  mae  mewn  Uawn  gymundeb 


890  Koheleth. 

âg  ef,  y  mae  yn  preswylio  ac  yn  aros  ynddi,  ac  y  mae  hi 
yn  bibell  lân  i  dywallt  ei  ddylanwadau  ar  y  byd,  Nid  oes 
y  fath  beth  ag  ataliad  pen-arglwyddiaethol  o'i  ddylanwadau 
oddiwrthi;  y  maent  yn  ymdywallt  arni  bob  amser  ar  y  tir 
hwn,  ac  ar  y  byd  trwyddi.  Pan  y  mae  hi  yn  Uewyrchu  yn 
ngogoniant  athrawiaeth,  teimlad  a  character  yr  Yspryd,  y 
mae  yn  "tori  allan  ar  y  llaw  ddeau,  ac  ar  y  llaw  aswy — ei 
hâd  yn  etifeddu  porth  ei  gelynion — cenhedloedd  yn  rhodio 
at  ei  goleuni,  a  breninoedd  at  ddysgleirdeb  ei  chyfodiad;  y 
mae  ei  phyrth  yn  agored  yn  wastad,  ni  cheuir  hwynt  na 
dydd  na  nos,  i  ddwyn  ati  olud  y  cenhedloedd — ni  fachluda 
ei  haul,  a'i  Ueuad  "'  phalla."  Daw  "meibion  ei  chystudd- 
wyr  au  yn  ostyngedig,  ac  ymostyngant  wrth  wadnau  ei 
thraed,  gan  ddywedyd,  Yn  ddiau  ynot  ti  y  mae  Duw,  ac 
nid  oes  arall,  nac  oes  Duw."  Bydd  i'r  hwn  sydd  i'r  gwrth- 
wyneb  gywilyddio,  a  dywedyd,  "yn  wir  y  mae  Duw  ynoch;" 
tra  y  rhodio  "yn  y  goleuni,  megis  ag  y  mae  Efe  yn  y 
goleuni,"  y  mae  .^di  gymdeithas  âg  ef,  ac  nid  yw  byth  yn 
amddifad  o  hono  ar  y  tir  hwn.  Pan  yr  oedd  yr  "holl  eglwysi 
yn  Judea,  Galilea,  a  Samaria  yn  rhodio  yn  ofn  yr  Arglwydd 
ac  yn  nyddanwch  yr  Yspryd  Glân,  hwy  a  amlhawyd."  Ond 
pan  y  mae  yn  amddifad  o'r  dylanwadau  dwyfol,  ac  felly  yn 
aflwyddianus  a  digynydd,  "Seion  heb  neb  yn  ei  cheisio,"  y 
mae  wedi  cilio  o  dir  y  dylanwadau  dwyfol;  "Ei  hanwir- 
eddau  wedi  ysgaru  rhyngddi  â'i  Duw,  a'i  phechodau  wedi 
cuddio  ei  wyneb  rhagddi."  Dyma  yr  achos  a'r  rheswm  a 
rydd  y  Beibl  am  hyn,  ac  nid  ataliad  pen-arglwyddiaethol 
o'r  dylanwadau  dwyfol. 

Pan  na  byddom  yn  gweled  wyneb  yr  haul  ar  ddiwrnod 
tywyll,  nag  yn  teimlo  dylanwad  ei  wres,  fel  ar  ddyddiau 
ereill,  nid  ydym  byth  yn  priodoli  hyny  i  un  cyfnewidiad 
ynddo  ef;  yn  meddwl  fod  ei  oleuni  wedi  pallu,  ei  wres  wedi 
lleihau,  neu  ei  fod  wedi  cilio  o'i  gylch,  neu  ei  fod  heb  godi 


Yr  Ysỳryd  cír  Brtodasferch.  391 

fel  dyddiau  ereillj  ond  gwyddom  yn  dda  mai  cymylau  sydd 
wedi  codi  o'r  ddaear,  a  llenwi  ein  hawyrgylch,  a  chysgodi 
rhyngom  â'i  wyneb  ef;  yr  un  yw  ef  o  ran  ei  oleuni,  ei  wres, 
a'i  nerth,  ac  y  mae  yn  cadw  ei  le  a'i  gylch  fel  o'r  blaen. 
Felly  yr  un  modd,  pan  fyddo  yn  dywyll  ac  oer  ar  eglwys 
Dduw,  nid  o'i  du  Ef  a'i  Yspryd  y  mae  y  cyfnewidiad. 
"Wele,  ni  fyrhaw}^d  Uaw  yr  Arglwydd  fel  na  allo  achub,  ac 
ni  thrymhaodd  ei  glust  Ef  fel  na  allo  glywed,"  ond  "anwir- 
eddau"  Seion  a  gododd  yn  gymylau  rhyngddo  âg  Ef,  niwl 
ei  "phechodau  a  guddiasant  ei  wyneb  oddiwrthi."  Y  mae 
yr  Arglwydd  yn  ofalus  i  ddangos  hyn  i'w  bobl,  ac  i'w  har- 
gyhoeddi  o'r  camsynied  hwn.  "O!  yr  hon  a  elwir  tŷ 
Jacob,  a  fyrhawj'd  Yspryd  yr  Arglwydd?  Ai  dyma  ei 
weithredoedd  Ef?  Oni  wna  fy  ngeiriau  les  i'r  rhai  a  rodiant 
yn  uniawn?"  "Yr  Arglwydd  sydd  gyda  chwi  tra  fyddoch 
ehwi  gydag  Ef."  Y  mae  yr  Yspryd,  fel  yr  haul,  yn  wastad 
yn  ei  le,  bob  amser  yn  tywallt  ei  ddylanwadau  ar  yr  eglwys 
a'r  byd,  pan  na  byddo  cymylau  yn  atal.  Y  mae  yn 
gweithio  ar  egwyddorion  sefydlog-  a  dianwadal,  ac  nid  wrth 
dymherau  a  nwydau  fel  dynion.  Y  mae  yn  debygol  na  bu 
dim  erioed  yn  fwy  eflfeithiol  i  grebychu  a  gwywo  ymdrech- 
iadau  eglwys  Crist'nag  athrawiaeth  y  tymhorau;  bod  yr 
Yspryd  weithiau  allan  o'r  cyrhaedd,  a  bod  ganddo  ei  amser 
penodol  i  weithio,  ac  felly  nad  oes  ganddi  ddim  i'w  wneyd, 
ond  aros  am  dano,  a  gobeithio  iddo  ddyfod,  ac  y  daw  yn  ei 
amser  da  ei  hun,  &c.     "Ai  dvma  ei  weithredoedd  Ef?" 

Wedi  ymdrechu  egluro,  fel  hyn,  weinidogaeth  yr  Yspryd, 
yn  ei  chynwysiad,  ei  symledd,  a'i  nhatur,  a  cheisio  dangos 
yr  undeb  sydd  i  fod  rhwng  yr  eglwys  âg  Ef  mewn  athraw- 
iaeth,  teimlad,  a  nodwedd,  mewn  trefn  i  gydweithredu  yn 
nychweliad  y  byd  at  Grist,  caf  wneyd  rhai  sylwadau  ar 

II.  Seiliau  y  Weinidogaeth  Gymhelliadol  hon.  "Y 
mae  yr  Yspryd  a'r  briodasferch  yn  dywedyd,  Tyred,"  ar  yr 


392  Roheleth. 

un  seiliau;  yn  gwahodd  y  byd  at  fywyd  ac  iachawdwriaeth, 
oddiar  yr  un  rhesymau. 

I.  Dwyfol  drefniad  yr  lachawdwriaeth.  Yn  nechreu  y 
benod  y  cymerwyd  y  testyn  o  honi  gosodir  hi  allan  dan  y 
gymhariaeth  o  "  Afon  bur  o  ddwfr  y  bywyd,  yn  dyfod  allan 
o  orseddfainc  Duw  a'r  Oen."  Tarddodd  allan  o'r  orsedd- 
fainc,  o  eisteddle  a  chanolbwynt  y  llywodraeth  ddwyfol,  yr 
hon  yr  oedd  y  byd  yn  euog  ger  ei  bron;  yr  orseddfainc 
yr  oedd  wedi  codi  mewn  gwrthryfel  yn  ei  herbyn,  wedi  ceisio 
ei  dadymchwelyd  â'i  hoU  egni,  ac  nid  oedd  ganddo  ddim  i'w 
ddisgwyl  ond  "mellt,  a  tharanau,  a  lleisiau"  digofaint  oddj- 
wrthi,  dim  ond  afonydd  tanllyd  llid  a  soriant  i  darddu  allan 
o  honi.  Ond,  wele!  "enfys"  tangnefedd  yn  ei  "hamgylch- 
ynu,"  "Oen  Duw  megis  wedi  ei  ladd,"  yn  sefyll  yn  ei  chanol; 
"afon  bur  o  ddwfr  y  bywyd  yn  dyfod  allan"  o  honi.  Cariad 
a  gras,  trugaredd  a  heddwch,  yn  cyd-ddylifo  yn  afon  risialr 
aidd  o'i  chanol  i'r  byd  euog,  aflan,  a  thlawd !  Cyfiawnder 
a  heddwch  yn  cydgyfarfod,  trugaredd  a  gwirionedd  yn  cyd- 
ymgusanu!  Darpariaeth  o  eiddo  y  llywodraeth  ydyw. 
Dyma  un  o  seiliau  cedyrn  yr  Yspryd  a'r  briodasferch,  i  alw 
a  gwahodd  y  byd  i'w  derbyn  a'i  defnyddio.  Y  mae  yr  holl 
drefn  yn  anrhydeddu  y  lly wodraeth ;  hid  oes  yr  un  o'i  heg- 
wyddorion  yn  cael  cam,  yr  un  yn  cael  ei  gwanhau  a'i  di- 
rymu;  ond  y  cẃbl  yn  cael  eu  gogoneddu  a'u  cadamhau  yn 
y  drefn.  Nid  oes  un  briodoledd  ddwyfol  yn  cael  ei  chymylu 
wrth  gynyg  cymod  a  maddeuant  i  fyd  euog,  "heb  gyfrif 
iddo  ei  bechodau."  Y  mae  Oen  y  cymod,  yr  "Hwn  a  osod- 
odd  Duw  yn  lawn,"  yn  "sefyll  yn  nghanol  yr  orseddfainc," 
yn  gyfrwng  urddasol  gweinyddiad  y  drefn  ogoneddus.  Y 
mae  hoU  awdurdod  y  llywodraeth  yn  rhwymo  pob  pechadur 
i  dderbyn  a  chofleidio  y  drefn,  i  ddyfod  i  ymolchi,  a  thori 
ei  syched  yn  yr  "afon  bur,"  neu  ddyoddef  rhyw  "ba  faint 
mwy  cospedigaeth,"  nag  ydyw  hyd  yn  nôd  "marw  heb  dru- 


Yr   Yspryd  aW  Brtodasferch.  393 

garedd!"  Dyma  iachawdwriaeth  o  wyneb  yr  orsedd,  yn 
cael  ei  "darparu  ger  bron  wyneb  yr  hoU  genhedloedd;"  a'r 
weithred  a  wna  ddyn  yn  waeth  na  chythraul,  yn  fwy  gwrth- 
ryfelwr  na  Beelzebub,  ydyw  ei  hesgeuluso  a'i  gwrthod.  Ar 
sail  ei  dwyfol  drefniad,  "  Y  mae  yr  Yspryd  a'r  briodasferch 
yn  dywed,"  wrth  bob  pechadur,  "Tyred." 

2.  Cyflattnder  a  Digonoldeb  y  Ddarỳariaeth  —  "Afon" 
ydyw.  "Afon  na's  gellir  myned  trwyddi."  Y  mae  ei 
gwreiddyn  yn  eigionau  tragwyddol  gariad  Duw.  "Anchwil- 
iadwy  olud  gras." 

"  'Does  yma  eisieu  byth  yn  bod, 
Trysorau  gras  yn  llawn  ; 
Er  maint  yr  yfeJ  a'r  glanhau 
Sy'  o  foreu  hyd  brydnawn, " 

Y  mae  yn  addas  i  bawb,  ac  yn  ddigon  i  bawb.  Yr  lawn  sydd 
ddigonol  dros  tin  pechod,  sydd  ddigonol  dros  bob  pechod. 
Yr  haeddiant  sydd  ddigonol  dros  un  pechadur,  sydd  ddi- 
gonol  dros  bob  pechadur.  Casgler  yn  nghyd  holl  bechadur- 
iaid  a  holl  bechodau  oesau  y  byd,  ac  wele  gyflawnder  o  ras 
i  faddeu  y  pechodau,  a  chadw  y  pechaduriaid !  Dyfroedd 
grisialaidd  yr  "afon  bur"  ydynt  rinweddol  i  olchi  ymaith 
hên  bechodau  wedi  cochi  fel  y  "porphor  a'r  ysgarlad,"  a 
gwneyd  y  pechaduriaid  fel  yr  "eira  a'r  gwlân."  Y  mae 
Crist,  fel  Gwaredwr,  yn  cael  ei  gymharu  i'r  haul,  "  Haul  y 
cyfiawnder."  Fel  y  mae  gwres  a  goleuni  i'r  ddaear  oer  a 
thywell  yn  yr  haul,  felly  y  mae  cyfiawnder  a  haeddiant  i  fyd 
euog  ac  annheilwng,  yn  Nghrist;  yr  un  addasrwydd  ynddo 
i  bawb  fel  eu  gilydd.  Y  mae  ei  gyflawnder  yn  ddidreulio 
fel  yr  haul.  Nid  oes  dim  cybydd-dod  yn  y  drefn ;  ni  "  chy- 
fyngwyd  ar  un  pechadur  yn  ei  hymysgaroedd "  hi.  Y  mae 
yr  Yspr>d  yn  ei  gosod  allan  yn  ei  chyflawnder  annherfynol 
ger  bron  y  byd,  ac  yn  dywedyd,  "Tyreü." 


394  Roheleth. 

3.  Rhadlonrwydd  yr  lachawdwriaeth.  "  Dwfr  y  bywyd 
yn  rhad,"  "heb  arian  ac  heb  werth."  Dyma  hi  yn  nghyr- 
haedd  y  byd,  yn  rhad.  Nid  oes  neb  yn  rhy  dlawd,  nid  oes 
un  esgus  i'w  gael  bellach.  Ni  thâl  i  ti  ddywedyd,  bechadur, 
fod  arnat  ofn  nesu  yn  mlaen,  y  mae  yr  "  Yspryd  yn  dy wedyd, 
Tyred."  Y  mae  yr  iachawdwriaeth  y  gwahoddir  di  i'w  der- 
byn,  wedi  deilliaw  o'r  orsedd  y  codaist  yn  ei  herbyn ;  y  mae 
awdurdod  yr  orsedd  hono  wrth  gefn  y  gwahoddiad ;  nid  oes 
lle  rhesymol  i  ofni  dyfod  yn  mlaen  i  dderbyn  a  chofleidio  y 
drefn,  i  yfed  o'i  dyfroedd.  Yn  dy  waith  yn  sefyll  yn  ol  y 
mae  y  perygl;  y  mae  genyt  hawl  i  dderbyn  iachawdwriaeth, 
ond  nid  oes  genyt  hawl  i'w  gwrthod,  pan  y  mae  Duw  wedi 
ei  threfnu,  a'r  Yspryd  yn  dywedyd,  "Tyred."  Ni  thâl 
dadleu  chwaith,  "  Hwyrach  na  fwriadwyd  mo  honi  i  mi,  na 
ddarparwyd  mo  honi  ar  fy  nghyfer  i,"  &c.  "Y  mae  yr 
Yspryd  yn  dywedyd,  Tyred"  dyna  ddigon  i  ti;  ni  buasai 
yn  dy  alw  ac  yn  dy  wahodd  ati,  pe  na  buasai  wedi  ei 
bwriadu  ar  dy  gyfer,  pe  na  buasai  yn  ddigon  i  dy  angen. 
Bu  lesu  farw  drosot,  "Cymer  gysur,  y  mae  Efe  yn  dy  alw 
di."  O !  bechadur,  a  raid  i  ti,  yn  ychwanegol  at  dy  holl 
bechodau  ereiU,  gael  taflu  y  dirmyg  ffìeiddiaf  hwn  i  wyneb 
trugaredd  a  chariad  anfeidrol?  Aros  i  ymholi  a  phetruso 
yn  nghylch  digonoldeb  rhinwedd  gwaed  y  groes  i'th  lanhau 
— helaethrwydd  darpariadau  gras  i'th  achub — pa  fath  ddi- 
fenwad  yw  hyn  ar  Yspryd  y  gras?.  Tra  y  mae  Efe  yn 
gwaeddi  "Tyred,"  dy  fod  dithau  yn  sefyll  i  goeg-ymresymu 
fel  hyn  â  thi  dy  hun?  Ni  thâl  dadleu  annheilyngdod 
chwaith — rhâd  ydyw.  Nid  oes  eisieu  cymwysder  na  haedd- 
iant;  fel  yr  wyt,  yn  dy  drueni,  dy  noethder,  a'th  aflendid, 
heb  ddim  genyt,  yn  anedifeiriol  a  chalon-galed,  os  felly  y 
dywedi  dy  fod,  heb  nac  argyhoeddiad  na  chalon  newydd;  y 
mae  yr  Yspryd  yn  dy  wahodd  fel  yna.  Os  wyt  yn  ewyllysio 
iachawdwriaeth,  cymer  hi  yn  rhad,  neu  dywed  na  fyni  mo 


Yr  Ysỳryd  a'r  Brìodasferch.  395 

honi  byth,  nad  wyt  yn  ewyllysio  ei  chael  na'i  chymeryd; 
dywed  dy  fod  yn  ewyllysio  bod  yn  golledig,  y  myni  di  dy 
ddamnio  dy  hunan ;  dy wed  wrth  yr  Yspryd  na  ddeui  ddim 
byth,  gwna  dy  feddwl  i  fyny,  "Pa  hyd  yr  wyt  yn  cloffi?" 
Neu,  os  wyt  yn  ewyllysio,  cymer  iachawdwriaeth  rad;  ac  y 
mae  croesaw  i  ti  wahodd  dy  gyd-bechaduriaid — "A'r  hwn 
sydd  yn  clywed  dyweded,  Tyred."  Y  mae  yr  Yspryd  am  i 
bawb  droi  yn  bregethwr,  ddyfod  yn  gynorthwywr  iddo  yn  y 
gwaith  o  wahodd  at  Grist.  Buost  yn  bregethwr  dros  satan, 
yn  gwahodd  dy  gydnabyddion  i  bechu;  na  ddyro  dy  dafod 
mwyach  yn  "arf  anghyfiawnder  i  bechod;"  cysegra  ef  i'r 
Yspryd  i  gydweithredu  âg  ef  yn  nychweliad  y  byd;  dywed 
wrth  dy  holl  gyfoedion,  "  Deuwch  ac  esgynwn  i  fynydd  yr 
Arglwydd,  i  dŷ  Duw  Jacob;  ac  Efe  a'n  dysg  ni  yn  ei  ffyrdd, 
a  ni  a  rodiwn  yn  ei  Iwybrau  Ef." 

Y  mae  dau  neu  dri  o  nodiadau  yn  ymgynyg  i'n  sylw 
wrth  derfynu. 

(i.)  Os  ydyw  y  sylwadau  blaenorol  yn  unol  â'r  gwirion- 
edd,  onid  oes  genym  ni,  "  Cy farwyddwyr  y  bobl,"  achos  i 
ofni  ein  bod  wedi  "peri  iddynt  gyfeiliorni,"  trwy  eu  dysgu 
am  natur  gwaith  yr  Yspryd  mewn  duU  ag  oedd  â  thuedd 
ynddo  i  beri  i  ddynion  feddwl  nad  oedd  ganddynt  ddim  i'w 
ẃneyd  ond  aros  a  gorwedd  yn  dawel  yn  eu  pechodau,  dal 
arfau  gwrthrhyfel  yn  erbyn  Duw  yn  eu  dwylaw,  nes  y  delai 
yr  Yspryd  i  wneyd  rhyw  waith  anorchfygol  ac  anwrthwy- 
nebol  arnynt?  Ac  felly,  yn  lle  pregethu  y  gangen  hon  o 
athrawiaeth  yn  gymelliadol  i  bechaduriaid  ufuddhau  yn  ddi- 
oedi,  er  rhoddi  eu  hunain  i  fyny  i  law  ac  arweiniad  yr 
Yspryd  bendigedig,  gwneyd  clustog  o  honi,  iddynt  i  roddi 
eu  penau  i  lawr  ami,  i  oedi  a  chysgu  yn  dawel  mewn  cyflwr 
drwg.  Drosof  fy  hun,  beth  bynag,  dywedaf,  Y  nefoedd 
fawr  a  faddeuo  i  mi  yr  amryfusedd  yma ! 

Gwnaeth  SuUan  presenol  yr  Aifft  gyfraith  yn  ddiweddar, 


396  Roheleth. 

na  byddo  i  un  esmwythfainc  {sofa)  gael  ei  gwneyd,  na'i 
chadw  mewn  un  tŷ  o  fewn  ei  lywodraeth;  a'i  reswm  dros 
hyny  ydoedd,  eu  bod  yn  magu  yspryd  seguryd  a  diogi  yn  y 
bobl.  Peth  rhyfedd  ydoedd  i'r  Sultan,  o  dan  ei  ddwylaw, 
daro  wrth  un  o  egwyddorion  mawrion  cyfraith  a  llywodraeth 
foesol  y  nef!  Yn  neddflyfr  mawr  y  llywodraeth  ddwyfol 
cawn  yr  un  gwaharddiad  yn  gymwys,  mewn  ystyr  foesol  ac 
ysprydol.  Nid  oes  un  esmwythfainc  yn  cael  ei  gwneyd  na'i 
goddef  o  fewn  terfynau  y  llywodraeth  fawr — edef  i  gael  ei 
dodi  byth  mewn  nodwydd  i  wnîo  clustog  i'w  dodi  dan 
benelin  un  pechadur  yn  ei  gyflwr  drwg.  Dyma  eiriau  y 
gyfraith;  "Fel  hyn  y  dywed  yr  Arglwydd  Dduw;  Gwae  y 
gwnîadyddesau  clustogau  dan  hoU  benelinoedd  fy  mhobl, 
a'r  rhai  a  weithiant  foledau  am  ben  pob  corffolaeth,  i  hela 
eneidiau.  Ai  eneidiau  fy  mhobl  a  heliwch  chwi,  ac  a 
gedwch  chwi  yn  fyw  yr  eneidiau  a  ddel  atoch?  Am  hyny, 
fel  hyn  y  dywed  yr  Arglwydd  Dduw;  Wele  fi  yn  erbyn  eich 
clustogau  chwi,  â'r  rhai  yr  ydych  yno  yn  hela  eneidiau, 
beri  iddynt  ehedeg,  a  rhwygaf  hwynt  oddiwrth  eich  breich- 
iau;  a  gollyngaf  yr  eneidiau,  sef  yr  eneidiau  yr  ydych 
yn  eu  hela,  i  beri  iddynt  ehedeg.  Rhwygaf  hefyd  eich 
moledau  chwi,  a  gwaredaf  fy  mhobl  o'ch  llaw,  ac  ni  bydd- 
ant  mwy  yn  eich  llaw  chwi  yn  helfa;  a  chewch  wybod  mai 
myfi  yw  yr  Arglwydd.  Am  dristau  calon  y  cyfiawn  trwy 
gelwydd,  a  minau  heb  ei  ofidio  ef;  ac  am  gadarnhau  dwy- 
law  yr  annuwiol,  fel  na  ddychwelai  o'i  ffordd  ddrygionus, 
trwy  addaw  iddo  einioes."     (Esec.  xiii.  18-22.) 

Y  mae  hoU  leferydd  yr  Yspryd  yn  ei  air,  a  hoU  ymryson- 
iadau  yr  Yspryd  â  meddyliau  dynion  trwy  y  gwirionedd,  yn 
cydgymell  ac  yn  cydweithio  i'w  dwyn  i  ymostyngiad  union- 
gyrchol  a  dioed ;  ac  onid  y w  pregethu  y  dylanwadau,  neu  y 
nerth  anianyddol  ac  anwrthwynebol,  neu  ddyweyd  wrth 
ddynion  fod  y  dylanwadau  ag  y  sydd  yn  anhebgorol  angen- 


Vr  Vspr}'d  flV  Brioâasferch.  397 

rheidiol  er  eu  dychwelyd  a'u  cadwedigaeth,  yn  gyfryw  na 
chynygir  iddynt,  neu  nad  oes  ganddynt  na  derbyniad  na 
gwrthodiad  i'w  wneuthur  o  honynt,  y  rhai,  o  ganlyniad, 
ydynt  allan  o'u  cyrhaedd ;  onid  y w  y  fath  olygiad,  mewn 
difrif,  yn  tueddu  yn  uniongyrchol  ac  anocheladwy,  i  beri  i'r 
pechadur  ymesgusodi,  a  llefaru  heddwch  iddo  ei  hunan, 
&c.?  Ai  nid  llefaru  heddwch  wrtho  yn  ei  gyflwr  annych- 
weledig  ydyw?  Gall  pleidwyr  y  golygiad  geisio  gwadu  hyn; 
ond  dilëu  yr  argraffiad  hwn  oddiar  feddyliau  dynion  nis 
gallant  Y  mae  canoedd  o  bechaduriaid  annychweledig  yn 
Nghymru  a  ddad'juant  yn  wresog  dros  y  golygiad,  ac  nid 
rhyfedd,  dyma  eu  cysgod  a'u  lloches,  "bywyd  eu  llaw;" 
arosant  yn  dawel  i  ddisgwyl  a  gobeithio.  Y  mae  athraw- 
iaeth  y  tymhorau  o'r  un  duedd — bod  gan  yr  Yspryd  ei  am-' 
serau  pen-arglwyddiaethol  i  weithio.  Mai  gweithio  o'i  ben- 
arglwyddiaethol  ras  y  mae  yr  Yspr>d,  sydd  wir;  ond  y  mae 
yr  un  mor  wir  ei  fod  yn  barod  bob  amser  fel  ei  gilydd,  ei 
fod  yn  y  cyrhaedd  bob  munud,  mai  lle  bynag  y  byddo  ei 
air  ordinadau,  ac  y  byddo  "  dau  neu  dri  wedi  ymgynull  yn 
enw"  yr  Arglwydd  lesu,  yno  y  mae  yntau  "yn  y  canol;" 
a'i  fod  yn  aros  gyda'i  bobl  "bob  amser  hyd  ddiwedd  y  byd;" 
ac  mai  o'n  tu  ni  y  mae  y  bai,  pan  nad  ydym  yn  mwynhau 
o'i  gymundeb  ac  yn  profi  ei  ddylanwadau;  ac  nad  oes 
genym  funud  o  amser  i'w  golli  heb  geisio  a  chwilio  ein 
flfyrdd,  a  dychwelyd  at  yr  Arglwydd  a  "cheisio  ei  wyneb." 
Gorchymynir  i  ni  "geisio  ei  wyneb  Ef  bob  amser;"  ar- 
wydda  hyny  ei  fod  i'w  gael  "bob  amser"  fel  eu  gilydd. 

Rhaid  fod  yr  addysg  a  ganiatao  esgus  i  bechadur  aros  a 
disgwyl,  a  roddo  ddadl  yn  ei  enau  dros  oedi  ufuddhau  a 
dychwelyd,  yn  fwy  ar  ffordd  yr  Yspryd  nag  ydyw  o  gyd- 
weithredu  âg  Ef,  a  dywedyd  yn  y  modd  esmwythaf  am 
dani.  Ond  pell  oddiwrthyf  fi  fyddo  meddwl  na  dywedyd, 
nad  yw  pleidwyr  y  golygiadau  hyny  yn  g}dwybodol,  gonest, 


398  Koheîeth. 

a  dififuant  yn  eu  gwaith  yn  eu  cyhoeddi  a'u  hamddifFyn; 
a'u  bod  yn  gwneyd  hyny  gyda  y  dybenion  a'r  amcanion 
goreu,  er  na  allaf  lai  na  dwyn  fy  nhystiolaeth  yn  erbyn  y 
golygiadau  eu  hunain.  A  phell  oddiwrthyf  hefyd  fyddo 
defnyddio  yr  iaith  erwin,  bigog,  a  chondemniol  er  gwisgo  y 
briod-ddull  hono  o  anfifaeledigaeth  a  ddefnyddiai  ac  a  wisgai 
rhai  areithwyr,  ac  ambell  ysgrifenydd,  o'r  ochr  hono  i'r 
ddadl,  yn  ddiweddar.  "Eithr  Michael,  yr  archangel,  pan 
oedd  efe,  wrth  ymddadleu  â  diafol,  yn  ymresymu  yn  nghylch 
corflf  Moses.  ni  feiddiodd  ddwyn  barn  gablaidd  arno." 

(ii.)  Gair  at  y  Briodasferch — Gwraig  yr  Oen,  Brenines  y 
nef  "Defifro,  defFro,  gwisg  dy  nerth,  Seion;  gwisg  wisg- 
oedd  dy  ogoniant  sanctaidd  ddinas  Jerusalem;  cyfod,  ym- 
ysgwyd  o'r  llwch,  ymddatod  oddiwrth  rwymau  dy  wddf,  ti 
gaethferch  Seion."  "  Dyrcha  dy  lygaid  o  amgylch,"  edrych 
ar  y  byd  o'th  ddeutu,  gwel  genyt  lawer  iawn  o  dir  heb  ei 
feddianu;  y  mae  y  "cenhedloedd"  wedi  eu  "rhoddi  yn  eti- 
feddiaeth"  i'th  Briod,  "terfynau  eithaf  y  ddaear"  wedi  eu 
rhoddi  i  fod  yn  "eiddo"  iddo;  yntau  w^edi  gadael  y  gwaith 
o'u  goresgyn,  a  chymeryd  meddiant  o  honynt  yn  ei  enw, 
i'th  ofal  di  a'r  Yspryd.  Y  mae  yr  Yspryd  yn  barod,  y  mae 
yn  galw  am  dy  gydweithrediad  mwyaf  egnîol;  yn  galw 
arnat  i  ddyfod  gydag  ef  i  ymosod  ar  alluoedd  y  tywyllwch, 
i  ddarostwng  Uygredigaeth  y  byd,  i'w  wahodd  a'i  droi  at  y 
Gwaredwr,  ac  i  osod  "dyddiau  y  nefoedd  ar  y  ddaear." 
Nid  yw  yn  gofyn  i'r  briodasferch  fyned  gam  allan  hebddo, 
ac  na  feddylied  hithau  y  gall  symud  cam  na  gwneyd  dim 
hebddo  chwaith;  ac  nid  yw  am  fyned  gam  ei  hunan  hebddi 
hithau.  Seion!  gofyn  am  dano,  y  mae  dy  "Dad  yr  hwn 
sydd  yn  y  nefoedd"  yn  barotach  i'w  roddi  nag  ydyw  tadau 
i  "roddi  rhoddion  da  i'w  plant."  Rhaid  i  ni  brisio  y  rhodd 
hon  uwchlaw  pob  peth  arall,  cyn  y  byddwn  ar  y  tir  ac  yn  y 
teimlad  y  mae  ef  i'w  gael.     Pan  y  mae  yr  eglwys  mewn 


Ÿr  Ÿspryd  aV  Êriodasferch.  399 

gwewyr  am  dano,  yn  methu  byw  hebddo,  y  mae  hi  yn  y 
ffrydle  ag  y  mae  y  dylanwadau  dwyfol  yn  llifeirio  yn  was- 
tadol  ar  hyd-ddi;  "pan  y  mae  yn  wan,  yna  y  mae  yn 
gadam"  yn  ei  nerth  ef;  pan  y  mae  hi  "fel  hwylbren  ar  ben 
mynydd,  ac  fel  baner  ar  frynj  Ymddyrchaif  yr  Arglwydd 
i  dosturio  wrthi,  ac  y  disgwyl  i  drugarhau  wrthi."  Pan  yn 
ymarfer  â'r  holl  foddion  a  osodwyd  yn  ei  chyrhaedd  er 
helaethu  teymas  ei  Phriod,  a  dychwelyd  y  byd  ato,  mewn 
hollol  ymddibyniad  ar  ei  Yspryd  ef,  ni  chafodd  erioed,  ac 
ni  chaiff  byth,  ei  siomi  am  dano.  "Ni  adewaist,  O  Ar- 
glwydd,  y  rhai  a  th  geisiant"  "  Ni  ddywedodd  Efe  wrth 
hâd  Jacob,  Ceisiwch  fi  yn  ofer."  Pan  ddychwelent  ac  y 
ceisient  Ef,  efe  a  geid  ganddynt;  a  phan  y'm  ceisiont  â'u 
holl  galon,  gadawaf  iddynt  fy  nghael." 

Os  gofynir  yn  y  fan  hon,  pa  beth  sydd  yn  dwyn  yr 
eglwys,  wedi  y  cwbl,  i'r  agwedd  hon?  A  pha  beth  a  enillir 
drwy  y  dull  yma  o  bregethu  ?  Yr  ateb  y w,  mai  Yspryd  yr 
Arglwydd,  yn  ddiamheu;  Efe  yw  "yr  hwn  sydd  yn  gweithio 
ynddi  yr  ewyllysio  a'r  gweithredu,  o'i  ewyllys  da  Ef."  Ond 
eto,  trwy  foddion  a  gweinidogaeth  addas  a  phriodol  i'r 
dyben  yma,  rhaid  "cerdded  a  Ilefaru  yn  nglustiau  Jerusa- 
lem;"  "  Mynegu  i  bobl"  Dduw  "eu  camweddau,  a'i  anwir- 
eddau  i  dŷ  Jacob;"  "Curo  â  Ilaw,  a  tharo  â  throed"  er  ei 
deffroi;  gwneyd  iddi  adnabod  ei  gwaith,  ei  dyledswyddau, 
a'i  cholliadau;  ei  dysgu  mai  ei  "hanwireddau  sydd  yn  ys- 
garu  rhyngddi  â'i  Duw;"  mai  ei  phechodau  sydd  yn  cuddio 
ei  wyneb  oddiwrthi,  fel  y  "ceisio  ac  y  chwilio  ei  ffyrdd,  ac  y 
dychwelo  at  yr  Arglwydd."  Nid  oes  y  duedd  leiaf  yn 
athrawiaeth  y  tymhorau  pen-arglwyddiaethol  i'w  deffroi  a'i 
dwyn  i  deimlad,  ond  yn  hollol  i'r  gwrthwyneb.  Cotìer  o 
hyd  nad  wyf  yn  dadleu  yn  erbyn  pen-arglwyddiaeth  yr 
Yspryd,  y  mae  ei  holl  waith  yn  ben-arglwyddiaethol  a  grasol 
i  gyd;  ond  yn  erbyn  y  pen-arglwyddiaeth  dychymygol,  o  fod 


400  Koìieleth. 

ganddo  ryw  dymhorau  neillduol  i  weithio,  ac  na  weithia  ond 
ar  y  tymhorau  hyny,  beth  bynag  a  fyddo  teimlad  ei  eglwys ; 
y  gall  hi  fod  yn  efîro,  yn  deimladwy  a  gweithgar,  yn  ymar- 
fer  â  phob  moddion  â'i  hoU  egni,  ac  yntau  yn  seíyll  draw, 
ac  yn  cuddio  ei  wyneb,  &c.  Yr  wyf  yn  credu  bod  yr 
athrawiaeth  uchod  yn  hollol  wrthdaro  tystiolaeth  mwyaf 
eglur  a  phenderfynol  y  Beibl;  a  bendith  fawr  i'r  eglwys  a'r 
byd  fyddai  i  ni  ei  dilëu  allan  o'n  credöau  am  byth.  Rhaid 
i'r  Yspryd  gael  gweinidogaeth  gymhwys  i  ddeflfroi  yr  eglwys 
drwyddi,  yn  gystal  ag  i  ddychwelyd  y  byd,  ac  onide,  ni 
waeth  pa  beth  a  bregethir. 

Eglwys  Dduw!  Frodyr  a  chwiorydd  anwyl  yn  yr  Ar- 
glwydd !  Y  mae  yr  athrawiaeth  hon  yn  ein  gwneuthur  yn 
euog  iawn!  Y  mae  yn  dwyn  cyfrifoldeb  mawr  at  ein 
drysau !  A  ydy w  yr  Yspryd  bendigedig  yn  disgwyl  ac  yn 
aros  wrthym?  A  ydyw  Efe  yn  wastadol  yn  ein  cyrhaedd,  i 
ni  ymlenwi  o  hono?  A  ydyw  y  byd  o'n  hamgylch  yn 
"gorwedd  mewn  drygioni;"  eneidiau  o'n  hymyl  yn  disgyn  i 
drueni,  a  ninau  yn  "cysgu  fel  rhai  ereill?"  A  ydym  yn 
ddistaw  wrth  y  byd,  a  ninau  wedi  ein  gosod  i  fod  yn  gyd- 
wahoddwyr  â'r  Yspryd  i'w  gymhell  at  Grist?  Ai  nid  oes 
eneidiau  wedi  eu  colli  byth  ac  y  gallasem  ni  fod  wedi  gwneyd 
rhywbeth  tuag  at  eu  hachub?  A  ydym  heb  fod  yn  sefyll 
ar  ffordd  dylanwadau  yr  Ysyryd  i  gyrhaedd  y  byd,  yn  Ile 
bod  megis  pibellau  i'w  dwyn  iddo?  Onid  yw  yn  bryd  i 
Seion  waeddi  "Gwared  fi  oddiwrth  waed,  O  Dduw,  Duw  fy 
iachawdwriaeth?"  "  Y  neb  sydd  ganddo  glust,  gwrandawed 
beth  y  mae  yr  Yspryd  yn  ei  ddywedyd  wrth  yr  eglwysi." 
A  dyma  un  o'i  leferydd  wrthynt,  "  Deffrowch  yn  gyfiawn  ac 
na  phechwch ;  canys  nid  oes  gan  rai  wybodaeth  o  Dduw ; 
er  cywilydd  i  chwi  yr  wyf  yn  dywedyd  hyn." 

Yn  ddiweddaf,  Gair  at  yr  Annychweledig.  Fy  anwyl 
gydbechadur,  pa  beth  a  ddywedi  wrth  y  pethau  hyn?      Pa 


Yr   Yspryd  a'r  Briüdasjercìi.  401 

beth  yw  dy  esgus  bellach?  "  Pa  ham  y  byddi  farw?"  Y 
mae  Duw  yn  gofyn  hyn  i  ti;  ni  ŵyr  Ef  am  yr  un  rheswm 
pa  ham,  a  wyddost  ti?  Nid  oes  yr  un  rheswm  pa  ham  yn 
ei  arfaeth  na'i  gynghor  Ef — ^yr  un  yn  lawn  ei  Fab — ^y  mae 
hwnw  i  gyd  yn  "llefaru  pethau  gwell,"  y  mae  yn  lawn 
drosot  ti,  yn  gystal  a  phe  na  buasai  pechadur  ond  tydi  ar  y 
ddaear.  Xid  oes  yr  un  yn  ngweinidogaeth  yr  efengyl;  y 
mae  hono  i  gyd  yn  gymhelliadol.  Ac  nid  oes  yr  un  yn 
ngweinidogaeth  yr  Yspryd  chwaith;  "y  mae  yr  Yspryd  yn 
dywedyd,  Tyted."  A  oes  genyt  //  reswm  pa  ham?  A  ei  di 
i  uffem  heb  yr  un  rheswm  genyt  dros  fyned  yno?  A  fydd 
raid  i  ti  fyned  yn  fud  pan  gofyna  cythreuliaid,  "Pa  fodd  y 
daethost  ti  yma?"  Enaid  anwyl,  lle  wedi  ei  barotoi  i 
ddiafol  a'i  angelion  yw  y  "lle  poenus  hwnw,"  ac  nid  i  ti. 
"  Tyred  yr  awr  hon,  ac  ymresymwn." 

Yn  sicr,  nid  âi  di  i  ddywedyd  eto,  dy  fod  yn  aros  ac  yn 
disgwyl  am  yr  Yspryd,  ac  nad  oes  genyt  ddim  i'w  wneyd 
nes  y  delo  ef;  "y  mae  yr  Yspryd  yn  dywedyd,  Tyred;" 
tithau  yn  "wargaled  a  dienwaededig  o  galon,  bob  amseryn 
gwrthwynebu  yr  Yspryd  Glân;"  diffoddaist  ei  gymhelliadau 
filoedd  o  weithiau,  yn  lle  eu  magu  a'u  meithrin.  "Gweithia 
allan  dy  iachawdwriaeth,  canys  Duw  yw  yr  hwn  sydd 
yn  gweithio  ynot,  yr  ewyllysio  a'r  gweithredu,  o'i  ewyllys  da 
Ef."  Yr  holl  dueddiadau  at,  a'r  dymuniadau  am  iachaw- 
dwriaeth  a  deimlaist  erioed,  oeddynt  waith  Yspryd  Üuw 
ynot;  dy  iachawdwriaeth  oeddynt,  jje  cawsent  eu  magu  a'u 
"gweithio  allan,"  yn  lle  eu  mygu  a'u  difetha.  Pa  sawl 
gwaith  y  Ueddaist  iachawdwriaeth  dy  enaid,  pan  oedd  yn 
agos  iawn  atat,  "yn  dy  enau  ac  yn  dy  galon!"  Yn  lle 
myned  â'r  cymhtlliadau  hyny  at  orsedd  gras,  a  gweddío, 
gan  ddywedyd,  "Cadarnha,  O  Arglwydd,  yr  hyn  a  wnaethost 
ynof  fi ;"  acthost  â  hwynt  at  y  dienyddwyr ;  "tarewaist  benau 
V  rhai  bach  wrth  v  meini."    Pa  nifer  o'm  darllenwyr  a  welant 

26 


402  Koheleth. 

eu  hwynebau  eu  hunain  yn  adlewyrchu  yn  y  drych  hwn? 
Y  cyd-dystiolaetha  eu  cydwybodau  â'r  gwirioneddau  hyn? 
"  Bob  amser  yn  gwrthwynebu  yr  Yspryd  Glân." 

"Yn  awr,  na  chaleda  dy  galon,  dyro  law  i'r  Arglwydd;" 
clyw  lais  yr  Yspryd  yn  dywedyd,  ^^  Tyred ;"  a,teb  dithau  a 
dywed,  "Wele  fi  yn  dyfod,"  "dychwel  di  fi,  a  mi  a  ddych- 
weHr ;  tyn  fi,  a  mi  a  redaf." 

Ddarllenydd  annychweledig !  yr  wyf  yn  dy  adael  wrth  làn 
"dwfr  y  bywyd,"  ar  fin  yr  "afon  bur,"  yn  ymyl  iachawdwr- 
iaeth.  Y  mae  hoU  drysorau  yr  efengyl  i  ti  i'w  cael,  os  wyt 
yn  ewyllysio;  ewyllys  y  Tad,  ewyllys  Crist,  ac  ewyllys  yr 
Yspryd  Glân ;  ewyllys  yr  angelion,  ac  ewyllys  yr  eglwys  yn 
y  nefoedd  ac  ar  y  ddaear,  ydyw  i  ti  eu  derbyn.  Nid  oes 
neb  yn  anewyllysgar  ond  y  diafol,  os  nad  wyt  ti  dy  hunan ; 
gan  hyny,  gâd  i  mi  Iwyddo  i'th  berswadio  gyda  y  geiriau 
olaf  hyn,  fel  y  byddech  yn  gollwng  y  Uyfryn  hwn  o'th  law,  i 
"gymeryd  gafael  yn  y  bywyd  tragwyddol."     Amen.  * 


*  Mab  chwe  mlwydd  oed  yn  y  weinidogaeth  oedd  yr  Awdwr  pan  yr 
argraffwyd  y  Bregeth  flaenorol  y  tro  o'r  blaen.  Chwenychasai  ef  newid 
peth  ar  ei  geirweddiad  mewn  rhai  manau,  ond  barnodd  mai  gwell 
yn  hytrach  oedd  ei  gadael  i  ymddangos  fel  yr  oedd,  yn  niwyg  ei 
chyntefigaeth,  gan  mai  yn  y  ddiwyg  hono  yr  ewyllysiai  y  rhai  oedd 
yn  awyddus  am  iddi  ymddangos  yn  y  gyfrol  hon  ei  chael. 


PREGETH     XXII. 


ANGELION     DUW. 


"  Bendithiwch  yr  Arglwydd,  ei  angelion  Ef,  cedyrn  o  nerth,  yn 
gwneuthur  ei  air  Ef,  gan  wrando  ar  leferydd  ei  air  Ef." — Salm 
ciií.  20. 

Am  yr  oll  a  wyddom  ni  am  angelion  a'u  hanes,  yr  ydym  yn 
ddyledus  yn  unig  i'r  Uyfr  hwn.  Y  mae  "anweledig  bethau" 
yr  "  Anweledig  Anfeidrol  a  Thragwyddol  ei  Hun"  i'w  gweled 
yn  amlwg  yn  "  y  pethau  a  wnaed,"  yn  annibynol  ar  y  dad- 
guddiad  goruwchnaturiol  o  hono  yn  ei  air;  ond  ni  allasem 
ni  byth  wybod  dim  am  hanfodiad  a  nodweddion  yr  anwel- 
edigion  crëedig  hyny — yr  angelion,  drwy  y  pethau  a  wnaeth- 
ent  hwy,  heb  i  ni  gael  tystiolaeth  yn  y  gair  am  danynt;  ac 
y  mae  efe  yn  dywedyd  llawer  am  danyijt — am  eu  natur- 
iaeth,  eu  galluoedd,  eu  hurddas,  eu  graddau,  eu  swyddau, 
a'u  gweithrediadau ;  eu  hymddangosiadau  i  ddynion  sanct- 
aidd  gynt,  a'u  cymwyna.sgarwch  iddynt  "Ysprydion 
gwa.sanaethgar  ydynt  hwy  oll,  wedi  eu  danfon  i  wasanaethu 
er  mwyn  y  rhai  a  gânt  etifeddu  iachawdwriaeth,"  medd  un 
o  dystiolaethau  y  gair  am  danynt.     (Heb.  i.  14.) 

Tystia'r  ysgrythyr  y  fTaith  arswydlawn  ddarfod  i  dyrfa- 
oedd  aneirif  o'r  creaduriaid  uchel-raddol  hyn  godi  mewn 
gwrthryfel  yn  erbyn  eu  Creawdwr  Hollalluog,  a  thrwy  hyny 
syrthio  dan  ddamnedigaeth  i  drueni  ac  anobaith  tragwyddol. 


404  Roheleth. 

Eu  cwymp  hwy  oedd  y  trychineb  mwyaf  ofnadwy,  yn  ddiau, 
a  ddigwyddodd  erioed  yn  hanes  llywodraeth  y  Brenin  mawr. 
Pa  fodd,  pa  ham  y  bu  y  golled  ddychrynllyd  hon?  Colli 
myrddiynau  dirlf  o'r  fath  greaduriaid  gogoneddus  a  galluog 
i  wasanaethu  a  gogoneddu  Duw  a  buddion  ei  lywodraeth, 
i  fod  yn  fradwyr  a  llofruddion,  i  hau  melldith  a  dinystr 
cyfifredinol  hyd  y  gallant,  yn  mhob  man  :  o  bob  drwg,  angel 
drwg  yw  y  gwaethaf  a  mwyaf  peryglus  i  fyned  i'w  afael,  ac 
yn  enwedig  eu  penaeth  hwy,  "yr  hên  ddraig,  yr  hwn  yw 
diafol  a  satan;"  gyda  golwg  arno  ef  dysga  ein  Gwaredwr 
ni  i  weddîo,  gan  ddywedyd,  "  Gwared  ni  rhag  yr  un  dtwg." 

At  yr  angelion  da,  sanctaidd,  y  rhai  a  gadwasant  eu 
dechreuad,  y  cyfeiria  y  testyn  a  ddarllenwyd  ein  sylw.  Nid 
llefaru  am  danynt,  ond  llefaru  wrthynt,  a  wna  y  Salmydd 
yma.  Cawn  ef  yn  niwedd  y  Salm  ogoneddus  hon,  megis 
pen  publican  y  bydysawd  yn  casglu  treth  y  Brenin  mawr. 
Wedi  traethu  am  fawredd  a  gogoniant  y  Brenin  fel  Duw 
Rhagluniaeth  a  gras,  geilw  ar  ddeiliaid  ei  lywodraeth  oll  i 
dalu  eu  teyrnged  ddyledus  iddo — ardreth  o  fawl  a  diolch. 
Nid  oes  gan  y  deiliaid  ddim  ar  eu  helw  a  allant  gyflwyno 
iddo  Ef,  ortd  ufudd-dod  a  mawl,  ac  ni  ofynir  dim  arall 
ganddynt;  "Abertha  foliant  i  Dduw,  a  thâl  i'r  Goruchaf  dy 
addunedau"  (Salm  i.  14);  a  thrachefn  (adn.  23)  "Yr  hwn 
a  abertho  foliant  a'm  gogonedda  i ;  a'r  neb  a  osodo  ei  ffordd 
yn  iawn,  dangosaf  iddo  iachawdwriaeth  Duw." 

Y  mae  y  publican,  neu  y  treth  gasghvr  hwn,  yn  gywir  a 
gonest  yn  ei  waith,  gan  ei  fod  yn  talu  ei  ardrethiad  ei  hun 
cyn  galw  ar  neb  arall  i  wneyd  hyny.  "  Fy  enaid,  bendithia 
yr  Arglwydd,  a  chwbl  sydd  ynof,  ei  enw  sanctaidd  Ef," 
medd  efe  yn  yr  adnod  gyntaf  o'r  Salm.  Geilw  drachefn  ar 
ei  enaid,  a  gesyd  o'i  flaen  y  rhwymedigaethau  cryfion  lawer 
oedd  arno,  i  dalu  y  ddyled  hon  o  fawl,  "  Yr  hwn  sydd  yn 
maddeu,  dy  hoU  anwireddau,  yr  Hwn  sydd  yn  iachau  dy 


Angelion  Duw.  405 

holl  lesgedd,  yn  diwallu  dy  enau  â  daioni,  yn  gwaredu  dy 
fywyd  o  ddistryw,  ac  yn  dy  goroni  â  thrugaredd  ac  â  thos- 
turi;"  dyna  ddigon  o  resymau  dros  alw  unwaith  ac  eilwaith 
ar  ei  enaid,  a'r  cwbl  oedd  ynddo,  at  y  gwaith.  Yna  geilw 
ar  ereill  i  dalu  eu  dyled,  "  Y  rhai  gorthrymedig  oU,"  y  rhai 
yr  oedd  y  Brenin  mawr  yn  gofalu  am  danynt  i  wneyd 
"  cyfiawnder  a  bam "  iddynt.  Yna  ar  Israel,  ei  bobl  ethol- 
edig,  y  rhai  yr  hysbysodd  Efe  iddynt  ei  ddeddfau  a'i  fam- 
edigaethau.  Yna,  yn  y  diwedd,  geilw  heibio  i  bawb  a  phob 
peth  drwy  holl  amgylchoedd  y  Uywodraeth  ddwyfol  yn  y 
nef  a'r  ddaear,  i'w  cymhell  i  dahi  y  ddyled  fawr  hon  ;  a 
therfyna  Ue  y  dechreuasai,  gyda'i  enaid  ei  hun. 

Yn  ein  testyn,  geilw  y  trethwr  gyda'r  angeHon;  talwyr  da, 
parod,  ewyllysgar  bob  amser  fuont  hwy  erioed.  Aeth 
Dawer  o'u  brodyr  hwythau  yn  fethdalwyr,  drwy  eu  brâd  a'u 
hanonestrwydd ;  rhedodd  cyfiawnder  arnynt,  daliodd  a  chad- 
wynodd,  a  thraddododd  hwynt  i  garchar  na  ddeuant  allan 
o  hono :  ond  y  dosbarth  gonest  a  glân  a  gyferchir  yma,  y 
y  rhai  sydd  yn  talu  eu  ffordd;  nid  oes  dim  ôl-ddyledion  ar 
lyfrau  y  Uywodraeth  yn  eu  herbyn  hwy;  ni  bu  y  Brenin 
erioed  ddim  ar  ei  golled  oddiwrthynt. 

Wrthynt  hwy  y  llefara  y  testyn.  A  allai  pregethwr  tlawd 
anturio  dilyn  ei  destyn  yn  hyn  am  unwaith,  a  hyny  heb  ry- 
fygu,  drwy  anerch  y  gynuUeidfa  uchel  ac  anrhydeddus  hon 
ar  fyr  eiriau?  Caniateir  i'r  truan  a'r  tlawd  yn  y  llwch, 
gyfarch  Creawdwr  angelion ;  y  mae  Efe  ei  hun  yn  ei  alw, 
ac  yn  ei  ddysgu  i  wneyd  hyny,  gan  roddi  geiriau  yn  ei 
enau  i'w  dywedyd  wrtho,  "  Efe  a  edrych  ar  ẅeddi  y  gwael, 
ac  ni  ddiystyrodd  ei  ddymuniad."  Credwn,  gan  hyny,  nad 
ystyriai  yr  angelion  ni  yn  rhyfygus,  ac  na  chymerent  yn 
dranigwyddus  am  i  ni  eu  hanerch  hwy  felly  ar  fyr  eiriau. 
Nid  gweddio  amynt  chwaith,  gwyddom  na  fynent  i  ni 
wneyd  hyny  ar  un  cyfrif.     Pan  gynygiodd  "  y  dysgybl  yr 


4o6  Rohdeth. 

oedd  yr  lesu  yn  ei  garu"  syrthio  i  lawr  wrth  draed  yr  angel 
oedd  yn  dangos  y  weledigaeth  nefol  iddo,  ataliodd  ef  yn  y 
fan,  gan  ddywedyd  wrtho,  "  Gwel  na  wnelych,  canys  cyd- 
was  ydwyf  fi  i  ti,  ac  i'th  frodyr  y  proffwydi,  ac  i'r  rhai  sydd 
yn  cadw  geiriau  y  Uyfr  hwn.  Addola  Dduw."  (Dat.  xxii.  9.) 
Gwelir  yma  y  gwahaniaeth  annhraethol  oedd  rhwng  yr 
angel  sanctaidd  hwn  a'r  angel  aflan,  taiog  hwnw  a  ofynai 
Fab  Duw  ei  hun  "  syrthio  i  lawr  a'i  addoli  ef "  yn  yr  anial- 
wch.  (Mat.  iv.  9.)  Caniatewch  i  ni,  angelion  gogoneddus, 
fel  eich  "  cydweision,"  i  ddywedyd  wrthych  bod  yn  dda 
iawn  genym  ni  am  danoch,  er  na  welodd  yr  un  o  honom  yr 
un  o  honoch  chwi  erioed,  ond  gwyddom  beth  o'ch  hanes. 
Ein  tadau,  y  rhai  a  gawsant  yr  anrhydedd  hwnw,  a  fynegas- 
ant  i  ni  pa  mor  dirion  a  charuaidd,  a  chymwynasgar  hefyd, 
fyddech  yn  eich  ymweliadau  â  hwy.  Dygasoch  rai  o  ddir. 
geledigaethau  llyfr  ein  bywyd  ni  fel  cenadau  anfonedig  oddi- 
wrth  yr  orsedd  dragwyddol,  i'w  dadguddio  i  ni  trwy  y 
proffwydi  a  lefarasant  wrthym  "yn  enw  yr  Arglwydd." 
Un  o  honoch  chwi  a  gyhoeddodd  y  "newydd  da  o  lawen- 
ydd  mawr"  am  enedigaeth  ein  Ceidwad  gyntaf  erioed  i  ni, 
plant  dynion ;  a  daethoch  i  lawr  o'r  nefoedd  bob  un,  y  bore 
hwnw,  i'w  addoli  Ef  yn  faban  yn  ein  natur  ni,  yn  y  preseb 
tlawd;  chwi  a  ganasoch  anthem  orfoleddus  ei  Nadolig  Ef, 
yr  hon  y  mae  ei  phêr  adsain  yn  fyw  yn  awelon  y  ddaear 
byth.  Do,  buoch  yn  gweini  i'n  Gwaredwr  ni  yn  yr  anial- 
wch,  ac  yn  yr  ardd.  Un  o  honoch  chwi  a  dreiglodd 
ymaith  y  maen  oddiar  ei  fedd  fore  y  trydydd  dydd.  Mor 
garuaidd  fu  dau  o  honoch  wrth  y  gwragedd  anwyl  hyny  a'i 
"canlynasent  Ef  o  Galilea,"  y  rhai  a  ddaethent  yn  ofnus 
a  galarus  at  ei  fedd  y  bore  hwnw,  "  a  hi  eto  yn  dywyll," 
i'w  hysbysu  ei  fod  Ef  wedi  adgyfodi.  Mewn  gair,  y  mae 
yr  hoU  hanes  sydd  genym  ni  am  danoch  yn  eich  gwisgo  â 
phrydferthwch  a  hawddgarwch  yn  ein  golwg. 


Angdion  Dmv.  407 

Dywed  y  testyn  o'r  ysgrythyr  y  cymerwn  ein  safiad  arno 
i'ch  anerch  yn  y  wedd  hon,  eich  bod  ^^yngedyrn  0  mtth,"  a 
chawn  lawer  o  brofion  o  hyny  yn  yr  hanes  a  rydd  yr  ys- 
grythyr  am  eich  gweithrediadau.  Y  gwrhydri  mawr  a 
wnaethoch  ar  Sinai  "ddydd  y  gymanfa,"  pan  ddygasoch 
allan  y  cymylau  a'r  tywyllwch,  a'r  dymhestl  a'r  tân,  a'r 
mellt  a'r  taranau,  a  holl  elfenau  natur  yn  eu  Uawn  nerth, 
nes  peri  i'r  "mynyddoedd  neidio  fel  hyrddod,  a'r  bryniau 
fel  Avyn  defaid;"  a  pheri  i  bob  cnawd  i  lewygu  a  llesmeirio 
gan  ofn  a  dychryn.  Lladdodd  un  o  honoch  chwi,  ar 
orchymyn  eich  Brenin,  agos  i  ddau  can  mil  o  filwyr  arfog 
ar  un  ergyd.  Cyffyrddodd  un  arall  â  Herod  fawr,  falch, 
gelyn  ac  erlidiwr  cyntaf  yr  eglwys,  fel  yr  aeth  yn  bydredd 
trwyddo  yn  y  fan,  "a  chan  bryfed  yn  ei  ysu  efe  a  drengodd. ' 
Ymagorai  bolltau  a  dôrau  cryfion  carchar  Petr  o'ch  blaen  ar 
eich  amnaid,  megis  o'i  waith  ei  hun.  O  ba  natur  yw  eich 
nerth  hwn,  nis  gwyddom  ni.  Nid  nerth  gewynol,  cnawdol, 
mo  hono,  ni  a  dybiwn,  gan  "nad  oes  gan  yspryd  gnawd  ac 
esgym"  fel  ni,  canys  ysprydion  ydych  chwi;  ond  yr  ydych, 
rywfodd,  yn  gallu  cymhwyso  eich  nerth  at  wrthddrychau  an- 
ianol  a  materol  i  wneyd  pethau  nad  allwn  ni  mo'u  gwneyd. 
Gallai  un  o  honoch  chwi  ddiffodd  anadl  einioes  y  gynull- 
eidfa  hon  mewn  moment,  a'n  gadael  oll  yn  gelaneddau 
meirw  yn  y  fan  yma.  Dim  ond  i  un  o  honoch  dynu  yn  ol 
y  llèn  sydd  yn  cysgodi  ei  wyneb,  a  dangos  ei  wedd  i  ni  am 
eiliad,  ni  a  lewygem  oll  gan  fraw;  fel  y  syrthiodd  y  wyliad- 
wriaeth  o  filwyr  Rhufeinig  oedd  yn  gwarchod  bedd  ein 
/  Ceidwad,  "megis  yn  feirw  ar  y  ddaear,"  pan  wnaeth  un  o 
honoch  felly  yn  ngardd  Joseph  y  bore  hwnw.  Wel,  angel- 
ion  sanctaidd,  ymguddiwch  chwi  yna  yn  yr  anweledig,  nyni 
a  ddeuwn  atoch  yn  y  man,  pan  y  gobeithiwn  y  byddwn  yn 
ddigon  cryfion  i  sefyll  ac  edrych  yn  eich  wynebau !  a  chyni- 
deithasu  â  chwi  fel  brodyr,  heb  nac  ofn  nac  arswyd. 


4o8  Koheleth. 

Yr  ydych  chwi  hefyd  yn  "gedyrn  o  nerth"  mewn  ystyr 
uwch — mewn  gwybodaeth,  dealltwriaeth,  ac  amgyfifredion. 
Nid  yw  yr  eangaf  ei  wybodaeth,  y  cryfaf  ei  ddealltwriaeth 
a'i  amgyffredion  o  honom  ni  ddynion  ar  y  ddaear,  ond  megis 
baban  newydd  eni,  mewn  cymhariaeth  â'r  un  isela  o  honoch 
chwi.     Yr  ydym  ninau,  yn  wir,  mewn  rhyw  bethau,  ychydig 
yn  ddoethach  nac  anifeiliaid  y  ddaear,  ac  ehediaid  y  nef- 
oedd,  ond  beth  ydym  mewn  cymhariaeth  â  chwi,  an^elẁn 
y  nefoedd?     "  Dyn  gwâg,  er  hyny,  a  gymer  arno  ei  fod  yn 
ddoeth;"  ac  o  herwydd  ei  fod  yn  "ddyn  gwâg,"  y  cymer 
efe  arno  ei  fod  yn  "ddoeth,"  ac  y  rhuthra  i  hylldremu  ar,  a 
thaeru  yn  nghylch  dirgeledigaethau  na  fynwch  chwi,  sydd 
yn  ddoethion  mewn  gwirionedd,  geisio  edrych  i  mewn  iddynt. 
Ond  y  mae  ein  testyn  yn  dyweyd  un  peth  arall  mwy  ac 
uwch  am  danoch — eich  bod  "  Yn  gnuieuthur  ei  air  Ef"  a 
dyma  glod  uchaf  angel.     Yr  ydych  chwi  oU  "yn  gwneuthur 
ei  air  Ef,"  bob  un,  bob  amser,  yn  ddiball;  yn  ufudd,  yn 
ewyUysgar  o'r  galon,  yn  beríîaith  a  difêth; 

"  A  byth  heb  golli'r  cariad  pur, 
A'r  pleser  yn  y  g^yaith. " 

Dedwydd  a  gwynfydedig  ydych ;  ni  wânodd  cofyn  cydwybod 
euog  fynwes  un  o  honoch  chwi  erioed ;  ni  ellir  pregethu 
edifeirwch  i  chwi,  canys  ni  wnaeth  yr  un  o  honoch  ddim 
erioed  i  beri  iddo  achos  edifarhau  a  gofidio  dim  o'i  herwydd. 
Ni  wiw  son  am  bregethu  maddeuant  pechodau  i  chwi,  o 
herwydd  nad  oes  genych  bechod  i'w  faddeu ;  ni  ellwch  chwi 
wneyd  dim  yn  gymwysiadol  i  chwi  eich  hunain  â'r  athraw- 
iaeth  fawr  o  gyfiawnhad  trwy  ffydd ;  yr  ydych  yn  gyfiawn  a 
difai  erioed  ger  bron  yr  orsedd  dragwyddol — ^yn  gyfiawn  yn 
y  cyfiawnder  y'ch  crewyd  ynddo — drwy  barhau  mewn 
ufudd-dod  gwastadol  i  ewyUys  Duw.  Wel,  ynte,  cymerwn 
ni  ddynion  euog,  pechadurus,  yr  edifeirwch,  a'r  inaddeuant, 


Angelion  Duw.  409 


a'r  cyfiawnhad  diioy  ffydd,  a  cheir  gweled,  ryw  ddiwrnod, 
mantell  pwy  fydd  yr  harddaf  y  dydd  y  daw  yr  euog  a  wisg- 
wyd  â'r  fantell  hono  o  flaen  yr  orsedd,  dan  ganu, 

"Dygodd  Ef  fy  nillad  budron, 
Ac  a'm  gwisgodd  i  yn  lân, 
A'r  cyfiawnder  Dwyfol  hwnw, 
Na  fu  am  dana'i  erioed  o'r  blaen." 

Eto;  dywed  ein  testyn  eich  bod  chwi  yn  gwrando  "ar 
leferydd  ei  air  Ef" — ar  bob  gair — heb  wrando  ar  air  neb 
arall ;  felly,  yn  wrandawyr  a  gwneuthurwyr  y  gair.  Angel- 
ion  !  y  mae  yma  ddynion  yn  yr  oedfa  hon  sydd  wedi  byw 
yn  sŵn  "lleferydd  ei  air  Ef"  er  ys  deugain  mlynedd,  heb 
wrando  ac  ufuddhau  eto !  îe,  "deugain  mlynedd  y  bu  ei  air 
Ef  yn  ymryson  â'r  genhedlaeth  hon,"  ac  y  mae  hi  yn  gen- 
hedlaeth  luosog  yn  Nghymru,  yr  hon  sydd  wedi  dal  hoU 
nerth  gweinidogaeth  "ei  air  Ef"  yn  eu  hanghrediniaeth  a'u 
hanufudd-dod  hyd  yma !  ânt  "ymaith,  un  i'w  faes,  ac  arall 
i'w  fasnach,  yn  ddiystyr  ganddynt "  bob  tro ;  gwrandawant 
y  geiriau,  ond  nis  gwnant  hwynt.  Beth  a  feddyliwch  chwi, 
angelion,  am  y  dynion  hyn? 

Drachefn ;  y  mae  ein  Salmydd  ni  yma  yn  eich  galw  chwi 
at  ddyledswydd  bwysig,  nid  oherwydd  ei  fod  yn  tybied  y 
gallai  eich  bod  yn  ei  hesgeuluso ;  gwyddai  eich  bod  oll  yn 
ei  chyflawni  yn  wastadol  a  di-goll ;  ond  geilw  felly  arnoch 
chwi,  angelion,  i  fendithio  yr  Arglwydd,  er  ein  deff"ro  a'n 
cymell  ni,  ddynion,  at  y  gwaith.  Ydych,  yr  ydych  chwi  yn 
bendithio  yr  Arglwydd  am  eich  creu  mor  ogoneddus,  am 
eich  cynal  a'ch  diogelu  pan  syrthiodd  cynifer  o'ch  brodyr  i 
bechod  a  thrueni;  am  y  galluoedd  cryfion  y  cynysgaeddodd 
Efe  chwi  â  hwynt  i'w  wasanaethu  ai  fwynhau;  íc,  ani  y  drefn 
o  raü  yn  Nghrist  lesu  i'n  gwaredu  a'n  hadfer  ni,  ddynion, 
o'n  trueni;  yr  ydych  o  hyd  "yn  chwenychu  edrych"  ar  ry- 


410  Koheleth. 

feddodau  y  drefn  hon  yn  fwy  nac  ar  ddim  arall  a  welsoch 
o'r  blaen  erioed ;  ac  yn  y  drefh  hono  i  godi  y  dyn  a  syrth- 
iodd,  y  diogelwyd  chwithau  rhag  syrthio  byth  :  gan  hyny, 
"Bendithiwch  yr  Arglwydd"  gyda  ni,  a  chyd-ddyrchafwn 
ei  enw  Ef. 

Yn  awr,  angelion  sanctaid,  byddwch  wych,  Yr  ydym  yn 
teimlo,  weithiau,  awydd  i  ddiolch  am  danoch,  er,  hwyrach, 
na  chlywir  neb  o  honom  byth  yn  gwneyd  hyny.  Byddwn 
yn  arfer  diolch  am  wlaw  ac  am  wres,  ani  dymorau  ffrwyth- 
lawn  a  chynhauaf  da,  am  ein  bara  beunyddiol,  ac  am  holl 
fendithion  y  bywyd  hwn  ;  ac  yn  ddiau,  ni  a  ddylem  ddiolch 
am  danoch  chwi,  ei  angelion  Ef;  cawsom  lawer  iawn  o 
gymwynasau  a  bendithion  trwoch,  fel  offerynau,  a  gallem 
feddwl  mai  nid  amhriodol  fyddai  i  ni  ddiolch  i  chwi  hefyd ; 
yr  ydym  yn  arfer  diolch  i'n  gilydd,  bob  dydd,  am  ryw  fân 
gymwynasau  a  wnawn  y  naill  i'r  llall ;  paham,  gan  hyny,  y 
byddai  yn  anweddus  i  ni  ddiolch  felly  i  chwithau.  Byddwch 
wych.     Bendith  arnoch  oll.     Amen. 

Yn  neííaf,  y  mae  y  treth-gasglydd  yma  yn  galw  heibio  i'w 
"  holl  luoedd,  a'i  holl  weithredoedd  yn  mhob  man  o'i 
ly wodraeth  Ef,"  am  arian  y  deymged ;  ac  wrth  derfynu  ei 
Salmau  drachefn,  cymer  daith  eto  drwy  yr  uchelderau,  gan 
alw  yr  "  haul  á'r  Ueuad,  yr  holl  sêr  goleuni,  nef  y  nefoedd^ 
a'r  dyfroedd  oddiar  y  nefoedd."  Yna  disgyna  i  lawr  i'r 
ddaear,  geilw  "  y  dreigiau  a'r  hoU  ddyfnderau — tân  a  chen- 
llysg,  eira  a  tharth,  gwynt  ystormus,  y  mynyddoedd  a'r 
bryniau  oll,  coed  ffrwythlon,  a'r  holl  gedrwydd;"  yr  holl  gre- 
adigaeth  ddifywyd  a'i  helfenau,  Nis  gall  y  dosbarth  hwn 
gyflwyno  moliant  i'r  Creawdwr  fel  "  rhesymol  wasanaeth," 
ac  ni  ofynir  hyny  ganddynt.  Gogoneddir  Ef  ynddynt  hwy 
fel  y  maent  yn  amlygu  ei  "dragwyddol  allu  Ef  a'i  Dduw- 
dod,"  -a'i  anfeidrol  ddoethineb  a'i  ddaioni  yn  eu  cread  a'u 
trefniad  i  ateb  dybenion  teilwng  yn  ei  lywodraeth,  a'u  cyf- 


Angelion  Duw.  411 

addasrwydd  i  hyny.  Yn  y  wedd  hon  y  mae  "Y  nefoedd 
yn  dadgan  gogoniant  Duw,  a'r  ffurfafen  yn  mynegu  gwaith 
ei  ddwylaw  Ef,  a  dydd  i  ddydd  yn  traethu  ymadrodd, 
a  nos  i  nos  yn  dangos  gwybodaeth,"  am  hyny  dywedir, 
"Dy  holl  weithredoedd  a'th  glodforant,  O  Arglwydd." 
(Salm  cxlv.  10.)  Y  dosbarth  nesaf  y  gelwir  arno  i  folianu 
y  Creawdwr  a  gynwys  holl  naturiaeth  gwylltfilod,  anifeiliaid, 
ymlusgiaid,  "adar  asgellog,"  a'r  pethau  yn  y  môr;  yn  yr  un 
ystyr  ag  y  mae  y  greadigaeth  ddifywyd  a  anerchwjd  o'r 
blaen  y  mae  y  greadigaeth  fyw,  ond  "anianol  ac  anrhes- 
ymol"  hon,  hithau  yn  molianu  yr  Arglwydd.  Yn  olaf, 
deuir  at  y  dosbarth  uchaf  o  greaduriaid — y  deallol,  rhesymol, 
ac  ysprydol ;  "  creaduriaid  yn  meddu  ar  alluoedd  a  chymwys- 
derau  i  aberthu  moliant,"  fel  "  rhesymol  wasanaeth,"  rhai  yn 
meddu  ar  ewyllys  i  wneyd,  neu  i  wrthod  gwneyd.  Gelwir 
arnynt  yma,  bob  gradd,  oedran,  a  sefyllfa,  at  y  ddyledswydd 
arbenig  hon — "  Breninoedd  y  ddaear  a'r  holl  bobloedd ; 
tywysogion,  a  holl  farnwyr  y  byd ;  gwŷr  ieuainc,  a  gwyryfon 
hefyd;  henafgwyr  a  llanciau.  Molant  enw'r  Arglwydd,  o 
herwydd  ei  enw  Ef  yn  unig  sydd  ddyrchafadwy ;  ei  ardderch- 
owgrwydd  Ef  sydd  uwchlaw  daear  a  nefoedd."  (Salm 
cxlviii.  11-13.)  Ond  och!  y  mae  hi  wedi  drysu  yma. 
Aeth  y  dosbarth  hwn,  a  hwn  yn  unig  (heblaw  yr  angelion 
ni  chadwasant  eu  dechreuad),  "yn  ol  am  ogoniant  Duw." 
Nid  oes  dim  anghydgord  i'w  glywed  byth  yn  ngherddor- 
oriaeth  mawl  y  greadigaeth  o  fydoedd  ac  elfenau  yn  yr 
uchelderau  ;  y  dynol  sydd  wedi  drysu — yma  y  mae  y  discord 
i'w  glywed.  Pan  ddelom  at  byrth  dynoliaeth,  yn  lle  "sain 
cân  a  moliant,"  y  clywir  "pob  creadur  yn  cyd-ofidio  ac  yn 
cyd-ocheneidio;"  canys  yma,  darostyngwyd  pob  creadur  i 
gaethiwed  llygredigaeth,  nid  o'i  fodd,  ond  o  he.wydd  yr 
hwn  a'i  darostyngodd,  sef  y  dyn — y  pechadur.  Yn  lle  llef 
gorfoledd  a  mawl,  a  "sŵn  caniadau  o  eithafoedd  y  ddaear," 


4 1 2  Koheleth. 

clywir  trwst  rhyfeloedd,  gwaeau,  ac  wylofain,  anrhaith  a 
dychrj'n,  a  dinystr.  Clywir  yn  wir,  lef  gorfoledd  ac  iach- 
awdwriaeth  yn  mhebyll  y  cyfiawn ;  yma  hefyd,  ond  yn  cael 
ei  boddi  a'i  drysu  gan  grochlefau  annuwiolion  ac  annuwiol- 
deb— pechod  a  thrueni  sydd  uchaf  eu  sŵn  o  lawer  yma. 
Ond  "  nefoedd  newydd,  a  daear  newydd,  yr  ydym  ni  yn  ol 
ei  addewid  ef  yn  eu  disgwyl,  yn  y  rhai  y  mae  cyfiawnder  yn 
cartrefu."  (2  Petr  iii.  13.)  Nid  fel  y  maent  yn  awr  y  mae 
pethau  i  aros  a  pharhau  byth.  "Dan  obaith  y  rhyddheir  y 
creadur  yntau  hefyd  o  gaethiwed  llygredigaeth  i  ryddid  gogon- 
iant  plant  Duw"  (Rhuf  viii.  2t),  fel  y  cafîo  "y  creadur  yntau 
hefyd  "  fwynhau  by wyd  i'r  graddau  uchaf  y  gall,ei  natur  ef 
fwynhau.  Y  mae  yr  Adferwr  mawr  ar  ddeheulaw  y  mawr- 
edd,  yn  y  goruwchleoedd,  "  a'r  awdurdodau  a'r  galluoedd 
wedi  eu  darostwng  iddo"  (i  Petr  iii.  22);  "O  hyn  allan  yn 
disgwyl  hyd  oni  osoder  ei  holl  elynion  ef  yn  droedfainc  i'w 
draed "  (Heb.  x.  13),  ac  y  gwawrio  "amseroedd  adferiad 
pob  peth,  y  rhai  y  dywedodd  Duw  trwy  enan  ei  hoU  sanct- 
aidd  brofîwydi  erioed."  (Act.  iii.  21.)  Y  mae  gwaith  mawr 
iawn  i'w  wneyd  i  ddwyn  amseroedd  yr  adferiad  mawr  hwnw 
i  ben;  ond  y  mae  ei  "addewid  Ef"  yn  ddigon  i  sicrhau  y 
cyflawnir  y  gwaith  hwnw  yn  Uaw  a  than  arolygiaeth  yr  Hwn 
y  mae  pob  awdurdod  yn  y  nef  ac  ar  y  ddaear  yn  ei  feddiant, 
ac  "ni  phalla  efe,  ac  ni  ddigalona,  hyd  oni  osodo  farn  ar  y 
ddaear;  yr  ynysoedd  hefyd  a  ddisgwyliant  am  ei  g>'fraith 
Ef"  (Esa.  xlii.  4.)  Gwelodd  loan,  mewn  gweledigaeth,  yr 
hyn  y  dywedai  Petr  ei  fod  ef  a'r  credinwyr  yn  disgwyl  am 
danynt  "yn  ol  ei  addewid  Ef "  "  Ac  mi  a  welais  nef  newydd, 
a  'daear  newydd :  canys  y  nef  gyntaf,  a'r  ddaear  gyntaf  a 
aeth  heibio;  .  .  .  a  marwolaeth  ni  bydd  mwyach,  na 
thristwch,  na  llefain,  na  phoen,  ni  bydd  mwyach ;  oblegid 
y  pethau  cyntaf  a  aethant  heibio."     (Dat.  xxi.  1-4.) 

Cawn  y  Salmydd,  wedi  bod  drwy  hoU  ororau  y  greadig- 


Angelion  Duw.  413 

aeth  yn  casglu  arian  y  deymged  i'r  Brenin  a  "barotodd  ei 
orseddfa  yn  nefoedd,  a'i  freniniaeth  yn  llywodraethu  ar  bob 
peth,"  yn  troi  adref.  Gyda  ei  enaid  ei  hun  y  dechreuodd,  a 
therfyna  yn  yr  un  man :  " Fy  enaid,  bendithia  yr  Arglwydd.' 
Dyma  y  drydedd  waith  yn  y  Salm  iddo  alw  fel  hyn  ar  ei 
enaid,  ac  ychwanega  y  bedwaredd  eto  yn  nechreu  y  Salm 
nesaf,  yr  hyn  a  ddengys  effod  yn  teimlo  ei  hun  dan  fwy  o 
rwymau  nag  oedd  ar  neb  arall  y  buasai  yn  eu  galw  a'u 
cymell  at  y  gwaith.  Fy  enaid  !  pe  tawai  pawb  trwy'r  nef- 
oedd,  bendithia  di  yr  Arglwydd  !  Edrych,  ystyria,  meddwl 
am  '■'•  Ei  holl  ddoniau  Ef' -—áovL\z.\x  ei  ras  a'i  iachawdwriaeth, 
ei  ddoniau  goreu,  penaf,  a  gwerthfawrocaf  Ef  Nid  i  angel- 
ion  y  darparodd  Efe  y  doniau  hyny,  ond  i  ti,  fy  enaid.  Fe'th 
arbedodd  di  rhag  dy  ddamnio,  er  pechu  a  gwrthryfelu  o 
honot  yn  ei  erbyn.  "Nid  arbedodd  efe  yr  angelion  a  bech- 
asent,  eithr  eu  taflu  hwynt  i  ufFern,  a'u  rhoddi  i  gadwynau 
tywyllwch,  i'w  cadw  i  famedigaeth  "  (2  Petr  ii.  4);  ond  fe'th 
arbedodd  di,  er  pechu  o  honot  fel  hwythau,  a  hyny  filoedd  o 
o  weithiau,  heb  dy  daflu  ar  eu  hol  hwy  i'r  un  distrj  w,  dan 
yr  un  farnedigaeth ;  "  Fy  enaid,  bendithia  yr  Arglwydd." 
Os  tewi  di,  bydd  angelion  a  chythreuliaid  yn  synu  atat. 
Ystyria  eto,  fy  enaid,  nid  yn  unig  Efe  a'th  arbedodd,  ond  y 
mae  Efe  "  Yn  diwallu  dy  enau  ä  daioni ;  yn  dy  goroni  â 
thrugaredd  ac  â  thosturi,  ac  yn  dy  Iwytho  beunydd  á  daioni.'' 
Pa  le  y  mae  creadur  pechadurus  arall  yn  ei  holl  lywodraeih 
Ef,  os  gwyddost,  y  gwnaeth  Efe  felly  âg  ef  heblaw  dyn? 
Efe  a  ddaeth  ei  Hun  ar  dy  ol  di  i'th  geisio  a'th  gadw,  pan 
oeddyt  yn  crwydro  fel  dafad  ar  gyfeiliorn !  Efe  a  wisgodd  dy 
natur  am  dano,  gan  fod  yn  "gyfranog  o  glg  a  gwaed;" 
"Canys  nid  naturiaeth  angelion  a  gymerodd  efe,  ond  häd 
Abraham,"  y  naturiaeth  ddynol  a  gymerodd  Efe,  "fel  y 
byddai  drugarog  ac  ArchoiTeiriad  ff"yddlawn  mewn  pethau 
yn  perthyn  i  Dduw,  i  wneuthur  cymüd  dros  bechodau  ) 


414  Roheleth. 

bobl."  (Heb.  ii.  17.)  Do,  Efe  a'i  rhoddodd  ei  hun  trosot, 
fy  enaid,  yn  aberth  ac  yn  offrwm  difai  i  Dduw !  Saf,  gan 
hyny,  gyferbyn  â'i  groes  Ef,  a  gofyn  i  ti  dy  hun,  "Pa  faint 
o  ddyled  sydd  arnat  ti  i'th  Arglwydd,"  ragor  pob  bôd  arall 
sydd  yn  bodoli  ? 

"  Ond  dyn  yn  enwedigol, 
lë,  dyn  molianed  Ef. 
Mewn  haleluia  ddyblyg, 

O'r  ddaear  gron  i'r  nef ; 
Canys  tros  y  dyn  'mestynodd 

Ef  ar  y  croesbren  mawr, 
A  thros  y  dyn  gorweddodd 
Yn  gwaelod  bedd  i  lawr. " 

Unwaith  eto ;  "  Yr  hwn  sydd  yn  maddeu  dy  holl  anwir- 
eddau."  Gosodir  hon  yn  flaenaf  ar  restr  y  bendithion,  am 
mai  hi  yw  y  benaf  o  honynt  oU;  felly  hefyd  y  gosodir  hi 
yn  ngwneinidogaeth  yr  efengyl  i'w  chyhoeddi  i'r  byd,  "  Pre- 
gethu  edifeirwch  a  maddeuant  pechodau;"  heb  hon  ni 
buasai  un  efengyl  i  fyd  euog  yn  bod.  Gosodir  y  ddyled- 
swydd,  edifeirwch,  o'i  blaen,  fel  loan  Fedyddiwr  yn  myned  o  • 
flaen  y  Messia,  i  barotoi  y  ffbrdd,  i  agor  drws  yr  enaid,  fel 
y  delo  hi,  maddeuant,  i  mewn ;  ac  y  mae  hi  yn  dwyn  pob 
bendith  arall  i  mewn  gyda  hi.  "  Fy  enaid,"  fel  pe  dywedasai 
y  Salmydd,  "dyma  beth  newydd,  edrych  ar  hwn."  Yr  hwn 
sydd  yn  maddeu  dy  holl  anwireddau ;  dyma  beth  mwy  na 
gwaredu  dy  fywyd  naturiol  rhag  distryw  am  dymhor — mwy 
na  diwallu  dy  enaid  â  daioni  a  bendithion  y  bywyd  hwn ;  a 
choroni  y  by wyd  hwnw  â  thrugareddau  tymhorol ;"  "  Maddeu 
dy  hoU  anwireddau."  Y  mae  bywyd  tragwyddol  o  dded- 
wyddwch  a  gogoniant  yn  y  fendith  hon,  megis  y  dadgenir 
mewn  Salm  arall,  "  Dedwydd  y w  y  rhai  y  maddeuwyd  eu 
hanwireddau,  a'r  rhai  y  cuddiwyd  eu  pechodau.  Dedwydd 
yw   y   gwr   nid   yw'r   Arglwydd   yn   cyfrif   pechod   iddo." 


Angelion  Duw.  415 

(Salm  xxxii.  i,  2.)  lë,  dedwydd  yu>,  a  dedwydd  fydd,  y 
gwr  hwnw,  ac  nid  dedwydd  un  gwr  arall.  Dedwydd  yw  y 
gwr  hwnw,  pwy  bynag  yw,  pa  le  bynag  y  mae,  pa  le  bynag 
yr  elo;  dedwydd  fyddai  y  gwr  hwnw  yn  uffem  ei  hun,  a 
^hruenus  fyddai  pob  gwr  arall  yn  y  nefoedd,  ped  elai  efe 
yno.  Byddai  tân  mawl  y  nefoedd  yn  fwy  annyoddefol  i 
elyn  a  chablwr  Duw  i  .fyw  ynddo  na  thân  ei  soriant  yn 
Gehena  obry. 

Pa  beth  a  ddywedwn  ni  wrth  ac  oddiwrth  y  pethau  hyn? 
Y  mae  perthynas  agos,  bwysig  rhwng  y  pethau  hyn  â  phob 
un  o  honom,  fel  y  maent  yn  cydalw  amom  at  y  rwymedig- 
aeth  a'r  gwaith — y  penaf  a  phwysicaf  o  bob  gwaith.  Y 
mae  y  pethau  hyn  yn  dangos  i  ni  mai  dyben  uchaf  hoU 
waith  Duw  yn  nghreadigaeth  pob  peth  yn  y  nefoedd  a'r 
ddaear,  yn  hoU  omchwyliaethau  ei  lywodraeth,  yn  ei  raglun- 
iaeth  ar  bob  peth,  ac  yn  iachawdwriaeth  dyn  ydyw  gogon- 
iant  ei  enw  mawr  ei  Hun ;  "Vr  Arglwydd  a  wnaeth  bob 
peth  er  ei  fwyn  ei  Hup."  (Diar.  xvi.  4.)  Felly,  gelwir  ar 
bob  peth  yn  gyffredinol,  ac  amom  ni,  ddynion,  yn  neillduol, 
yn  amlach  o  lawer  yn  y  Beibl  at  y  ddyledswydd  o  ogoneddu 
a  molianu  Duw,  nac  at  un  ddyledswydd  arall.  Dolur 
llygad  yn  y  greadigaeth  fyddai  creadur  wedi  pallu  a  methu 
ateb  dyben  ei  fodoliaeth;  gwrthuni  ar  wyneb  y  nefoedd 
fyddai  haul  wedi  colli  ei  wres  a'i  oleuni,  neu  blaned  wedi 
drysu  a  myned  ar  gyfeiliorn,  ni  byddai  y  cyfryw  dda  i  ddim. 
o  ddim  gogoniant  i'r  Creawdwr,  nac  o  ddim  gwasanaeth 
i  un  creadur.  Angel,  wedi  colli  ei  sancteiddrwydd,  colli 
ateb  dyben  ei  greadigaeth,  beth  a  dâl  ef?  "Nidywefe 
dda  i  ddim,"  ond  ei  fwrw  allan  yn  adyn  gwrthodedig  o  bob 
cymdeithas,  yn  ysgymunbeth  y  greadigaeth,  ac  i'w  gadw  yn 
garcharor  dan  gadwynau  tywyllwch.  A  dyma  ddywed  y 
gwirionedd  am  danom  ni  ddynion,  *'  Pawb  a  bechasant  ac 
ydynt  yn  ol  am  ogoniant  Duw."     (RhuL  iii.  23.)     Nid  oes 


4i6  Koheleth. 

un  ymadrodd  a  ddengys  gyflwr  truenus  y  creadur  yn  fẁy 
na  hwn — "Yn  ol  am  ogoniant  Duw."  Yn  ol  y  Peshito 
Syriag,  un  ot  cop'iau  hynaf,  os  nad  yr  hynaf  oU,  o'r  Testa- 
ment  Newydd,  "A  fethasant  am  ogoniant  Duw,"  a  aethant 
yn  feth-dahv>r ;  felly  yr  ydym  ni  oU  wedi  ein  gazetio  yn  feth- 
dalwyr  ar  lyfrau'r  Uywodraeth,  a  hithau  yn  parhau  byth  i'n 
gofyn  am  y  deyrnged.  V  mae  mawr  ofal  calon  ar  tìloedd 
o  ddynion  bob  dydd  rhag  myried  yn  ol  yn  y  byd — methu 
talu  eu  ffordd,  fel  y  dywedwn.  Llawer  un  yn  methu  cysgu 
na  bwyta  gan  bryder  ac  ofn,  methu  talu  ei  ardreth,  ac  ateb 
i'w  ofynwyr,  na  ddarfu  iddynt  feddwl  na  phryderu  am  fynyd 
erioed  o  herwydd  eu  bod  wedi  myned  yn  ol  am  ogoniant 
Duw — yn  feth-dalwyr  ar  lyfrau  y  nefoedd — methu  yn  y 
peth  mawr,  mwyaf  o  bob  peth,  methu  yn  ei  berthynas  â 
Duw;  ac  amcan  a  dyben  uchaf  bodoliaeth  y  creadur;  ac 
unwaith  y  delo  y  creadur  i  sylweddoli  y  syniad  hwn  am 
dano  ei  hun,  y  mae  pob  peth  arall  yn  cilio  o  olwg  ei  feddwl, 
ac  yntau  yn  gwaeddi,  "Pa  beth  a  wnaf?"  Yma  y  mae  yr 
efengyl  yn  ei  gyfarfod,  ac  ni  buasai  hi  yn  efengyl  iddo  ef 
erioed  cyn  hyn,  ac  yn  dywedyd  wrtho,  "  Ha  fab,  cymer 
gysur,  maddeuwyd  i  ti  dy  bechodau : "  a  dyna  certificate  i'r 
meth-dalwr,  yn  ei  ryddhau  oddiwrth  yr  hoU  ofynion  oedd 
gan  y  Uywodraeth  yn  ei  erbyn,  ac  yn  ei  osod  ar  dir  newydd 
i  ail-ddechreu  business  bywyd  eto,  gan  ei  "greu  o  newydd  yn 
Nghrist  lesu  i  weithredoedd  da,"  fel  y  byddo  "er  mawl 
gogoniant  ei  ras  Ef "  I'r  amcan  a  dyben  bywyd  ag  oedd 
iddo  yn  y  greadigaeth  gyntaf  y  crëir  ac  y  llunir  ef  yn  y 
greadigaeth  new}dd;  ni  all  fod  un  dyben  arall  i'r  naill  nac 
i'rUall. 

Eilwaith,  fel  mai  gogoneddu  Duw  yw  dyben  uchaf  cread- 
igaeth  dyn  (ac  angel  yr  un  modd),  felly  hefyd,  yn  nghyflawni 
y  dyben  hwnw  y  mae  dedwyddwch  penaf  y  creadur,  a 
gosodir  yr  ystyriaelh  hon   fel  cjmhelliad  iddo  at  y  gwaith 


Angelîon  Ùuw.  417 

yn  fynych  ;  "Da  yw  molianu  yr  Arglwydd,  a  chanu  mawl 
i'th  enw  di,  y  Goruchaf,  a  mynegi  y  bore  am  dy  drugaredd, 
a'th  wirionedd  y  nosweithiau."  (Salm  xcii.  i,  2.)  "Molwch 
yr  Arglwydd,  canys  da  y w  canu  i'n  Duw  ni ;  o  herwydd 
hyfryd  yw,  íe,  gweddus  yw  mawl."  {Ih.  cxlvii.  13.)  "Fy 
ngwefusau  fyddant  hyfryd  pan  ganwyf  i  ti :  a'm  henaid,  yr 
hwn  a  waredaist."  (^lb.  lxxi.  23.)  "Gwyn  fyd  preswylwyf 
dy  dỳ,  yn  wastad  y'th  folianant."  i^Ib.  lxxxiv.  4.)  Y  mae 
mwynhad  bywyd  pob  creadur  yn  ei  fod  yn  aros  yn  yr  elfen 
y  cyfaddaswyd  ei  natur  ef  iddi;  Uuniwyd  y  lefiathan  i 
chwareu  yn  y  môr,  a'r  pysg  ereiU  yr  un  modd;  dyger  hwy  i 
dir  sych,  a  derfydd  am  eu  chwareu  yn  y  fan,  ac  am  eu 
by wyd  hefyd  yn  fuan :  tröer  anifeiliaid  y  maes  i  chwareule 
y  pysgod,  a  dyna  ddarfod  am  danynt  hwythau  yn  union. 
Felly  y  creadur  a  wnaed  ar  ddelw  Duw  i'w  addoli  a'i  fwyn- 
hau  Ef,  ni  all  fod  yn  ddedwydd  byth  ond  yn  ei  gj-dymfFurf- 
iad  â  dyben  ei  fodoliaeth — clodfori  a  gogoneddu  Duw. 
"Yn  Nuw  y  mae  fy  iachawdwriaeth  a'm  gogoniant;  craig 
fy  nghadernid  a'm  noddfa  sydd  yn  Nuw,"  medd  y  Salmydd. 

Gwlad  y  mawl  tragwyddol  yw  y  nefoedd;  dyna  y  prif 
feddylddrych  sydd  genym  ni  am  dani  yn  wastad,  ac  yn  wir, 
dyna  y  prif  feddylddrych  a  rydd  y  Beibl  i  ni  am  dani.  Dyna 
yr  olwg  a  gafodd  loan,  yn  ei  weledigaeth,  ar  y  dyrfa  ogon- 
eddus  o  saint  ac  angelion  o  flaen  yr  orseddfainc,  yn  syrthio 
ar  eu  hwynebau  ger  bron  yr  Oen,  ac  yn  canu  y  gân  newydd 
— cân  Moses  a  chân  yr  Oen.  Derfydd  y  tymor  i  gyflawni 
Uawer  o  ddyledswyddau  crefydd,  yn  ngwasanaeth  yr  eglwys 
ar  y  ddaear,  pan  berfieithir  hi  yn  y  nefoedd ;  ond  ni  dder- 
fydd  y  mawl  a'r  clodforedd  yn  oes  oesoedd.  Mynych  y 
dywedai  y  Salmydd,  "Yn  dragwyddol  y'th  folianaf." 

Eto;  Fe  gwyd  y  Brenin  Mawr  ei  deymged  o  ogoniant 
oddiar  bob  un,  niewn  rhyw  ffordd  neu  gilydd;  y  mae  yn 
rhwym  i'w  enw,  ei  orsedd,  a'i  air  i  wneyd  hyny.     Cafodd 

27 


4i8  Koheleth. 

Pharao  lawer  cynyg  i  roddi  y  gogoniant  yn  wirfoddol  iddo, 
drwy  wrando  ar  ei  lais,  a  goUwng  Israel  o'i  wasanaeth,  ac 
addawodd  yntau  droion  wneyd  hyny;  ond  pan  ollyngai 
llaw  farnol  yr  Arglwydd  ei  gafael  arno  ef,  tynhâi  yntau  ei 
afael  ar  Israel  bob  tro.  Ond  o'r  diwedd,  "Mi  a  ogon- 
eddir  ar  Pharao,"  medd  yr  Arglwydd,  a  gwnaeth  hyny  drwy 
ei  "  ysgytio  ef  a'i  lu  yn  y  Môr  Coch,  o  herwydd  ei  drugaredd 
sydd  yn  dragywydd."  (Salm  cxxxvi.  15.)  Canys  y  mae  yr 
Ysgrythyr  yn  dywedyd  wrth  Pharao,  "I  hyn  yma  /th  gy- 
íodais  di,  fel  y  dangoswn  fy  ngallu  ynot  ti,  ac  fel  y  datgenid 
fy  enw  drwy  yr  holl  ddaear."  (Rhuf  ix.  17.)  Y  mae  Pharao 
eto  yn  datgan  ei  enw  a'i  ogoniant  Ef,  trwy  yr  holl  genhedl- 
aethau — gogoneddodd  ei  amynedd  a'i  ddioddefgarwch,  a'i 
hir-ymaros,  drwy  arbed  ei  fywyd  am  htr  dymor,  tra  yr  oedd 
Pharao  yn  ymgaledu,  ymgyndynu,  ac  yn  cablu ;  drwy  hyn 
daeth  Pharao  yntau  yn  ddyn  hynod,  a  phoblogaidd  hefyd, 
mewn  hanesyddiaeth — hynod  a  phoblogaidd  fel  penadur 
balch  ac  ystyfnig,  fel  y  daeth  llawer  un  ar  ei  ol.  Ond  beth 
fu  y  diwedd?  Gogoneddodd  Jehofa  ei  nerth  arno  yn  ei 
ddymchweliad  a'i  ddinystr  yn  y  Môr  Coch,  a  chanodd  Israel 
ei  farwnad,  ac  a  lefarasant,  gan  ddywedyd,  "Canaf  i'r 
Arglwydd,  canys  gwnaeth  yn  rhagorol  iawn;  taflodd  y 
march  a'r  marchog  i'r  môr."     (Exod.  xv.  i.) 

Wrth  derfynu,  caniataer  i  mi  ofyn,  a  ydych  yn  föddlon  ac 
yn  barod  yn  awr  i  dalu  treth  y  Brenin  ?  Rhaid  ei  thalu  ryw 
fodd,  ry w  bryd.  Yn  awr,  "  Rhoddwch  ogoniant  i'r  Arglwydd 
eich  Duw,  cyn  iddo  Ef  ddwyn  tywyllwch,  a  chyn  i  chwi  daro 
eich  traed  wrth  y  mynyddoedd  tywyll  ?  a  thra  fyddoch  yn 
disgwyl  am  oleuni,  iddo  Ef  ei  droi  yn  gysgod  angeu,  a'i 
wneuthur  yn  dywyllwch."  (Jer.  xiii.  16.)  "Addunedwch 
a  thelwch  i'r  Arglwydd  eich  Duw."  (Salm  lxxvi.  11.)  lë, 
addunedwch  a  thelwch;  y  mae  llawer  o  honoch  wedi  addun- 
cdu  lawer  gwaith,  ond  heb  dalu,  na  dechreu  talu  eto,    "  Pan 


Angelion  Duw.  41 9 

addunedech  adduned  i  Dduw,  nac  oeda  ei  thalu,  canys  nid 
oes  ganddo  flas  ar  rai  ynfyd ;  y  peth  a  addunedaist,  tâl." 
(Preg.  V.  4.)  Na,  "Nid  oes  ganddb  flâs  ar  rai  ynfyd,"  a 
rhai  ynfyd  i'r  eithaf  yw  y  rhai  hyny  sydd  o  hyd  dan  weinid- 
ogaeth  yr  efengyl  yn  addunedu  dychwelyd,  a  dim  ond  hyny, 
drwy  y  blynyddoedd.  Nid  oes  gan  y  gofynwr  flâs  ar  y 
dyledwr  hwnw  sydd  yn  addaw  talu  ei  ddyled  bob  tro  y 
digwyddo  iddo  gyfarfod  âg  ef,  a  byth  yn  cyflawni,  nac  yn 
ceisio  chwaith ;  dywed  y  gofynwr  o'r  diwedd,  ei  fod  wedi 
blino  ar  ei  addewidion  gweigion,  ac  y  byddai  yn  haws 
ganddo  ei  ddyoddef  pe  dywedai  yn  groew  nad  oedd  yn 
meddwl  talu  byth.  Addunedwr  heb  dalu !  Y  mae  y  nef- 
oedd  wedi  diflasu  ar  dy  addunedau  trw/r  blynyddoedd. 
"Gwell  i  ti  fod  heb  addunedu,  nag  i  ti  addunedu  a  bod  heb 
dalu."  (Preg.  v.  5.)  "  Y  peth  a  addunedaist,  tâl" — tâl  yn 
awr;  ni  ddeui  yn  fwy  abl  i  dalu  byth  nag  wyt  yn  awr^ 
gochel  flino  a  diflasu  y  nefoedd  yn  hwy  â  gwâg  addunedau 
a  choeg  amcanion.  "  Cytuna  â'th  ofynwr  ar  frys,  tra 
fyddech  ar  y  ffbrdd  gydag  ef,  rhag  iddo  dy  roddi  di  yn  llaw 
y  barnwr,  ac  i'r  barnwr  dy  roddi  di  at  y  swyddog,  a'th  daflu 
yn  ngharchar.  Yn  wir,  meddaf  i  ti,  Ni  ddeui  di  allan  oddi 
yno  hyd  oni  thalech  y  ffyrling  eithaf"  (Matt  v.  25,  26.) 
Y  mae  lluoedd  o  hên  addunedwyr,  fel  y  sydd  yma  yn  awr, 
y  diflasodd  y  nefoedd  ar  eu  haddunedau,  "wedi  eu  rhoddi 
yn  llaw  y  bamwr,"  ac  at  y  swyddog  a'u  bwrw  yn  ngharchar, 
yn  talu  o  hyd,  ond  heb  dalu  y  ffyrling  gyntaf  eto,  na  gobaith 
gwneyd  hyny  byth.  Y  mae  rhywrai  yn  y  dyddiau  hyn  yn 
ceisio  dal  gobaith  i'r  dyledwyr  a'r  methdalwyr  a  elont  i!r 
carchar  hwnw,  y  deuant  allan  rywbryd ;  ond  y  mae  Efe,  yr 
Hwn  y  mae  "<agoriadau  uffem  a  marwolaeth  ganddo,"  yn 
dywedyd,  "Yn  wir,  meddaf  i  ti,  Ni  ddeui  di  allan  oddiyno 
hyd  oni  thalech  y  ffyrling  eithaf."  Na,  nid  oes  modd  dyfod 
aílan  byth  o'r  carchar  hwnw,  ond  y  mae  modd  peidio  myned 
iddo,  drwy  gytuno  â'r  Gofynwr  ar  y  ffordd. 


TRAETHAWD    I. 


GWEINIDOGAETH    GAIR    DUW. 


Wrth  weinidogaeth  Gair,  neu  Efengyl,  Duw,  yn  ystyr 
eangaf  yr  ymadrodd,  deallir  Goruchwyliaeth  y  Cyfamod 
Newydd,  yn  ei  gosodiadau  a'i  hordinadau,  fel  y  trefnwyd  ac 
y  sefydlwyd  hi  gan  yr  Arglwydd  lesu  Grist  a'i  apostolion 
etholedig  ac  awdurdodedig  Ef,  i  aros  a  pharhau  hyd  nes  y 
delo  Ef  ei  Hun  i  osod  terfyn  arni.  Gweinidogaeth  nad  oes 
dim  o  ddyfais  a  dychymyg  dyn  i  gael  ei  ychwanegu  ati, 
nac  i  dynu  oddiwrthi,  na  chyfnewid  dim  arni,  "  Megis  y  rhy- 
buddiwyd  Moses  gan  Dduw,  pan  oedd  efe  ar  fedr  goiphen  y 
babell;  canys,  Gwel,  medd  Efe,  ar  wneuthur  o  honot  bob 
peth  yn  ol  y  portreiad  a  ddangoswyd  i  ti  yn  y  mynydd." 
(Heb.  viii.  5.)  Yr  oedd  y  rhybudd  hwn  i  Moses  i  fod  yn 
rhybudd  ac  addysg  i'r  holl  oesau,  i  gadw  cnawd  ar  ei  ochel- 
iad  rhag  ymyraeth  dim  oll  mewn  un  modd  â  phethau 
cysegredig  gwasanaeth  ac  addoliad  Duw,  a  drefnasid  ac  a 
osodasid  ganddo  Ef  ei  Hun.  Wrth  ryfygu  gwneyd  hyn,  y 
taflodd  cnawd  y  sarhad  mwyaf  ag  oedd  yn  bosibl  iddo  ar 
awdurdod  a  doethineb  yr  anfeidrol.  Pe  nas  gwnaethai 
Moses  y  babell  yn  ol  y  portreiad  a  ddangoswyd  iddo  yn  y 
mynydd,  a  hyny  yn  ^^mhob  ýeth,"  ni  ddaethai  Duw  i  bres- 
wylio  ynddi.     "Ond  Moses,  yn  wir,  a  fu  fíyddlon  yn  ei  hoU 


Gwctnidogaet?i  Gair  Duw.  421 

dŷ  ef,  megis  gwas,  er  tystiolaeth  i'r  pethau  oedd  i'w  llefaru,'' 
neu  i  gael  eu  dysgu  trwyddynt,  fel  yr  oedd  y  tŷ  hwnw  a'i 
holl  drefniadau  yn  "  Gysgodau  o'r  daionus  bethau  a  fydd- 
ent"  (Heb.  iii.  5,  a  ix.  i.)  Am  ei  ofal  a'i  ífyddlondeb  yn 
hyn,  cafodd  Moses  y  gymeradwyaeth  a'r  ganmoliaeth  uchaf 
gan  y  Duw  mawr  ei  Hun,  a  gafodd  un  dyn  ar  y  ddaear 
erioed.  "Yrhwn  sydd  ffyddlawn  yn  fy  holl  dŷ."  (Num. 
xii.  7.) 

"Ond  yn  awr,  Efe  (Crist)  a  gafodd" — a  osododd  ac  a 
sefydlodd — "  weinidogaeth  mwy  rhagorol,  yn  gymaint  ac  y 
mae  Efe  yn  Gyfryngwr  Cyfamod  gwell,  yr  hwn  sydd  wedi 
ei  osod  ar  addewidion  gwell."  (Heb.  viii.  6.)  "Gweinid- 
ogaeth  mwy  rhagorol "  na'r  weinidogaeth  a  gawsai  Moses 
yn  y  mynyddj  ac  os  oedd  y  weinidogaeth  hono,  oedd  i  gael 
ei  dileu,  yn  ogoneddus,  "mwy  o  lawer  y  bydd  yr  hyn  sydd 
yn  aros  yrt  ogoneddus,"  medd  yr  apostol  (2  Cor.  iii.  11). 
A  allem  ni  dybied,  gan  hyny,  fod  mwy  o  ryddid  a  goddefiad 
i'r  dynol  i  ymyraeth  â  phethau  a  gosodiadau  y  weinidogaeth 
"fwy  rhagorol"  hon,  drwy  ychwanegu  atynt,  neu  dynu  oddi 
wrthynt,  neu  wneyd  cyfnewidiadau  ynddynt,  yn  ol  ei  ddoeth- 
ineb  neu  ei  chwaeth  ei  hun  ?  Na  allwn,  am  foment,  dybied 
dim  o'r  fath  beth.  Er  hyny,  ni  bu  dwylaw  cnawd  yn  fwy 
prysur  gydag  un  gorchwyl  yr  ymaflodd  ynddo  erioed,  nag  y 
bu  ar  y  gorchwyl  hwn  bob  amser,  yr  hyn  a  barodd  ddirfawr 
flinder  i'r  eglwys,  ac  atalfa  i  Iwyddiant  crefydd  yn  y  byd. 

"V  dyn  pechod,  mab  y  golledigaeth,  yr  hwn  sydd  yn 
gwrthwynebu  ac  yn  ymddyrchafu  goruwch  pob  peth  a  elwir 
yn  Dduw,  neu  a  addolir,  hyd  onid  yw  efe  megis  Duw,  yn 
eistedd  yn  nheml  Duw,  ac  yn  ei  ddangos  ei  hun  mai  Duw 
ydyw "  (2  Thes.  ii.  4) ;  hwn,  meddwn,  a  wnaeth  yr  hafog 
fwyaf  o  bawb  yn  y  peth  hwn.  Yr  oedd  "dyfodiad"  hwn, 
medd  yr  apostol,  "  yn  ol  gweithrediad  Satan,"  ci  weithrediad 
penaf,  cyfrwysaf,  a  gwaethaf.     Hynod  ocdd  y  dyn  hwn,  fel 


422  Roheleth. 

y  codai  ei  fwyall  halog  i  ddryllio  cerfiadau  cysegr  Duw,  i 
osod  cerfiadau  celfyddyd  ei  ddychymyg  ei  hun  yn  eu  lle ! 
Dat-drödd  a  gwrth-drödd  yr  holl  efengyl  a'i  hordeiniadau  hi 
i  wasanaeth  ei  dwyll  a'i  uchelgais  ei  hun,  a  damnedigaeth 
eneidiau  dynion.  Casglodd  Satan  yn  nghyd  hoU  elfenau 
pob  íTug  o  grefydd  a  fuasai  ganddo  yn  y  byd  erioed,  i  gyfan- 
soddi  ei  ddyn  hwn.  O,  yr  anrhaith  dragwyddol !  yr  hoU 
ddrwg  a  wnaeth  y  gelyn  hwn  yn  y  cysegr !  Ewch  i  deml 
ogoneddus  **  y  cyfamod  gwell,"  fel  y  mae  wedi  ei  hadeiladu 
yn  y  Testament  Newydd,  gan  Grist  a'i  apostolion ;  "  Rhif- 
wch  ei  thyrau  hi,  ystyriwch  ei  rhagfuriau ;  edrychwch  ar  ei 
phalasau,  fel  y  mynegoch  i'r  oes  a  ddelo  ar  ol;"  ac  ewch  i 
demlau  y  dwyll-ofîeiriadaeth  Rufeinig  a  ritualaidd;  rhifwch 
dyrau,  ystyriwch  ragfuriau,  ac  edrychwch  ar  eu  palasau 
hwythau ;  a  welwyd  dau  beth  annhebycach  i'w  gilydd  dan 
haul  erioed  ag  ydyw  y  ddwy  deml  yna?  Pa  gydfod  ag 
undeb  a  all  fod  rhyngddynt?  Dim  oll;  mwy  nag  sydd 
rhwng  goleuni  a  thywyllwch,  rhwng  gwirionedd  a  chelwydd, 
rhwng  Crist  a  belial.  Ni  ddadguddiodd  Duw  un  gwirionedd 
i'r  byd  na  newidiodd  Satan  a'i  weision  "  y  gwirionedd  hwnw 
yn  gelwydd."  (Rhuf.  i,  25.)  "Gwirionedd  Duw"  wedi  ei 
"  newid  yn  gelwydd  "  ydy w  yr  athrawiaethau  a  ddysgir  yn 
nhemlau  y  pabydd  a'r  defodwr — efengyl  Crist  wedi  ei  datroi 
a'i  gwneyd  yn  efengyl  arall,  yr  hon  nid  yw  arall,  h.y.,  nid 
yw  efengyl,  fel  y  dywed  Paul  am  dani;  ac  am  athrawon  yr 
"efengyl  arall"  hono  efe  a  ddywed,  "Canys  y  cyfryw  gau 
apostolion  sydd  weithwyr  twyllodrus,  wedi  ymrithio  yn 
apostolion  i  Grist.  Ac  nid  rhyfedd  yw,  canys  y  mae  Satan 
yntauwedi  ymrithio  yn  angel  goleuni;  gan  hyny,  nid  mawr 
yw  er  ymrithio  ei  weinidogion  ef  fel  gweinidogion  cyfiawn- 
der,  y  rhai  y  bydd  eu  diwedd  yn  ol  eu  gweithredoedd." 
(2  Cor.  xi.  13,  14.) 
Hanes  gwrthymdrechion  egnîol  y  gwir  a'r  gau,  y  real  a'r 


Gweinidogaeth  Gair  Duw.  423 

ffugiol,  y  dwyfol  a'r  dieflig,  yr  ysprydol  a'r  cnawdol  a'r 
defodol  yn  erbyn  eu  gilydd,  ydyw  cynwysiad  cyfran  fawr 
iawn  o'r  Ysgrytdyr,  yn  yr  Hên  Destament  a'r  Newydd. 
Defnyddia  yr  Ysgrythyr  amryw  ffyrdd  i  wrth-ladd  y  gelyn  y 
soniwn  am  dano;  weithiau,  cymer  ddagr  finiog  gwatwareg 
i'w  drywanu,  fel  y  gwnai  Elias  gyda'r  hiwtbug  Baal  a'i  broíf- 
wydi  ar  fynydd  Carmel ;  ac  felly  gwnai  y  profîwyd  Esaia,  ac 
ereiU  o'r  proffwydi  yn  fynych,  gyda  golwg  ar  dduwiau  y 
Cenhedloedd  ac  eilunod  tŷ  Israel  a'u  proffwydi  celwyddog : 
pryd  arall,  defnyddia  arf  ymresymiad  i'w  ddynoethi,  .ac  er 
dysgu  y  bobl  i  weled  ei  ynfydrwydd  a'i  wrthuni ;  bryd  arall, 
cyhoeddir  bygythion  a  gwaeau  ofnadwy  yn  ei  erbyn  ef  a'i 
bleidwyr,  megis  y  gwnai  y  Gwaredwr  yn  erbyn  yr  ysgrifen- 
yddion  a'r  Phariseaid,  a  Phaul  yr  un  modd  â'r  Ritualists  ei 
amser  ef :  bryd  arall,  gosodir  y  gwirionedd  i  sefyll  yn  ogyf- 
erbyn  ag  ef,  megis  y  gwnaeth  y  Philistiaid,  druain,  yn  eu 
hanwybodaeth,  pan  ddodasant  Arch  Duw  Israel  gyferbyn  â 
Dagon  eu  duw,  yn  ei  deml  yn  Ashdod,  ac  erbyn  y  boreu 
dranoeth,  yr  oedd  yr  hujnbug  wedi  syrthio  ar  ei  wyneb  ger 
bron  Arch  Jehofa.  Gosodasant  ef  i  fyny  eilwaith,  a'r  boreu 
nesaf  yr  oedd  Dagon  wedi  syrthio  eto,  a'i  ben  a  chledr  ei 
ddwy  law  wedi  eu  tori  oddiwrth  ei  gorfî  a'u  tafìu  oddiwrth 
eu  gilydd,  un  yma  ac  un  acw  ar  lawr  ei  deml.  Yn  nghwymp 
Dagon  o  flaen  Arch  Duw,  cawn  ernes  o  gwymp  a  dinystr 
pob  humbug — pob  eilun-dduv7,  pob  gau-grefydd  ac  ofergoel- 
ion,  trwy  ddylanwad  gwirionedd  dwyfol  yn  y  diwedd.  Caf- 
wyd  ernes  helaethach  o  hyn  drachefn  pan  aeth  y  gwirionedd 
allan  i'r  byd  ar  dafodaii  tanllyd  yr  apostolion,  ar  ol  bedydd 
tanllyd  dydd  y  Pentecost,  pan  gwympodd  yr  eilunod  o'u 
blaen  yn  mhob  man.  Cafwyd  engraiíft  nodedig  o  hyn  yn 
Ephesus  pan  oedd  Paul  yn  pregethu  yno,  pryd  y  dygodd 
llawer  o'r  rhai  a  fuasent  yn  gwneuthur  rhodreswaith  cu 
Uyfrau  dewiniaeth,  ac  y  Uosgasant  hwynt  yn  ngwydd  pawb, 


424  Kohekth. 

y  rhai  a  gyfrifid  yn  werth  deng  mil  a  deugain  o  ddamau 
arian.  Dyna  ddrych  o  ddiwedd  pob  hutnbugiaeth,  a  buan  y 
delo. 

I.  Deallir  a  defnyddir  yr  ymadrodd,  "  Gweinîdogaeth  y 
Gair,"  yn  benaf,  am  bregethiad  yr  efengyl  a  gweinyddiad 
ei  hordinhadau.  Trwy  bregethiad  yr  efengyl  y  sylfaenwyd 
ac  y  gosodwyd  i  fyny  yr  Oruchwyliaeth  newydd  yn  y  byd, 
gan  yr  Arglwydd  lesu  a'i  apostolion.  "  Yr  hon  wedi  dechreu 
ei  thraethu  trwy  yr  Arglwydd,  a  sicrhawyd  i  ni  gan  y  rhai 
a'i  clywsant  Ef,"  medd  yr  apostol  (Heb.  ii.  i)  wrth  agor  ei 
draethawd  gogoneddus  ar  oruchwyliaeth  gweinidogaeth  y 
Cyfamod  newydd.  Perthynai  i'r  weinidogaeth  hon  ddwy 
gangen  wahaniaethol,  y  gallem  eu  galw  yr  un  Anghyffred- 
inol  a  therfynol,  a'r  un  Gyífredinol  a  pharhaol ;  y  flaenaf  yn 
arwain  i'r  olaf  Gweinidogaeth  bersonol  yr  Arglwydd  lesu 
ei  Hun,  a'r  apostolion  ar  ei  ol  Ef,  oedd  y  flaenaf ;  daeth 
hono  i  ben  ei  thymor  pan  y  cwblhawyd  ac  y  perífeithiwyd 
ei  gwaith  yn  loan,  yr  olaf  a  fu  fyw  o'r  apostolion,  yr  hwn  a 
osododd  y  maen  clo  yn  adeilad  teml  y  dadguddiad  dwyfol, 
a  dyma  yr  ar-ysgrifen  a  gerfiodd  efe  ar  y  maen  hwnw — 
"  Canys  yr  wyf  fi  yn  tystiolaethu  i  bob  un  sydd  yn  clywed 
geiriau  proíîwydoliaeth  y  llyfr  hwn,  os  rhydd  neb  ddim  at  y 
pethau  hyn,  Duw  a  rydd  ato  ef  y  pläau  sydd  wedi  eu  hys- 
grifenu  yn  y  llyfr  hwn.  Ac  o  thỳn  neb  ymaith  ddim  oddi 
wrth  eiriau  Uyfr  y  brofîwydoliaeth  hon,  Duw  a  dỳn  ymaith 
ei  ran  ef  allan  o'r  ddinas  sanctaidd,  ac  oddiwrth  y  pethau 
sydd  wedi  eu  hysgrifenu  yn  y  llyfr  hwn."  (Dat.  xxii.  i8,  ig.) 

Pregethu  oedd  y  brif  elfen  berthynol  i'r  gangen  hon ;  felly 
y  dywed  Efe,  yr  Athraw  mawr,  am  dano  ei  hun — "I  breg- 
ethu  i'r  tlodion  yr  anfonodd  fi,  i  bregethu  blwyddyn  gymer- 
adwy  yr  Arglwydd"  (Luc  iv.  i8  a  19);  "Awn  i'r  trefydd 
nesaf,  fel  y  gallwyf  bregethu  yno  hefyd ;  canys  i  hyny  y 
daethum  allan,"  medd  efe  dro  arall  (Marc  i.  38).     At  yr  un 


Gweìntdogaeih  Gair  Duw.  425 

gwaith  yr  etholodd  ac  yr  anfonodd  efe  y  deuddeg  dysgybl 
allan,  a'r  deg-a-thriugain  ar  eu  hol  hwythau ;  ac  am  y  ddau 
ddosparth  hyn  o'i  genhadau  cyntaf,  yn  neiUduol,  y  dywed 
efe  yn  ei  weddi  drostynt  at  y  Tad,  "  Fel  yr  anfonaist  fi  i'r 
byd,  felly  yr  anfonais  inau  hwythau  i'r  byd"  (loan  xvii.  19), 
i  gyflawni  yr  un  gwaith,  sef  pregethu  yr  efengyl.  Gosododd 
ef  Ìjregethu,  fel  hyn,  i  fod  yn  brif  ordinhâd  yn  ngoruchwyl- 
iaeth  ei  deyrnas,  yn  ei  sefydliad  a'i  dygiad  yn  mlaen  yn  y 
byd.  Yr  oedd  bedydd  hefyd  (heblaw  bedydd  loan)  yn 
arferedig  yn  ngweinidogaeth  tymor  ei  fywyd  ef,  cyn  iddo 
ei  sefydlu  yn  y  Commissiwn  mawr  ar  ei  esgyniad  i'r  nef. 
Ychydig  iawn  a  wyddom  ni  o  hanes  hwnw,  canys  ychydig 
iawn  a  ddywed  yr  hanes  sanctaidd  am  dano ;  loan  yn  unig 
o'r  efengylwyr  sydd  yn  crybwyll  dim  mewn  perthynas  iddo, 
ac  ni  ddy wed  y ntau  ddim  ond  hyn  :  "  Wedi  y  pethau  hyny 
daeth  yr  lesu  a'i  ddysgyblion  i  wlad  Judea,  ac  a  arosodd 
yno  gyda  hwynt,  ac  a  fedyddiodd"  (loan  iii.  22);  a,  "Pan 
wybu  yr  Arglwydd  gan  hyny  glywed  o'r  Phariseaid  fod  yr 
lesu  yn  gwneuthur  ac  yn  bedyddio  mwy  o  ddysgyblion  nac 
loan,  (er  na  fedyddiasai  yr  lesu  ei  hun,  eithr  ei  ddysgyblion 
ef,)"  (loan  iv.  i,  2),  a  dyna  y  cwbl  oll  a  gawn  ar  y  mater; 
ond  y  mae  rhywbeth  yn  awgrymiadol  iawn  yn  yr  ymadrodd 
cromfachedig  ("Er  na  fedyddiasai  yr  lesu  ei  hun,  eithr  ei 
ddysgyblion  ef "),  fel  yn  arwyddo  mai  seren  o'r  ail  radd  yn 
ei  deyrnas  ef  ydoedd  y  bedydd  i  fod,  mai  pregethu  oedd  y 
benaf.  "Yr  hwn  a'm  hanfonodd  i  fedyddio,"  meddai  loan 
Fedyddiwr ;  "  I  bregethu  yr  anfonodd  Efe  fi,"  medd  Efe,  yr 
hwn  y  dy wed  y  Bedyddiwr  am  dano  nad  oedd  efe  "  yn 
deilwng  i  ddwyn  ei  esgidiau  ef"  Y  mae  Paul,  yntau,  yn 
dywedyd  rhywbeth  yn  debyg  am  dano  ei  hun  wrth  y  Cor- 
inthiaid.  Efe  oedd  y  cenadwr  cyntaf  a  ddaeth  i  Corinth 
i  bregethu  yr  efengyl,  a  bu  ei  bregethiad  yn  llwyddianus 
iawn  yno  er  dychweliad  Ilaweroedd ;  scfydlodd  eglwys  luosog 


436  Eoheleth. 

yno ;  ysgrifenodd  epistol  maith  at  yr  eglwys  hono  yn  mhen 
amryw  flynyddau  wedi  hyny,  yn  yr  hwn  y  dywed  efe :  "  Yr 
ydwyf  yn  diolch  i  Dduw  na  fedyddiais  i  neb  o  honoch,  ond 
Crispus  a  Gaius.  Mi  a  fedyddiais  hefyd  dylwyth  Stephanas : 
heblaw  hyny,  nis  gwn  a  fedyddiais  i  neb  arall.  Canys  ni 
anfonodd  Crist  fi  i  fedyddio,  ond  i  efengylu ;  nid  mewn  doeth- 
ineb  ymadrodd,  fel  na  wnelid  Croes  Crist  yn  ofer."  (i  Cor. 
i.  14-16.) 

Nodweddir  gweinidogaeth  y  tymor  hwn  fel  un  anghyffred- 
inol  ar  gyfrif  ddarfod  iddi : — 

1.  Gael  dechreu  ei  "thraethu  trwy  yr  Arglwydd."  "Duw, 
wedi  iddo  lefaru  lawer  gwaith,  mewn  llawer  modd,  gynt 
wrth  y  tadau  trwy  y  proffwydi,  yn  y  dyddiau  diweddaf  hyn, 
a  lefarodd  wrthym  ni  yn  ei  Fab,"  medd  yr  apostol  (Heb.  i. 
i).  A  dyna  beth  anghyffredinol,  peth  na  fuasai  erioed  o'r 
blaen,  ac  na  fydd  byth  mwy,  "  Iddo  Ef,  etifedd  pob  peth, 
trwy  yr  hwn  y  gwnaed  y  bydoedd;  yr  hwn  sydd  yn  cynal  pob 
peth  trwy  air  ei  nerth  "  (adn.  3),  ddyfod  ei  hunan  yn  ddyn, 
at  ddyn,  i  lefaru  wrtho ! 

2.  Y  dynion  anghyffredinol  a  osododd  Efe  mewn  swydd 
anghyffredin  i  ddwyn  yn  mlaen  a  pherffeithio  gwaith  gwein- 
idogaeth  y  tymor  hwnw,  sef  ei  apostolion.  Nid  oedd  olynwyr 
byth  i  fod  i'r  dynion  hyny  yn  y  swydd  hono,  mwy  nag  yr 
oedd  olynwyr  iddo  Ef,  y  Messia  ei  hun,  i  fod.  Megis  na 
anfonodd  y  Tad  erioed,  ac  na  enfyn  Efe  byth,  Fessia  arall, 
ond  lesu  o  Nazareth,  i'r  byd;  ni  anfonodd  yntau,  ac  ni 
enfyn  byth,  apostolion  i'r  byd  ar  ol  y  rhai  cyntaf.  Yr  hyn 
a  gyfansoddai  un  yn  apostol  ydoedd,  ei  fod  wedi  ei  ddewis, 
ei  neillduo,  a'i  awdurdodi  ganddo  Ef  ei  hun,  yn  bersonol  ac 
yn  ddigyfrwng,  i'r  swydd — un  wedi  bod  yn  dyst  o'i  adgyfodiad 
Ef.  Ni  roddodd  Efe  ei  hun  hawl  i'w  apostolion  etholedig  hyny 
i  ethol  olynwyr  iddynt  eu  hunain,  nac  i  gyflenwi  y  bylchau  a 
dorid  gan  angeu  yn  eu  rhif  o  bryd  i  bryd.    Gwnaethant  hwy 


Gwetmdogaeth  Gair  Duw.  497 

a'r  eglwys  yn  Jerusalem  hyny,  dan  gyfarwyddyd  Petr,  y  mae 
yn  wir,  drwy  ethol  apostol  yn  lle  Judas;  ond  ymddengys 
braidd  yn  fwy  na  thebygol,  mai  mewn  amryfusedd  y 
gwnaethant  Nid  oedd  yr  addewid  a  gawsent  o  dywalltiad 
yr  Yspryd  Glân  arnynt,  i'w  "gwisgo  â  nerth  o'r  uchelder,"  ac 
i'w  "tywys  i  bob  gwirionedd,"  wedi  ei  chyflawni  eto,  a'r  cwbl 
a  ddywedir  am  Matthias  yw,  "  Ac  efe  a  gyfrifwyd  gyda'r  un 
apostol  ar  ddeg."  Yn  mhellach,  daeth  Ef  ei  hun  i  alw  ac 
ordeinio  apostol  yn  lle  Judas,  wedi  hyny,  drwy  gyfarfod  â 
Saul  o  Tarsus,  ac  ymddangos  iddo  ar  y  ffordd,  gerllaw 
Damascus ;  ac  fel  hyn  y  Uefarodd  Efe  wrtho  ar  yr  achlysur 
hwnw  :  "Cyfod,  a  sâf  ar  dy  draed,  caTiys  i  hyn  yr  ymddangos- 
ais  i  U\  i'th  osod  di  yn  weinidog  ac  yn  dyst  o'r  pethau  a 
welaist,  ac  o'r  pethau  yr  ymddangosaf  i  ti  ynddynt"  (Act 
xxvi.  16.)  Ni  buasai  yn  angenrheidiol  i'r  Gwaredwr  ym- 
ddangos  iddo  yn  unig  er  ei  ddychwelyd  a  gwneyd  efengylwr 
neu  weinidog  cyffredin  o  hono;  ond  i'w  wneyd  yn  apostol,  yr 
oedd  hyny,  sef  ymddangos  iddo,  yn  anhebgorol  angenrheid- 
iol.  Wrth  amddiffyn  ei  awdurdod  yn  yr  eglwys  yn  erbyn 
haeriadau  y  gau  apostoUon,  efe  a  ddywed  wrth  y  Corinthiaid, 
"Onid  wyf  fi  yn  apostol?  onid  wyf  fì  yn  rhydd?  oni  welais 
i  lesu  Grist  ein  Harglwydd ì"  (i  Cor.  ix.  i.)  Felly  galwyd 
a  gosodwyd  y  dyn  anghyff^redin  hwn  yn  yr  apostohaeth  mewn 
modd  anghyffredin  a  gwahanol  i  bob  un  o'r  Ueill;  ac  yr 
oedd  wedi  ei  fwriadu  i  wneyd  gwaith  mwy  yn  yr  eglwys  nag 
yr  un  o  honynt. 

3.  Yr  oedd  nerthoedd  a  rhyfeddodau  anghyffredin  yn 
dilyn  gweinidogaeth  y  tymor  hwn  o'i  ddechreu  hyd  ei 
ddiwedd,  yn  seliau  o  ddwyfoldeb  cenadwri  yr  efengyl  i'r 
byd ;  ac  wedi  iddynt  roddi  y  dystiolaeth  i'r  byd,  cadarnhau 
y  gair  yn  mhob  man  "  trwy  yr  arwyddion  a'r  rhyfeddodau 
y  rhai  oeddynt  yn  canlyn"  (Marc  xvi.  20),  y  maent  hwythau 
yn  peidio  ac  yn  diflanu  gyda  diwcddiad  yr  oes  ai>ostolaidd. 


428  Roheleth. 

Ni  soniodd  yr  un  o'r  apostolion  unwaith,  ar  un  achlysur, 
am  olynwyr  iddynt  yn  eu  swydd,  na  gair  o  gyfarwyddyd  i'r 
eglwysi  am  ethol  y  cyfryw  olynwyr.  Y  mae  y  Testament 
Newydd  yn  berffaith  ddistaw  ar  y  mater;  peth  nas  gellir 
rhoddi  un  cyfrif  am  dano  ar  y  dybiaeth  fod  y  swydd  i 
barhau  mewn  olyniaeth.  Y  mae  llawer  o  gyfarwyddiadau 
yn  yr  epistolau  yn  nghylch  dewis  a  gosod  dynion  i  lenwi 
swyddau  ereill,  megis  henuriaid  a  blaenoriaid  yn  yr  eglwys, 
ond  yr  un  iòta  am  ddewis  apostolion ;  a'r  rheswm  amlwg 
am  hyny  ydoedd,  bod  y  swydd  yn  darfod  gyda'r  personau  a 
osodasai  y  Pen  Mawr  ei  Hun  ynddi,  ac  ni  osododd  Efe  yr 
un  byth  ar  ol  Paul.  Hyd  yn  nod  pe  buasai  i'r  apostolion, 
yr  henuriaid,  a'r  hoU  eglwys  alw  cyngor,  a  phenderfynu 
ethol  ac  ordeinio  un  neu  nifer  i'r  swydd  apostolaidd,  ni 
-buasai  dim  grym  nac  awdurdod  yn  eu  gwaith,  heb  iddynt 
dderbyn  cyfarwyddyd  a  gorchymyn  uniongyrchol  o'r  nef  i 
wneyd;  ond  ni  ychwanegwyd,  ac  ni  ychwanegir  byth,  un 
gorchymyn  felly  mwy,  wedi  cyflawni  a  chwblhau  y  datgudd- 
iad  dwyfol  yn  yr  Ysgrythyrau.  Ac  heblaw  hyny,  y  mae 
gwaith  y  swydd  apostolaidd  wedi  ei  gyflawni  am  byth  gan 
yr  apostölion  etholedig  hyny,  fel  y  cyflawnodd  "Apostol  ac 
Archoffeiriad  ein  cyffes  ni,  lesu  Grist,"  hoU  waith  ei  swydd 
Ef  fel  Cyfryngwr,  pan  oedd  Ef  yn  gweinyddu  ynddi  ar  y 
ddaear,  ac  y  dywedodd  "  Gorŷhenwyd"  wrth  farw,  fel  na 
fydd  angen  am,  na  Ile  i  Gyfryngwr  arall  rhwng  Duw  a 
dynion  ar  ei  ol  Ef  Felly  hefyd  y  cyflawnodd  yr  apostolion 
waith  eu  swydd  hwythau,  fel  nad  oes  Ile  iddi,  nac  angen  am 
dani  yn  yr  eglwys  byth  mwy. 

Bellach ;  deuwn  at  osodiadau  cyffredinol,  arosol,  a  phar- 
haol  yr  oruchwyliaeth  efengylaidd.  Gesyd  yr  apostol  yr  holl 
ordeiniadau  a'r  swyddau  cyffredinol  ac  anghyffredinol  hyny 
gyda'i  gilydd,  yn  y  bedwaredd  benod  o'r  epistol  at  yr  Ephes- 
iaid,  Ue  y  dy wed,  "  Eithr  i  bob  un  o  honon;  y  rhoed  gras  yn 


Gweinîdogaeth  Gair  Duw.  429 

ol  mesur  dawn  Crist  O  herwydd  paham,  y  raae  Efe  yn 
dywedyd,  Pan  ddyrchafodd  i'r  uchelder,  Efe  a  gaethiwodd 
gaethiwed,  ac  a  roddes  roddion  i  ddynion.  Eithr  Efe  a 
ddyrchafodd,  beth  yw,  ond  darfod  iddo  ddisgyn  yn  gyntaf  i 
barthau  isaf  y  ddaear.  Yr  hwn  a  ddisgynodd,  yw  yr  hwn 
hefyd  a  esgynodd  goruwch  yr  hoU  nefoedd,  fel  y  cyflawnai 
bob  peth.  Ac  Efe  a  roddes  rai  yn  apostolion,  a  rhai  yn 
broffẁydi,  a  rhai  yn  fugeiliaid  ac  yn  athrawon,  i  berífeithio 
y  saint  i  waith  y  weinidogaeth,  i  adeilad  corfî  Crist"  (adn. 
7-13).  Yn  y  ddeuddegfed  benod  o'i  epistol  cyntaf  at  y 
Corinthiaid,  ymdrinia  yn  fanylach  â'r  mater.  "A'r  rhai 
hyn  yn  wir  a  osododd  Duw  yn  yr  eglwys,"  medd  ef,  "  yn 
gyntaf  (yn  benaf )  apostohon ;  yn  ail,  proffwydi ;  yn  drydydd, 
athrawon ;  yna  gwyrthiau ;  wedi  hyny  doniau  i  iachau, 
cynorthwyau,  llywodraethau,  rhywiogaethau  tafodau"  (adn. 
28).  Dyna  oedd  ystâd  yr  eglwys  yn  nyddiau  yr  apostolion, 
yn  meddu  cyflawnder  ac  amrywiaeth  mawr  o'r  doniau 
anghyffredinol,  er  cydwasanaethu  achos  yr  efengyl  yn  sef- 
ydliad  cyntaf  ei  goruchwyliaeth  yn  y  byd,  oU  yn  cael  eu 
rhoddi  a'u  cyfranu  yn  anrhegion  i'w  eglwys  wedi  iddo  Ef, 
yr  Hwn  a  osodwyd  yn  "  Ben  uwchlaw  pob  peth "  iddi,  esgyn 
i'r  uchelder ;  oll  yn  cael  eu  gweinyddu  iddi,  a'u  gweithredu 
ynddi,  drwy  a  chan  '*  Yr  Yspryd  Glân,  yr  hwn  a  ddanfonwyd 
o'r  nef,"  i  fod  yn  Arglwydd  yr  oruchwyliaeth  o  hyny  allan ; 
o  herwydd  hyny,  gelwir  hi — "Gweinidogaeth  yr  Yspryd" 
(1  Cor.  iii.  8.) 

O'r  holl  ddoniau  a'r  swyddau  hyny,  dwy  yn  unig  oedd  i 
aros  a  pharhau  yn  yr  eglwys,  sef  gweinidogaeth  y  gair  yn 
y  pregethiad  o  hono,  a  gweinyddiad  yr  ordinhadau — Bed- 
ydd  a  Swper  yr  Arglwydd,  a'r  ddiaconiaeth.  Swydd  a 
darddodd  o  angenrheidrwydd  amgylchiadau  yr  eglwys  yn 
Jerusalem  pan  oedd  y  dysgyblion  yn  amlhau  (Act.  vi.  i), 
a  Uawer  o  weddwon  a  thlodíon  yn  eu  plith,  barnodd  yr 


430  Roheleth. 

apostolon,  dan  ddwyfol  gyfarwyddyd  yn  ddiau,  yn  ddoeth 
a  da  i  neillduo  nifer  o  wŷr  cymhwys,  "da  eu  gair,  yn 
llawn  o'r  Yspryd  Glân  a  doethineb,  i'w  gosod  ar  hyn 
o  orchwyl,"  sef  gofalu  am  achos  y  tlodion,  a  phethau 
tymhorol  yr  eglwys,  fel  y  gallent  hwy,  yr  apostolion,  "  bar- 
hau  mewn  gweddi  a  gweinidogaeth  y  gair;"  felly,  rhoddas- 
ant  ar  yr  eglwys  i  edrych  yn  eu  plith,  am  seithwyr  o'r 
cyfryw  ddynion,  yr  hyn  a  wnaethant,  a  gosodasant  hwynt 
ger  bron  yr  apostolion;  y  rhai,  "wedi  iddynt  weddîo,  a  osod- 
asant  eu  dv/ylaw  arnynt,"  ac  a'u  hordeiniasant  felly  i'r  swydd. 
Hwnw  oedd  y  tro  cyntaf  i'r  eglwys  gael  ei  galw  i  gymeryd 
rhan  yn  ngweinyddiad  llywodraeth  ei  hachosion.  Yn  ethol- 
iad  apostolion,  a'r  hoU  swyddau  perthynol  i'r  doniau  ang- 
hyfifredinol,  fel  y  crybwyllwyd  eisoes,  nid  oedd  ganddi,  na'r 
apostolion  chwaith,  na  llaw  na  llais  i  ddewis  personau  i'w 
gweinyddu :  y  Pen  Mawr  ei  Hun  yn  unig  oedd  yn  trefnu 
pob  peth  yn  hono,  gan  osod  yr  aelodau  hyny  "yn  y  corff 
fel  y  mynodd  Efe;"  gan  roddi  i  un  "ymadrodd  doethineb, 
ac  i  arall  ymadrodd  gwybodaeth,  trwy  yr  un  Yspryd ;  ac  i 
arall  ffydd ;  trwy  yr  un  Yspryd ;  ac  i  arall  wneuthur  gwyrth- 
iau,  ac  i  arall  broffwydoliaeth,  ac  i  arall  wahaniaeth  yspryd- 
oedd,  ac  i  arall  amryw  dafodau,  ac  i  arall  gyfieithiad  tafodau. 
A'r  hoU  bethau  hyn  y  mae  yr  un  a'r  unrhyw  Yspryd  yn  eu 
gwneuthur,  gan  ranu  i  bob  un  o'r  neilldu,  megis  y  mae  yn 
ewyllysio."     (i  Cor.  xvii.  8-11.) 

O  hyn  allan,  y  mae  swyddogaeth  yr  eglwys  yn  cael  ei 
thraddodi  i'w  Uaw  hi  ei  hun,  ond  yn  gyfrifol  yn  unig  i'w 
Phen,  ac  i'w  gweinyddu  ganddi  yn  ei  enw  Ef,  ac  yn  ol  cyfar- 
wyddiadau  ei  air  Ef.  Ni  roddodd  Efe  hawl  nac  awdurod 
iddi  i  ychwanegu  un  swydd  wrth  ei  hewyllus  ei  hun  at  y 
ddwy  swydd  a  osododd  Efe  ei  Hun  a'i  apostolion  ynddi ; 
beth  bynag  a  geir  dros  ben  hyny  ynddi,  "o'r  drwg  y  mae." 
Cyfyngir  y  gweddiU  o'r  traethodyn  hwn  at  Swydd  y  Weinid- 


Oiüeimdogcuth  Gaîr  Duw.  431 

_ 

ogaeth  yn  unig,  gyda  chrybwyll  fod  y  cyfarwyddiadau  a 
roddir  i'r  eglwys  yn  nghylch  dewisiad  personau  i'r  ddwy 
swydd,  y  weinidogaeth  a'r  ddiaconiaeth,  yn  y  Testament 
Newydd  yn  ddynodol  a  manwl  iawn ;  a'i  bod  o'r  pwys  mwyaf 
i'r  eglwys  fod  ar  ei  gwyliadwriaeth  fanylaf,  a  mwyaf  gonest 
a  chydwybodol,  yn  ei  chyflawniad  o'r  ddyledswydd  a'r  fraint 
a  ymddiriedwyd  iddi. 


SWYDD    Y    WEINIDOGAETH — 

Y  swydd  benaf,  bwysicaf  a  ymddiriedwyd  i  ddyn  ar  y 
ddaear,  "  Eithr  megis  y'n  cyfrifwyd  ni  gan  Dduw  yn  addas 
i  ymddiried  am  yr  efengyl,  felly  yr  ydym  yn  Uefaru,"  medd 
Paul  (i  Thes.  ii.  4) ;  a  thrachefn,  "  Yn  ol  efengyl  gogoniant 
y  bendigedig  Dduw,  am  yr  hon  yr  ymddiriedwyd  i  mi."  (i 
Tim.  i.  11).  Wrth  ymddiried  "efengyl  ei  ogoniant,"  ym- 
ddiriedodd  y  "bendigedig  Dduw"  y  peth  penaf  a  gwerth- 
fawrocaf  a  fedd  Efe  ei  hun  i  ofal  dyn.  "  Nid  i'r  angelion 
y  darostyngodd  Efe  y  byd  a  ddaw,"  ac  nid  i'w  angelion  yr 
ymddiriedodd  Efe  y  weinidogaeth  hon ;  eithr  Efe  a  roddes 
"  y  trysor  hwn  mewn  llestri  pridd,"  fel  y  byddai  godidowg- 
rwydd  y  gallu  0  hono  Ef,"  a  gogoniant  y  Uwyddiant  iddo  Ef 
yn  unig.  "Nid  yw  yr  hwn  sydd  yn  planu  ddim,  na'r  hwn 
sydd  yn  dyfrhau ;  ond  Duw,  yr  hwn  sydd  yn  rhoi  y  cynydd." 
(i  Cor.  iii.  7.) 

Cytuna  haneswyr  eglwysig,  bron  yn  unair,  na  chydna- 
byddid  ond  dwy  swydd,  y  Weinidogaeth  a'r  Ddiaconiaeth, 
yn  yr  eglwys  yn  y  ddwy  ganrif  gyntaf  o'r  oes  Gristionogol, 
ac  megis  ac  mai  yn  ac  i'r  eglwys  yr  oedd  y  swyddau  i  gael 
eu  gweinyddu,  mai  yr  eglwys  ei  hun  oedd  i  ddewis  y  per- 
sonau  a  osodid  yn  y  swyddau  hyny ;  a  bod  yr  enwau,  hen- 
uriad,  esgob,  a  bugail,  yn  sefyll  yn  gyfystyr  y  naill  â'r  llall 
yn  y  Testament  Newydd,  fel  y  defnyddid  un  neu  arall,  ar 


432  JCoheleth. 


• 


achlysuron,  i  ddynodi  y  rhai  a  weinyddent  yn  y  swydd ;  ac 
hefyd  nad  oedd  nac  uwch  nac  israddoliaeth  parch  nac  awd- 
urdod  yn  perthyn  i'r  swydd,  ond  oll  yn  gwbl  gydradd  y  naill 
â'r  llall,  yn  swyddol  felly ;  ond  yn  unig  y  rhagoriaeth  parch 
a  ddangosid  i  henafgwyr  yn  y  swydd,  ar  gyfrif  eu  hoedran 
a'u  profiad;  a'r  rhai  mwyaf  llafurus  ar  gyfrif  eu  llafur  a'u 
defnyddioldeb  helaethach,  yr  un  modd. 

Gyda  golwg  ar  "  godi  pregethwyr,"  fel  y  dy wedir — dewis 
a  galw  i  swydd  a  gwaith  y  weinidogaeth — y  mae  o'r  pwys 
mwyaf  i'r  eglwys  gofio  ac  ystyried  nad  oes  ganddi  hi  un 
awdurdod  wreiddiol  ynddi  ac  honi  ei  hun  i  wneyd  hyny,  bod 
yr  awdurdod  hono  yn  gwbl  yn  llaw  "  Yr  Hwn  a  osodwyd  yn 
Ben  uwchlaw  pob  peth "  iddi,  ac  iddi  hi  dderbyn  gofal  yr 
alwedigaeth  hon  fel  dyledswydd  a  rhagorfraint  i'w  gwein- 
yddu  yn  ei  enw  a'i  awdurdod  Ef,  yn  ol  cyfarwyddiadau  ei 
air,  ac  yn  gyfrifol  iddo.  Na,  ni  roddodd  Efe  y  fath  ofal 
pwysig — y  fath  ragorfraint  oruchel  a  hon,  o'i  law  ei  hun  yn 
Ilaw  yr  eglwys,  nac  yn  Ilaw  neb  arall,  na  brenin  na  senedd, 
nac  awdurdod  wladol  na  chyngor  eglwysig  o  un  math, 
iddynt  hwy  i'w  hymarfer  fel  y  gwelent  hwy  yn  dda ;  yn  wir, 
nid  oes  ganddynt  hwy,  penaduriaid  a  llywodraethwyr  gwlad- 
ol,  ddim  oll  a  wnelont  â'r  mater,  fel  y  cyfry w ;  ond  o  bydd 
brenin,  neu  benaeth,  neu  swyddog  gwladol,  yn  aelod  proff- 
esedig  o'r  eglwys,  y  mae  ganddo,  ar  y  cyfrif  hwnw,  hawl, 
fel  rhyw  aelod  arall  o  honi,  i  roddi  ei  farn  a'i  bleidlais  yn  yr 
achos.  "Nid  oes  gan  flaenoriaid  yr  eglwys,  na'r  eglwys  a'r 
blaenoriaid  yn  nghÿd,"  medd  Dr.  Owen,  "hawl  nac  awdur- 
dod  i  alw  neb  i  weinidogaeth  y  swydd  hon,  pregethu  y  gair, 
ond  y  personau  a  gynysgaeddodd  Efe,  pen  yr  eglwys,  a'r 
cymhwysderau  angenrheidiol  i  gyflawni  gwaith  a  dyled- 
swyddau  y  swydd."  "Ni  all  eglwys,"  medd  efe,  "sarhau  ac 
anfoddloni  ei  Phen  mawr  yn  fwy  na  thrwy  alw  a  chymhell 
personau  amddifaid  o'r  cymhwysderau  angenrheidiol  hyny 


Gweinidogaeth  Gair  Dutv.  433 

i  waith  gweinidogaeth  ei  air  Ef,  dan  ddylanwad  mympwy, 
neu  bartîaeth,  ac  nid  oes  ond  aflwydd,  gofid,  a  gwarth  i'w 
ddisgwyl  oddiwrth  hyny." 

Y  mae  y  cymhwysderau  angenrheidiol  i  weinidogaeth  y 
swydd  hon  sydd  yn  awr  dan  ein  sylw  wedi  eu  nodi  yn 
Uyfr  cyfraith  yr  eglwys,  ac  "  Un  gosodwr  cyfraith  y  sydd." 

Y  mae  duwioldeb  personol,  o  angenrheidr^^^dd,  y  gyntaf 
a'r  benaf  un  o'r  cymhwysderau  hyny,  ond  nid  yr  unig  un. 

Y  mae  Uawer  i'w  cael  301  yr  eglwys,  bob  amser,  y  bydd  eu 
duwioldeb  personol  uwchlaw  amheuaeth,  y  byddai  yn  gam, 
ac  angharedigrwydd  â  hwy  eu  cymhell  at  waith  y  weinidog- 
aeth,  am  na  dderbyniasent  hwy  y  cymhwysderau  angen- 
rheidiol  ereill.  Yr  oedd  llawer  o'r  rhai  a  anercha  Paul  wrth 
eu  henwau,  yn  niwedd  yr  epistol  at  y  Rhufeiniaid,  yn  enwog 
am  eu  duwioldeb  a'u  defnyddioldeb,  fel  yr  oedd  eu  clod  yn 
yr  holl  eglwysi,  pell  ac  agos;  eto,  heb  eu  galw  gan  yr 
eglwys  hono,  nac  un  eglwys  arall,  i'r  weinidogaeth.  Rhodd- 
asid  i  bob  un  o  honynt  '■^dalent  o  ras,"  "yn  ol  mesur  dawn 
Crist,"  i'w  cymhwyso  bob  un  i'r  cylch  hwnw  o  wasanaeth  yn 
ei  dŷ  yr  oedd  Efe  wedi  ei  fwriadu  iddo;  ac  yn  y  cylch 
hwnw  y  cymhwysid  ef  iddo  y  gall  un  fod  yn  gysurus  iddo 
ei  hun,  ac  yn  ddefnyddiol  i'r  eglwys. 

Ond,  "  Pa  beth  a  ddywed  yr  ysgrythyr?"  Pa  beth  a 
ddywed  Efe  ei  Hun,  sylfaenydd  y  deyrnas,  am  y  cymhwys- 
derau  gofynol  i  weinidogaeth  ei  deymas,  fel  y  gall  yr 
eglwys  adnadod  y  cyfryw,  a'u  galw  at  waith  y  weinidog- 
aeth  hono?  Efe  a  ddywed  fel  hyn,  "Pwy  yw  y  goruchwyl- 
iwr  ffyddlawn,  a  phwyllog,  yr  hwn  a  esyd  ei  arglwydd  ar  el 
ileulu,  i  roddi  cyfluniaeth  iddynt  mewn  pryd."  (Luc  xii.  42.) 
D)'na  ddwy  elfen  angenrheidiol  i  waith  gweinidogaeth  gy- 
hoeddus  ei  deymas  Ef,  yn  ol  ei  feddwl  a'i  dystiolaeth  yn  y 
gair  a  lefarodd  Efe  ei  hun  wrth  y  rhai  a  ddcwisasai  ac  a 
osodasai  Efe  yn  ngweinidogaeth  y  swydd  hon—ffyddlôndeò 

28 


434  Roheleth. 

a  phtiiyll.  Ffyddlondeb— cywirdeb  calon  mewn  egwyddor 
ac  amcan;  ymroddiad,  gofal,  dyhewyd,  a  diwydrwydd  yn  y 
cyflawniad  o  waith  a  dyledswyddau  ei  swydd,  yn  ol  ewyllys 
a  chyfarwyddiadau  ei  Arglwydd,  "Yr  ydys  yn  disgwyl 
mewn  goruchwyliwr  gael  un  yn  ffyddlawn."  (i  Cor.  iv.  2.) 
Yr  ydys  yn  edrych  ac  yn  disgwyl  am  hyn  yn  arbenig 
ynddo. 

Cymhwysder  dymunol  arall  i'r  swydd  ydyw  y  ddawn  i 
osod  ei  feddwl  allan  yn  syml,  eglur,  a  dealladwy ;  "  Yn 
athrawaidd,"  fel  y  dywed  yr  apostol,  ac  megis  y  dywedir  am 
Apolos,  ei  fod  yn  ŵr  **  ymadroddus,  cadarn  yn  yr  ysgryth- 
yrau."     (Act.  xviii.  24.) 

Yn  yr  Athraw  mawr  ei  Hun  yn  unig  yr  oedd  yr  hoU 
gymhwysderau  hyn  yn  cydgyfarfod  mewn  cyflawn  berffeith- 
rwydd  cydgyfartal — "Y  Tyst  ffyddlawn  a  chywir;"  "Yr 
addfwyn  a  gostyngedig  o  galon."  Yr  Hwn  oedd  yn  llefaru 
"na  lefarodd  dyn  erioed  fel  Efej"  yn  Uefaru  ac  yn  "dysgu 
gydag  awdurdod,"  "Canys  ynddo  Ef  y  mae  hoU  drysorau 
gwybodaeth  a  doethineb  yn  guddiedig."  Y  mae  rhyw 
fesur  o'r  cymhwysderau  a'r  doniau  hyn  oeddynt  yn  bob  cyf- 
lawnder  ynddo  Ef  yn  angenrheidiol  i  fod  yn  meddiant  pob 
un  a  fyno  ymaflyd  yn  swydd  athraw  a  dysgawdwr  cyhoeddus 
yn  ei  deyrnas  Ef :  ac  Efe  sydd  yn  eu  cyfranu  i'r  neb  y  gwelo 
yn  dda,  ac  i  bob  un  i'r  graddau  y  gwelo  yn  dda.  Y  mae  y 
cymhwysderau  a'r  doniau  hyn  yn  sicr  o  weithio  eu  hunain 
i'r  golwg  yn  mhob  un  a  gynysgaethwyd  â  hwynt  gan  Ben  yr 
eglwys,  fel  y  gallo  hi  eu  gweled  a'u  hadnabod;  ac  y  maent 
i'w  cymeryd  ganddi  fel  awgrymiadau  iddi  o'i  ewyllys  Ef  yn 
mherthynas  i'r  cyfryw  bersonau,  fod  iddi,  wedi  y  caffo  brawf 
digonol  o  honynt,  eu  hanog  i  ymaflyd  yn  ngwaith  gwein- 
idogaeth  y  gair. 

.  Felly,  gan  hyny,  ni  fedd  yr  eglwys  un  hawl  i  alw  neb  un 
i  bregtthu,  neu  i  weinyddu  swydd  a  gwaith  y  weinidogaeth, 


&iL>einidûg(uth  Gair  Duw.  435 

ond  y  rhai  y  gwelo  hi  eu  bod  yn  meddu  ar  y  cymhwysderau 
angenrheidiol  i'r  swydd,  fel  y  dysgir  iddi  yn  ngair  Cristj  ac 
yn  sicr  hefyd,  nid  oes  gan  yr  un  o  aelodau  yr  eglwys  rithyn 
o  hawl  i  ymwthio  i'r  swydd,  heb  ei  alw  gan  yr  eglwys. 
Pan  y  mae  eglwys  yn  anog  ac  yn  codi  un  anghymhwys — 
un  amddifad  o'r  cymhwysderau  y  soniwyd  am  danynt — i'r 
weinidogaeth,  y  mae  hi  yn  pechu  yn  erbyn  Crist;  a  phan 
yr  ymwthia  un  at  y  gwaith  megis  ar  draws  teimladau  a 
barn  yr  eglwys,  y  mae  yntau  yn  pechu  yn  erbyn  yr 
eglwys,  ac  yn  erbyn  trefh  a  gweddeidd-dra;  ac  nid  oes 
o  hyny  ond  chwerwder  ac  aflwydd.  Nid  yw  yr  eglwys  i 
ddisgwyl  cael  yr  holl  amrywiol  gymhwysderau  yn  gydgyfar- 
tal  yn  mhob  un  o'i  gweinidogion ;  ni  chafodd  yr  eglwysi 
apostolaidd  hwynt  felly.  Yr  oedd  amrywiaeth  ac  anghyfar- 
taledd  yn  noniau  a  chymhwysderau  yr  apostolion  eu  hun- 
ain,  megis  y  cyfranasai  eu  Harglwydd  ei  fesur  neillduol  o 
ddawn  yn  ol  ei  ewyllys  Ef  ei  Hun  i  bob  un  o  honynt.  Yr 
oeddynt  oll  yn  oruchwylwyr  ffyddlawn  a  chywir,  wedi  i'r 
bradwr  fyned  oddiwrthynt,  "  i'w  le  ei  hun."  Yr  oeddynt  oU 
"  wedi  eu  dysgu  i  deyrnas  nefoedd,"  ond  yr  oedd  rhai  ar  y 
blaen  i'r  UeiU.  Yr  oeddynt  oll  yn  ddynion  synwyrol,  call, 
a  gofalus;  ond  nid  i'r  un  graddau.  Meddai  pob  un  ar 
gymhwysder  i  ddysgu  a  phregethu;  ond  rhagorai  y  naiU  ar 
y  Uall  yn  fawr.  Ymddengys  nad  oeddynt  oll  yn  "wŷr 
ymadroddus  iawn;"  ac  yn  wir,  fe  ymddengys  nad  oedd  ond 
un  pregethwr  mawr  iawn  o  honynt  oll,  a  hwnw  oedd  Simon 
Petr;  efe  oedd  y  pregethwr  cymanfa — Cymanfa  Dydd  y 
Pentecost,  a'r  pregethwr  a  anfonwyd  i  agor  drws  y  ffydd 
i'r  Cenhedloedd  hefyd  yn  nhŷ  CorneHus  y  Canwriad  yn 
Cesarea.  Yr  oedd  ereill  o'r  apostolion,  loan  ac  lago  yn 
neillduol,  y  rhai,  yn  gystal  âg  yntau,  "a  ystyrid  yn  golofnau," 
fel  y  dywed  Paul  am  danynt,  fel  rhai  oedd  o'i  flaen  ef  yn 
apostolion ;  ac  y  mae  rhagoriaethau  arbenig  loan  ac  lago 


430  Koheleth. 

yn  adnabyddus  yn  yr  eglwys  byth ;  ond  ni  ddywed  yr  hanes 
a  gawn  am  danynt  yn  y  Testament  Newydd,  nemawr  i 
ddim  am  danynt  hwy  fel  pregethwyr;  Petr,  fel  y  sylwyd, 
oedd  y  pregethwr  hyd  oni  alwyd  Paul  i'r  apostohaeth.  Yr 
oedd  rhai,  a'r  rhan  fwyaf  o'r  apostolion,  fe  ymddengys,  yn 
rhagori  ar  Petr  mewn  arafwch  a  phwyll.  Gallesid  dweyd 
am  dano  ef,  yn  gystal  ag  unrhyw  un  arail  o  honynt,  "Gor- 
vic\\\]y\\yir  ffyddlawn ;"  ond  yn  brin  y  gallesid  ychwanegu, 
^'a.  puyllog"  Gallem  dybied  mai  efe  oedd  y  mwyaf  diffyg- 
iol  mewn  pwyll  (cyn  dydd  y  Pentecost,  beth  bynag)  o'r  un 
o  honynt;  ond  fel  pregethwr,  teflid  hwynt  oll  i'r  cysgod 
ganddo. 

Yn  gyffelyb  fel  yr  oedd  hi  y  pryd  hwnw  y  mae  hi  wedi 
bod  o'r  pryd  hwnw  hyd  y  pryd  hwn ;  amrywiaeth  mawr  yn 
nhalentau  a  doniau  gweinidogion  yr  eglwys,  un  yn  rhagori 
mewn  un  ddawn,  ac  arall  mewn  dawn  arall.  Nid  llawer,  a 
chymeryd  golwg  ar  hoU  hanes  yr  eglwys,  o  ddyddiau  yr 
apostolion  hyd  yma,  nid  llawer  o  bregethwyr  mawr  iawn, 
mewn  cymhariaeth  â'r  nifer,  a  gyfodwyd  mewn  un  oes.  Y 
mae  pregethwyr  mawr  yn  yr  eglwys,  yn  wŷr  o  ychydig  nifer 
bob  amser,  ac  felly  yn  ddynion  anghyffredin  ynddi:  ond 
cafodd  gynifer  o  honynt  yn  wastad  ag  oedd  doethineb  ddi- 
gyfeiliorn  ei  Phen  yn  weled  fod  yn  angenrheidiol  iddi,  ac  y 
maent  yn  angenrheidiol  eu  bod,  ryw  nifer  bob  amser,  a 
cholled  annhraethadwy  fyddai  bod  hebddynt.  Nid  ydynt 
hwy,  ar  gyfrif  eu  talentau  fel  pregethwyr,  yn  ddim  anrhyd- 
eddusach  na'u  brodyr  llai  eu  talentau  yn  yr  ystyr  hono,  y 
rhai  a  ddichon  fod  yn  rhagori  arnynt  hwythau  mewn  cy- 
mwysderau  ereill,  ac  yn  Uawn  mor  ddefnyddiol  hefyd  yn  eu 
cylchoedd  priodol.  "Eglurhad  yr  Yspryd  a  roddir  i  bob  un 
er  llesâd" — er  adeiladaeth  "yr  eglwys  a  gogoniant  ei  Phen," 
ac  nid  er  enw,  elw,  neu  anrhydedd  yr  hwn  a  dderbyniodd  y 
doniau. 


Gwetnidogaeth  Gaìr  Duw.  437 

Y  mae  o  bwys  i  bob  un,  pob  un  a  ymgymero  â  gwaith  y 
weinidogaeth  yn  neillduol  felly,  ei  fod  yn  ei  adnabod  ei  hun, 
pa  gymwysder,  neu  gymwjj^derau,  neillduol  sydd  ganddo. 
"Nac  esgeulusa  y  ddawn  sydd  ynot,"  medd  "Paul  yr  henaf- 
gwr"  wrth  Timotheus  yr  efengylwr  ieuanc.     Mynai  Paul  i 
Timotheus  ofalu  yn  benaf  am  faethu,  ymarfer,  a  defnyddio 
y  ddawn  arbenig  a  dderbyniasai ;   ac  ymddengys  mai  y 
ddawn  i  bregethu  oedd  hono,  oddiwrth  rai  ymadroddion 
ereiU  a  ddywed  yr  apostol  wrtho,  megis:  "Hyd  oni  ddehvyf, 
glŷn  wrth  ddarllen,  wrth  gynghori,  wrth  athrawiaethu.    Nac 
esgeulusa  y  ddawn  sydd  ynot.     .     .      Myfyria  yn  y  pethau 
hyn,  ac  yn  y  pethau  hyn  aros,  fel  y  byddo  dy  gynydd  yn 
eglnr  i  bawb.     Gwylia  arnat  dy  hun,  ac  ar  yr  athrawiaeth; 
aros  ynddynt,  canys  os  gwnai  hyn  ti  a'th  gedwi  dy  hun,  a'r 
rhai  a  wrandawant  arnat."    (i  Tim.  iv.  13-16.)    A  thrachefn, 
"  Yr  ydwyf  fi,  gan  hyny,  yn  gorchymyn  ger  bron  Duw,  a'r 
Arglwydd  lesu  Grist,  yr  Hwn  a  farna  y  byw  a'r  meirw  yn 
ei  ymddangosiad  â'i  deyrnas;  pregetha  y  gair;  bydd  daer 
mewn   amser   allan   o   amser,   cerydda,  anog,"  &c.     Eto, 
"  Gwna  waith  efengylwr,  cyflawna  dy  weinidogaeth."  (2  Tim. 
iv.  I,  2,  a  5.)      I  wneyd  y  goreu  o'r  ddawn  oedd  ynddò, 
dangosai  yr  apostol  i  Timotheus  fod  yn  rhaid  iddo  fod  yn 
ddarllenwr  mawr,  yn  fyfyriwr  mawr,  a  glynu,  ac  aros,  a 
pharhau  yn  yr  ymarferion  hyny,  a  dwyn  allan  yr  hyn  a 
gasglai   drwy  ddarllen    a   myfyrio  fcliy   i'r  cyhoedd   drwy 
athrawiaethu  neu  bregethu  i'r  bobl.     Yr  oedd  Paul,  ni  a 
welwn,   am   i   Timotheus  icuanc,  ei  "  Fab  naturiol   yn   y 
íFydd,"  fod   yn  berffaith   a  chyfan,  heb  fod   yn  ddilTygiol 
mewn  dim  a  berthynai  i  waith  y  weinidogaeth ;  yn  benaf 
oll,  ei  fod  yn  bregethwr  cyflawn,  fel  gan  mai  pregethu  yw  y 
gangen  benaf  a  phwysicaf  o'r  gwaith,  ac  o  herwydd  mai  y 
ddawn  pregethu  ydoedd  y  ddawn  arbenig  a  dderbyniasai 
Timotheus,  yr  oedd  am  iddo  feithrin  y  ddawn  hono  yn  benaf ; 


438  Koheleth, 

a  dengys  iddo,  er  dyfod  yn  bregethwr  mawr,  y  buasai  raid  iddo 
ddarllen  llawer,  myfyrio  llawer,  a  phregethu  llawer,  a  glynu 
wrth,  ac  aros  a  pharhau  yn  y,  cyflawniadau  hyn,  "  Fel  y 
byddo  dy  gynydd  yn  eglur  i  bawb."  Gwyddai  yr  apostol,  a 
dywed  hyny  wrtho,  fod  Timotheus,  "er  yn  fachgen,  yn 
gwybod  yr  ysgrythyr  lân,"  ei  fod  wedi  darllen  Uawer  arni 
pan  oedd  yn  blentyn,  er  hyny  gwelai  yn  briodol  ei  anog  i 
lynu  wrth  ddarllen  yn  barhaus.  Y  mae  yr  apostol  yn  dy- 
wedyd  yr  un  peth  wrth  bob  pregethwr  a  gweinidog  ieuanc 
eto.  Nid  oedd  nemawr  o  lyfrau,  ond  "yr  ysgrythyr  lân," 
i'w  cael  y  pryd  hwnw,  a  dyna  lyfr  mawr  y  pregethwr  a'r 
gweinidog  eto;  ac  ni  bydd  Uawer  o  lewyrch  ar,  nac  o  nerth 
yn,  mhregethu  a  phregethau  y  pregethwr  a  esgeuluso  ddar- 
llen  yr  *'  ysgrythyr  lân,"  er  darllen  o  hono  bob  llyfrau  ereill. 

"Am  ben  hyn  oll,  gwisgwch  gariad."  Cariad— cariad  at 
y  Meistr,  at  y  gwaith,  at  braidd  Duw — at  eneidiau  dynion, 
ydyw  yr  elfen  fawr  sydd  yn  rhoddi  bywyd  a  gwres,  nerth  a 
gwerth  yn  yr  hoU  wasanaeth.  "Pe  llefarwn  â  thafodau 
dynion  ac  angelion,  ac  heb  fod  genyf  gariad,  yr  wyf  fel 
efydd  yn  seinio,  neu  symbal  yn  tincian,"  medd  yr  apostol. 
(i  Cor.  xiii.  I.)  Un  cwestiwn  a  ofynodd  y  Gwaredwr  i 
Simon  Petr,  wrth  ei  adferu  i'w  swydd,  ar  ol  ei  gwymp,  ond 
Efe  a  ofynodd  y  cwestiwn  hwnw  dair  gwaith  yn  olynol — 
"Simon,  mab  Jona,  a  wyt  ti  yn  fy  ngaru  I?"  Ac  wedi  i 
Simon  ateb  y  cwestiwn  yn  gadarnhaol  dair  gwaith,  cadam- 
hawyd  ei  adferiad  i'w  swydd  dair  gwaith  hefyd,  "  Portha  fy 
ẃyn,"  "Bugeilia  fy  nefaid,"  a  "Portha  fy  nefaid."  (loan 
xxi.  15-17.) 

Eto,  fel  y  mae  o  bwys  i'r  eglwys  ddeall  ac  adnabod  y 
cymhwysderau  gofynol,  yn  ol  gair  Crist,  sydd  i  fod  yn  y 
rhai  y  mae  hi  i'w  galw  i  waith  y  weinidogaeth,  ac  i  bob  un 
a  elwir  felly  ganddi,  fod  yn  adnabod  ei  htni,  a'i  gymhwys- 
derau;  y  mae  o  bwys  hefyd  fod  pob  eglwys  yn  adnabod  ei 


Gweinidogaeth  Gair  Duw.  439 

hunan,  ei  sefyllfa  a'i  hamgylchiadau,  fel,  pan  fyddo  yn 
dewis  un  i  fod  yn  weinidog  ami,  ond  iddi  ddeall  hyny  yn 
dda,  bydd  yn  gallu  bamu  yn  o  gywir  pwy,  pa  fath  un,  o  ran 
ei  gymhwysderau,  fyddai  ddoethaf  iddi  hi  edrych  am  dano 
i  fod  yn  fugail  iddi.  Clywsom  swyddog  mewn  eglwys  oedd 
heb  weinidog  ar  y  pryd,  eglwys  mewn  tref  bur  adnabyddus, 
yn  dywedyd,  "  Pregethwr  sydd  amom  ni  eisieu  yma — preg- 
ethwr  poblogaidd ;  nid  ydym  yn  edrych  gymaint  am  iddo 
fod  yn  ymwelwr  o  dŷ  i  dŷ,  ond  fel  y  byddo  achosion  neiU- 
duol  yn  galw  am  hyny;  un  yn  llonaid  pwlpud  o  bregethwr 
a  ddymunem  gael."  "O'r  goreu,"  meddem,  "edrychwch 
•  am  dano,  a  phan  gaffoch  ef,  gofalwch  na  ormesoch  ar 
ei  amser;  na  flinwch  ef  ond  cyn  lleied  fyth  ag  y  byddo  yn 
bosibl  â  chwynion  ddichon  gyfodi  yn  eich  mysg.  Edrych- 
wch  ar  ei  fod  yn  ddiofn  yn  eich  plith."  Torwyd  gewynau 
pregeth  dda  yn  vestry  y  capel  cyn  yr  oedfa  lawer  tro,  drwy 
i'r  diaconiaid  adrodd  i'r  gweinidog  am  ryw  dramgwyddiadau, 
a  phethau  annymunol  oedd  wedi  digwydd  i  beri  blinder  yn 
yr  eglwys,  yr  hyn  a  barai  i  waed  teimladau  y  pregethwr 
ddyferu  ar  hyd  risiau  yr  areithfa  wrth  iddo  eu  dringo  y  waith 
hono;  a  dyna'r  bregeth  y  disgwyliai  gryn  lawer  wrthi  wedi 
ei  llosgi  yn  boethrwm,  cyn  ei  thraddodi,  yn  y  tân  dieithr  y 
tynasid  hi  trwyddo  yn  y  restry,  fel  nad  oedd  dim  ond  ei 
lludw  i'w  gynyg  i'r  gynulleidfa  o'r  pwlpud,  ac  yntau  (y 
pregethwr)  yn  troi  adref  y  nos  Sabboth  hwnw,  a'i  ochen- 
eidiau  yn  drymion,  a'i  galon  yn  ofidus. 

Wrth  swyddogion  ac  eglwysi  dywedwn,  meddjliwch  am 
y  pethau  hyn ;  ac  os  ydych  yn  awyddus  am  bwlpud  Ilawn, 
pregethau  goludog  o  feddyliau  ac  o  efengyl,  cedwch  bob 
peth  annymunol  o'r  fath  y  cyfeiriwyd  atynt  oddiwrth  y 
gweinidog  hyd  y  byddo  yn  bosibl,  a  gofalwch  na  feichier  ef 
â  galwadau  lawer — i  beidio  ei  wneyd  fel  Martlia,  yn  "ofalus 
a  thrafferthus  yn  nghylch  Uawer  0  wasanacth,"  fel  y  caffo 


440  Roheleth. 

hamdden,  fel  Timotheus,  i  ddarllen  a  myfyrio,  ac  ymroddi  i 
weinidogaeth  y  gair  yn  y  pregethiad  o  hono  j  ac  os  byddwch 
ofahis  yn  y  pethau  hyn,  ac  mewn  gweddíau  drosto,  bydd  yn 
gyfreithlawn  ac  yn  rhesymol  i  chwi  ddisgwyl  y  bydd  iddo 
ddwyn  "allan  o'i  drysor  bethau  newydd  a  hên"  bob  tro  yr 
esgyno  i'r  pwlpud,  ac  os  na  wna,  arno  ef  y  bydd  y  bai. 

Rai  blynyddau  yn  ol,  clywais  un  o'r  pregethwyr  penaf  a 
gododd  yn  Nghymru  y  ganrif  hon,  yr  hwn  sydd  wedi  huno 
yn  yr  angeu  er's  tro  bellach,  yn  cŵynfan  fel  hyn,  megis  y 
dywed  y  profîwyd  am  Ephraim  gynt:  "Nid  oes  dim  rheswm 
yn  ein  duU  ni  o  gario  pethau  yn  mlaen,"  meddai,  "y  mae 
genym  ormod  o  gyfarfodydd  o'r  haner ;  rhy w  gyfarfod  bob 
nos  drwy  yr  wythnos,  a'r  un  personau  fydd  yn  bresenol  yn 
y  rhan  fwyaf,  fel  nad  yw  y  rhai  hyny  byth  yn  cael  nemawr 
i  ddim  hamdden  gyda'u  teuluoedd  gartref;  a  rhaid  i'r  preg- 
ethwr  ofalu,  beth  bynag,  ar  fod  yn  bresenol  yn  mhob  cyfar. 
fod ;  ac  mewn  lle  fel  hyn,  y  mae  Uawer  o  alwadau  arno  bob 
dydd,  fel  y  mae  ei  amser  i  ddarllen  a  myfyrio  yn  cael  ei 
fwyta  gan  estroniaid,  ac  wrth  hyny  y  maent  yn  bwyta  cryf- 
der  ei  bregethau.  Disgwylir  iddo  ymweled  llawer  hefyd  o 
dŷ  i  dŷ,  ac  oni  wna,  achwynir  yn  dost  arno;  ac  wedi'r  cwbl, 
disgwylir  iddo  bregethu  bob  tro  fel  pe  buasai  yn  cael  ei  holl 
amser  iddo  ei  hun.  Yr  wyf  fi,  beth  bynag,  wedi  llwyr  flino 
ar  y  duU  yma  o  fyw,  ac  yn  benderfynol  i  ymofyn  am  ryw 
gongl  yn  y  wlad  i  lechu  am  y  gweddill  byr  o'm  hoes,  Ue  y 
caf  ryw  gymaint  o  seibiant  i  feddwl  a  myfyrio,  a  chasglu^ 
dethol,  a  threfnu  rhyw  bcthau  y  dymunwn  eu  gadael  ar  fy 
ol  yn  nwylaw  y  rhai  a  ewyllysient  eu  cael."  Trefnu  nifer 
o'i  bregethau  i'r  Wasg,  a  olygai.  Yr  oedd  efe,  y  pregethwr 
hwnw,  wedi  penodi  ar  y  "gongl"  hono,  ac  ar  symud  i  fyned 
i  lechu  ynddi,  pan  ddaeth  angeu  i  alw  am  dano  i'w  gongl 
dawel  ef,  i  orphwys  o  hyn  allan.  Nid  yw  gweinidogion  yn 
y  wlad  yn  cael  eu  gorlethu  gan  amledd  cyfarfodydd  wyth- 


Gweinidogaeth  Gair  Duw.  441 

nosol  yn  gymaint  a'u  brodyr  yn  y  treíydd,  hwyrach ;  ond 
clywir  yr  achwyniad  yn  fynych  yn  erbyn  un  ac  arall,  nad 
ydynt  yn  ymweled  o  dŷ  i  dŷ  â'r  aelodau,  fel  y  dylent  Y 
mae  rhywbeth  yn  afiachus  yn  y  dôn  gŵynfanus  hon. 
Dadleuir  fod  yr  apostolion,  ac  athrawon  ereill,  yn  "arfer 
dysgu  o  dŷ  i  dŷ;"  felly  yr  oeddynt,  ond  cofier,  yn 

1.  Mai  dychweledigion  oddiwrth  baganiaeth  oedd  yr 
aelodau  eglwysig  o'r  cenhedloedd  yn  eu  hamser  hwy ;  rhai 
newydd  eu  symud  **  o'r  ty wyllwch  i'r  goleuni,"  fel  y  dy wed 
Paul,  fel  yr  oedd  yn  angenrheidiol  eu  dysgu  yn  ngwersi  cyn- 
taf  Cristionogaeth ;  eu  maethu  fel  mamaeth  yn  porthi 
baban,  "Mi  a  roddais  i  chwi  laeth  i'w  yfed,  ac  nid  bwyd; 
canys  hyd  yn  hyn  nis  gallech,  ac  nis  gellwch  chwaith  eto  yr 
awr  hon  ei  dderbyn,"  medd  Paul  wrth  y  Corinthiaid. 
(i  Cor.  iii.  2.) 

2.  Nid  oedd  Ysgrythyrau  yr  Hên  Destament  yn  meddiant 
y  dychweledigion  cyntaf  hyny  o'r  Cenhedloedd,  canys  nid 
oedd  ond  copiau  ysgrifenedig  o  honynt  i'w  cael  yn  y  byd  y 
pryd  hwnw,  a'r  rhai  hyny  yn  anaml  iawn  i'w  cael,  o  angen- 
rheidrwydd.  Yr  oedd  yn  wahanol  yn  hyn  gyda'r  dychwel. 
edigion  luddewig;  yr  oeddynt  hwy  wedi  eu  dysgu  yn  y 
Gyfraith,  i  ryw  fesur,  o'u  babandod,  canys  darllenid  cyfran 
o  Moses  a'r  profifwydi  yn  y  Synagog  bob  Sabboth;  ac  am  y 
Testament  Newydd,  nid  oedd  ef  wedi  ei  ysgrifenu  eto;  yr 
oedd  yn  brydnawnddydd  oes  yr  apostolion  pan  ysgrifenwyd 
y  rhanau  cyntaf  o  hono;  felly,  ymweliadau  teuluaidd  yr 
apostolion,  efeiigylwyr,  ac  athrawon,  oedd  Testament  New- 
ydd  yr  eglwys  y  dyddiau  hyny.  Eglurent  i'r  dysgyblion  yn 
eu  hymweliadau  teuluaidd  yr  hyn  a  bregethent  yn  y  cyhoedd, 
megis  y  gwnai  yr  Athraw  mawr  ei  hun  :  **  Ac  o'r  neilldu,  i'w 
ddysgyblion,  efe  a  eglurodd  bob  peth."  (Marc  iv.  34.)  Ond 
y  mae  yr  achos  yn  wahanol  iawn  yn  awr  gyda  ni,  sydd  âg 
ysgrythyrau  yr  Hên  Destament  a'r  Newydd  yn  ein  dwylaw, 


442  Roheleth. 

ac  yn  agored  o'n  blaen,  ac  wrth  law  yn  mhob  teulu  i  ym- 
gynghori  â  hwy,  fel  y  mae  angen  am  ymweliadau  teuluaidd 
yn  awr,  ond  ar  achlysuron  neillduol,  yn  llawer  iawn  llai  nag 
ydoedd  yn  amser  boreuol  yr  eglwys,  yn  enwedig  felly  gyda 
ni,  yn  Nghymru,  sydd  genym  ein  cyfeiUachau  crefyddol  un 
waith,  o  leiaf,  dwywaith  yn  fynych,  bob  wythnos,  lle  yr  ym- 
gyferfydd  aelodau  yr  eglwys  fel  teulu  ar  ei  haelwyd  ei  hun, 
i  ymgynghori,  a  dysgu,  ac  adeiladu  y  naiU  y  llall.  Y  mae 
yn  wahanol  gyda'n  cyfeillion  y  Saeson  yn  hyn,  y  rhai  nid 
ydynt  erioed,  oddigerth  y  brodyr  Wesleyaidd  yn  Lloegr, 
wedi  arfer  cynal  y  cyfarfodydd  eglwysig  hyny. 

3.  Nid  oes  genym  un  Ile  i  gasglu  y  byddai  yr  Athraw 
mawr  ei  hun  yn  arfer  myned  o  dŷ  i  dŷ,  i  ymweled  a  dysgu, 
nac  i  dŷ  neb,  ar  un  achlysur,  ond  pan  elwid  am  dano  at 
glâf,  neu  y  gwahoddid  ef  i  gymeryd  Iluniaeth.  Pregethu  ar 
y  maes,  ar  y  mynydd,  ar  y  traeth,  ar  y  ífordd,  yn  y  Deml, 
yn  y  Synagog,  yn  y  tŷ,  oedd  gwaith  mawr,  îe,  unig  waith  ei 
fywyd  cyhoeddus  ef;  peth  gyda  llaw  mewn  cysylltiad  â'r 
gwaith  hwnw,  ac  yn  wasanaethgar  iddo,  oedd  iachau  y 
cleifion  a'r  holl  wyrthiau  ereill  a  wnaeth  efe,  ac  i  gyflawni 
yr  un  gwaith  yr  anfonodd  Efe  y  deuddeg  allan. 

4.  Er  hyny,  ni  fynwn,  ar  un  cyfrif,  ddywedyd  dim  a  du- 
eddai  i  ddigaloni  neb  un  a  dderbyniodd  ddawn  a  chymwys- 
der  i  fod  yn  ddefnyddiol  yn  y  gwaith  o  ymweled  o  dŷ  i  dŷ ; 
bu,  ac  y  mae  un  felly,  wedi  ac  yn  wasanaethgar  iawn  i 
achos  yr  efengyl :  ac  mewn  trefydd  mawrion,  y n  neillduol, 
y  mae  yn  angenrheidiol  eu  bod,  i  ymweled  â  chyrau  eithaf 
a  dyfnaf  cymdeithas,  Ile  y  ceir  llaweroedd,  bob  amser,  na 
ddeuant  ac  na  ddeuent  byth  i  sẃn  moddion  gras.  Dwg  yr 
ymwelwyr  hyn  foddion  gras  atynt  hwy,  yn  y  man  lle  maent, 
ac  ymdrechant  eu  cael  dan  weinidogaeth  y  gair,  a  Ilwyddas- 
ant  i  ddwyn  llawer  o'r  "crwydriaid  i  dŷ."  Ond  am  ymwel- 
iadau  gweinidogion  âg  aelodau  eglwysig  yr  oeddym  yn  son. 


Gweinìdogaeth  Gair  Duw.  443 

Y  ddeddf  a  esyd  yr  apostol  lago  i  lawr  ydyw,  "  A  oes  neb 
yn  eich  plith  yn  glâf?  galwed  ato  henuriaid  yr  eglwys,  a 
gweddíant  hwy  drosto."  (lago  v.  14.)  Nid  gorchymyn  i 
henuriaid  yr  eghvys  fyned  o  amgylch  yr  aelodau,  gan  gy- 
meryd  eu  llyfr  gweddi  yn  eu  llogellau,  a  holi  yn  mhob  tŷ, 
•*A  oes  neb  yn  glâf  yma  heddyw?"  Cyfarwyddo  y  clâf  i 
anfon  rhywun  drosto  at  yr  henuriaid,  i  ofyn  iddynt  ddyfod  i 
ymweled  âg  ef,  a  wna  yr  apostol.  Adnabuom  rai  aelodau 
eglwysig  a  gymerent  amynt  fod  yn  glâf,  ac  a  ymgadwent 
o'r  capel  am  dymor,  dan  gysgod  yr  esgus  hwnw,  i  edrych  a 
ddeuai  gweinidog  yr  eglwys  i  ymweled  â  hwy;  ac  os  na 
ddeuai,  a  hyny  a  obeithient  hwy  hefyd,  caent  asgwrn  i'w 
gnoi,  drwy  redeg  arno  wrth  bawb,  fel  y  caent  gyfleusdra,  fel 
un  esgeulus  a  diofal  yn  nghyflawniad  dyledswyddau  ei 
swydd. 

Y  mae  gweinidog  ieuanc  wrth  ymweled  yn  fynych  o  dŷ  i 
dŷ  mewn  perygl  o  fyned,  o  radd  i  radd,  dan  ddylanwad  yr 
arferiad  hono,  nes  iddo  goUi  ei  awydd  at  ddarllen  a  myfyrio. 
Ni  all  efe  "lynu  wrth  ddarllen,"  myfyrio,  ac  "aros  yn  y 
pethau  hyn" — pethau  y  gair  a'r  athrawiaeth — tra  fyddo  yn 
crwydro  o'r  naill  dŷ  i'r  liall ;  ac  â  ei  bregethau,  o  angen- 
rheidrwydd,  cyn  hlr,  yn  debyg  yr  olwg  amynt  i  wartheg 
culion  breuddwyd  Pharao.  Frodyr  ieuainc  yn  y  weinidog- 
aeth,  deliwch  yn  eich  côf,  a  gosodwch  yn  eich  calon,  gyngor 
Paul  i  Timotheus,  am  y  "glynu,  y  myfytio,  a'r  aros  yn  y 
pethau  hyn"  yn  eich  llyfrgellau,  hyd  y  galloch,  fel  y  byddo 
eich  cynydd  yn  y  pwlpud  "  yn  eglur  i  bawb."  Os  esgeulus- 
wch  y  glynu,  y  myfyrio,  a'r  gweddîo  yn  y  dirgel,  rhywbeth 
arall,  nid  y  cynydd,  a  "fydd  yn  eglur  i  bawb"  yn  y  cyhoedd 
— yn  y  pwlpud.  Yno,  yn  y  pwlpud,  y  mae  gwaith  mawr 
eich  gweinidogaeth  i  gael  ei  gyflawni.  Pregethu,  fel  y  cxy- 
bwyllwyd  droion  o'r  blaen,  a  ordeiniodd  Efe,  Pen  yr  eglwys, 
yn  brif  ordinhad  yn  ngomchwyliaeth  ei  deyrnas ;  pregethu 


444  KoMeth. 

— pregethu  i  bwrpas — sydd  gan  hyny  i'w  osod  yn  nôd,  yn 
"gamp  uchel"  i  gyrchu  ato  gan  bob  un  a  ymaflo  yn  y 
swydd.  Fel  hyn  y  dywed  y  pregethwr  penaf  a  fu  yn  y  byd 
erioed,  ond  yr  Athraw  mawr  ei  Hun  :  "  Yr  hwn  yr  ydym  ni 
yn  ei  bregethu,  gan  rybuddio  pob  dyn,  a  dysgu  pob  dyn  yn 
mhob  doethineb ;  fel  y  cyflwynom  bob  dyn  yn  berffaith  yn 
Nghrist  lesu :  am  yr  hyn  hefyd  yr  ydwyf  yn  Uafurio,  gan 
ymdrechu  yn  ol  ei  weithrediad  Ef,  yr  hwn  sydd  yn  gweithio 
yn  nerthol."  (Col.  i,  28,  29.)  Dyna  i  chwi,  fy  mrodyr 
ieuainc,  tnodel  o  bregethwr — un  yn  taflu  ei  hunan  gorff'  ag 
enaid  i'r  gwaith;  un  nad  oedd  "yn  gwneuthur  cyfrif  o  ddim, 
ac  nad  oedd  gwerthfawr  ganddo  ei  einioes  ei  hun,"  chwaith, 
os  gallai  "orphen  ei  yrfa  trwy  lawenydd,  a'r  weinidogaeth  a 
dderbyniasai  gan  yr  Arglwydd  lesu,  i  dystiolaethu  efengyl 
gras  Duw."     (Act,  xx.  24.) 

Ymdrechwch  i  wneyd  y  pwlpud  yn  allu,  yn  allu  i  dynu 
ato  bawb  o  fewn  cyrhaedd  ei  ddylanwad,  ac  i  ddal  ei  afael 
ynddynt,  wedi  y  caffo  unwaith  afael  arnynt;  pregethwch 
nes  gwneyd  peth  na  ellais  i  fy  hun  mo'i  wneyd  erioed,  hyd 
y  gwn  i,  gwneyd  i'r  bobl  hiraethu  a  blysio  ar  ddyddiau  yr 
wythnos  am  ddyfodiad  y  dydd  Sabboth  canlynol.  Y  mae 
hyn  yn  beth  mawr,  ac  yn  gam  at  beth  mwy,  sef  eu  heniU  i 
gredu  ac  ufuddhau  i'r  efengyl :  "Felly  yr  ydym  yn  pregethu," 
medd  Paul,  "ac  felly  y  credasoch  chwithau."  (i  Cor.  xv. 
II.)  A  dyna  y  pregethu  a'r  gwrando  wedi  cyraedd  eu 
dyben  mawr.  Yr  oedd  yr  Athraw  mawr  ei  Hun  yn  preg- 
ethu  bob  amser,  nes  peri  i'r  bobl  naiU  ai  synu,  neu  gredu, 
neu  ddigio  wrtho  Ef  a'i  athrawiaeth.  Digiodd  yntau  un- 
waith  wrth  gynuUeidfa  o  wrandawyr  caled  a  diystyr,  *'Ac 
edrychodd  arnynt  o  amgylch  yn  ddigUawn,  gan  dristau  am 
galedrwydd  eu  calon  hwynt."  (Marc  iii.  5.)  Digiodd  tyrfa 
o  wrandawyr  wrtho  yntau  dro  araU,  "  Hwy  a  lanwyd  o  ddig- 
ofaint  tuag  ato."    (Luc  iv.  28.)     A  dro  arall,  "  Llawer  o'i 


Gweintdogaeth  Gaîr  Duw.  445 

ddysgyblion  Ef  a  aethant  yn  eu  hol,  ac  ni  rodiasant  mwy- 
ach  gyda'r  lesu."  (loan  vi.  66.)  Effeithiau  annymunol  a 
galarus  iawn,  yn  wir,  ar  y  pregethu  goreu  erioed.  Eto,  o'r 
ddau,  mwy  dewisol  ydyw  i'r  pregethwr  a'i  wrandawyr  ddigio 
tipyn  wrth  eu  gilydd  weithiau,  na'u  bod  yn  gallu  byw  a 
pharhau  yn  fath  o  gyfeiUion  diystyr  a  diofal  y  naill  am  y 
llall. 

Yn  ddiweddaf,  frodyr  a  chyfeillion,  y  mae  hyfder  fy  ym- 
adrodd  yn  fawr  wrthych,  fel  y  gwelwch,  a'm  hunig  esgusawd 
dros  yr  hyfdra  hwn  ydyw  hyn — "  Yr  ydwyf  yn  hên." 


TRAETHAWD     II. 


HAWLIAU  AC  AWDURDOD  Y  WEINIDOGAETH. 


Ymddangosodd  sylwedd  y  traethodyn  a  ganlyn  yn  y 
Dysgedydd  am  Tachwedd,  1853.  Ar  glawr  y  rhifyn  am 
Ragfyr,  yr  un  flwyddyn,  gwnaed  y  sylw  canlynol  arno : — 

Mr.   Dysgedydd, — Darllenais  ysgrif  (y  Parch.  ,  feddyliwyf) 

yn  nechreu  y  Dysgedydd  am  Tachwedd  diweddaf,  ar  AwDURDOD  Y 
Weinidogaeth,  gyda  hyfrydwch  mawr;  yr  oeddwn  yn  argyhoedd- 
edig,  er's  blynyddau,  o'r  dirfawr  angen  oedd  yn  bod  am  rywbeth 
cyflfelyb  iddi,  oblegid  barnwyf  nad  yw  y  gweinidogion  na'r  eglwysi  yn 
adnabod  cylch  eu  gweinidogaeth.  Yn  awr,  yr  wyf  yn  cynyg  fod  i 
filoedd  lawer  o'r  Traethawd  hwnw  gael  ei  argraflfu  ar  ei  ben  ei  hun, 
ac  enw  yr  awdwr  wrtho,  a'i  werthu  am  ddimai  yr  un,  fel  y  gall  ddyfod 
i  law  pob  aelod  eglwysig  trwy  Gymru.  Cymeraf  gant  o  honynt  i'w 
rhanu  i  aelodau  tlodion,  ac  ereill  sydd  yn  ddifeddwl  am  ddarllen  un- 
rhyw  draethodyn.  Pe  gwnai  pob  gweinidog  yn  nghylchrediad  y 
Dysgedydd  yn  gyflfelyb,  byddai  hyny  yn  sicr  o'ch  diogelu  rhag  coUed 
o'i  argraflfu, — Ydwyf, 

Llanfyllin.  D.    MORGAN. 

Y  mae  llawn  cymaint  o  angen  am  drafod  y  mater  hwn 
yn  yr  amser  presenol  ag  oedd  yn  yr  amser  hwnw;  gan 
hyny,  a  hefyd  bod  cangenau  ereiU  o'r  un  mater  wedi  bod 
dan  ymdriniaeth  yn  y  tudalenau  blaenorol,  ac  y  buasai  y 
pwnc  yn  cael  ei  adael  megis  ar  ei  ganol,  heb  i'r  gangen  hon  o 
hono  hefyd  gael  ei  Ue  dyledus,  cyfleir  sylwedd  y  traethodyn 


Awdurdod  y   Weînîdogaeth.  447 

hwnw  yn  awr  i  sylw  darllenwyr  y  Roheleth,  wedi  ei 
drwyddedu  â  chymeradwyaeth  yr  hên  Athraw  parchedig 
o  Llanfyllin  gynL 

AWDURDOD   Y   WEINIDOGAETH. 

Perthyna  i  bob  swydd  ei  hawdurdod  yn  gystal  a'i  dyled- 
swyddau,  Segur-swydd  yw  hono  na  byddo  iddi  ond  enw, 
heb  waith  i'w  gyflawni  ac  awdurod  i'w  gweinyddu.  Nid  oes 
un  segur-swydd  yn  nheymas  lesu  Grist — ^yr  un  swydd  o 
urddas  ac  elw  yn  ddyben  iddi ;  ond  pob  un  i  wasanaeth  a 
defnyddioldeb. 

Ceisiwn  grynhoi  ein  sylwadau  ar  y  mater  mewn  ffordd  o 
atebion  i'r  ddau  ofyniad  hyn  : — A  oes  rhywfath  0  awdurdod 
yn  ỳerthyn  Vr  swydd  weinidogaethol  ì  Ac  os  oes,  ỳa  fath 
ydywì  Apeliwn  yn  unig  "at  y  gyfraith  ac  at  y  dystiol- 
aeth,"  canys  beth  bynag  a  ddyweder  na  byddo  "yn  ol  y 
gair  hwn,"  ni  fydd  dim  goleuni  na  phwys  ynddo.  "  Eithr 
pa  beth  a  ddywed  yr  ysgrythyr?"  Dyma  rai  o'i  hymadr- 
oddion  hi  ar  y  pwnc.  "Ac  yr  ydym  yn  atolwg  i  chwi, 
frodyr,  adnabod  y  rhai  sydd  yn  llafurio  yn  eich  mysg,  ac  yn 
eich  Uywodroíthu  chwi  yn  yr  Arglwydd,  ac  yn  eich  rhy- 
buddio ;  a  gwneuthur  cyfrif  mawr  o  honynt  mewn  cariad, 
er  mwyn  eu  gwaith."  (i  Thes.  v.  12,  13.)  Yma,  cysylltir 
llafur,  neu  waith  y  swydd,  â'i  hawdurdod — llywodraethu,  â'r 
gydnabyddiaeth  ddyledus  iddi  oddiwrth  yr  eglwys  sydd  yn 
derbyn  y  gwasanaeth — "adnabod"  neu  gydnabod  y  rhai 
sydd  yn  gweini  iddi  yn  y  swydd.  Eto ;  "  Cyfrifer  yr  henur- 
iaid  sydd  yn  llywodraethu  yn  dda,  yn  deilwng  o  barch  (o 
gydnabyddiaeth)  dau-ddyblyg,  yn  enwedig  y  rhai  sydd  yn 
poeni  yn  y  gair  a'r  athrawiaeth."  (i  Tim.  v.  17.)  Y  mae 
deddf  natur  a  rheswm  yn  dysgu  dynion,  neu  y  mae  dynion 
"o  honynt  eu  hunain"  yn  dysgu,  y  dylai  y  rhai  sydd  yn 


448  Roheleth. 

gioeithio  yn  dda,  gael  eu  talu  yn  dda  am  eu  gwaith,  yn  ol 
ei  swm  a'i  werth.  "  Fe  ddylai  hwn  a  hwn,"  meddai  hên 
amaethwr  gynt,  "gael  cyflog  dau  ddyn,  ac  ychwaneg; 
canys  fe  wna  gymaint  o  waith  mewn  diwrnod  a  dau 
weithiwr  cyffredin,  ac  nid  yw  yn  bwyta  mwy  na  dyn  arall." 
Felly  yn  union  y  dywed  yr  ysgrythyr  dan  sylw,  am  y  rhai 
sydd  yn  llafurio — "  Yn  poeni  yn  y  gair  a'r  athrawiaeth,  ac 
yn  llywodraethu  yn  dda "  yn  yr  eglwysi,  y  dylent  gael  eu 
paichu,  eu  cydnabod  "yn  ddau-ddyblyg,"  ragor  ereiU  nad 
ydynt  "yn  Uafurio  ac  yn  poeni  yn  y  gair  a'r  athrawiaeth "' 
fel  y  maent  hwy.  Nid  yw  deddf  yr  ysgrythyr  a'r  efengyl 
byth  yn  croesi  deddf  natur  a  rheswm  mewn  dim.  "Un 
gosodwr  cyfraith  sydd."  Y  mae  pob  deddf,  ond  "deddf 
pechod  a  marwolaeth,"  wedi  deilliaw  yn  wreiddiol  o'r  un 
ffynon — ffynon  nad  yw  byth  "Yn  rhoddi  dwfr  hallt  a 
chroew."  Fel  yna  dynoda  yr  apostol  faes  Uafur  a  gwaith 
y  weinidogaeth — "  Y  gair  är  athrawiaeth"  Maes  neu 
gylch  gweinyddiad  ei  hawdurdod — yr  eglwys ;  canys  "  Beth 
sydd  iddi  hi  (yr  awdurdod  hon)  a  farno  ar  y  rhai  sydd  oddi 
allan?  Onid  y  rhai  sydd  oddimewn  y  mae  hi  yn  eu  barnu?" 
(i  Cor.  V.  12.)  Ac  hefyd,  hawliau  y  weinidogaeth  hon  ar 
yr  eglwys,  sef  ei  pharchu,  ei  chydnabod,  a'i  chynal  yn 
deilwng.  Fel  y  gofala  pob  Uywodraeth  wladol  am  barch  a 
chynhaliaeth  deilwng  i'r  rhai  a  esyd  hi  i  weinyddu  ei  chyf- 
reithiau ;  felly,  yr  un  modd,  y  gofala  yr  efengyl  am  yr  un 
pethau  i'r  rhai  a  gyflawnant  waith  y  swydd  a'r  awdurdod  a 
osododd  hithau  yn  yr  eglwys. 

Drachefn;  "Ufuddhewch  i'ch  blaenoriaid  (llywodraeth- 
wyr),  ac  ymddarostyngwch ;  oblegid  y  maent  hwy  yn  gwylio 
dros  eich  eneidiau  chwi,"  &c.  (Heb.  xiii.  17);  a  thrachefn, 
"Meddyliwch  am  eich  blaenoriaid,  y  rhai  a  draethasant  í 
chwi  air  Duw."  Gallesid  Uuosogi  testynau  i'r  un  perwyl; 
ond  y  mae  y  rhai  a  goffawyd  yn  Uawn  ddigon  i'r  pwrpas  o 


Awdurdod  y   Weinidogaeth.  449 

brofi  fod  A\VDURDOD  o  ryw  fath,  yn  gystal  a  gwaith,  yn 
perthyn  i'r  swydd  weinidogaethol.  Nid  ydynt  yn  amwys  na 
gochelgar  ar  y  mater,  ond  yn  syml  ac  eglur.  Golygant 
hanfodiaeth  awdurdod  y  swydd  fel  peth  nad  oedd  dadl  nac 
amheuaeth  yn  bod,  nac  i  fod  yn  ei  gylch — peth  yr  oedd  yr 
eglwysi  yn  ei  addef  a'i  gydnabod;  gan  hyny,  nid  yw  yr 
apostol  yn  ceisio  profi  fod  yr  awdurdod  yn  bod,  ond  «ymhell 
yr  eglwysi  i'w  chynal,  ei  pharchu,  ac  ymostwng  iddi  y  mae 
efe,  yn  union  fel  y  cymhella  efe  y  saint  yn  Rhufain  i  barchu 
ac  ufuddhau  i'r  awdurdodau  gwladol,  mewn  pethau  gwladol, 
fel  yr  oeddynt  hwy  yn  ddeiliaid  i  Caesar  yn  y  pethau  hyny 
(Rhuf.  xii.  i). 

Cawn  yr  apostol  unwaith  yn  profi  ac  yn  amddifîyn  ei 
awdurdod  aỳostolaidd  ef  ei  hun,  yn  nghyd  a'i  hawliau  fel 
apostol  a  gweinidog,  yn  wyneb  fod  gau-apostolion  yn  eu 
gwadu  ac  yn  arwain  yr  eglwysi  ar  gyfeiliorn  ar  y  mater. 
Er  na  arferasai  efe  ei  awdurdod,  ac  na  cheisiai  ei  iawnderau 
hyny  yn  Corinth  ac  yn  eglwysi  Achia,  eto,  ni  phetrusai 
ddadleu  dros  yr  hawliau  hyny,  yn  llawn  a  phenderfynol, 
pan  ddaeth  achos  yn  galw  am  hyny ;  ond  pan  yn  anog  yr 
eglwysi  yn  gyffredinol  i  ufuddhau  i  awdurdod  yr  henuriaid 
a  osodasid  amynt,  nid  yw  efe  yn  cymeryd  arno  brofi  a 
dadleu  yr  awdurdod  hono,  gan  nad  oedd  achos  yn  galw  am 
hyny,  o  herwydd  nad  oedd  neb  yn  gwadu  y  peth.  Lle 
bynag  y  mae  llywodraeth,  rhaid  yw  fod  Uywodraethwyr  i'w 
gweinyddu ;  a  lle  bynag  y  byddo  llywodraethwr,  dyna  un 
mewn  awdurdod.  "Yn  y  dyddiau  hyny  nid  oedd  brenin 
yn  Israel ;  ond  pob  un  a  wnai  yr  hyn  oedd  uniawn  yn  ei 
olwg  ei  hun."  (Barn.  xvii.  6.)  Ni  bu  Israel  erioed  heb 
gyfraith,  canys  yr  oedd  cyfraith  yr  Arglwydd  ganddynt ;  ac, 
mewn  un  ystyr,  ni  buont  erioed  heb  frenin  chwaith,  canys 
yr  oedd  Duw  ei  Hun  yn  Frenin  iddynt  hwy.  Ond  yr  oedd- 
ynt  "  yn  y  dyddiau  hyny"  heb  raglaw  neu  ddirprwy wr  mewn 

29 


450  Roheleth, 

awdurdod  i  weinyddu  dros  Dduw,  ac  felly  cymerai  pob  un 
ei  ryddid  i  wneyd  "yr  hyn  a  fyddai  da  yn  ei  olwg  ei  hun" 
— ei  ewyllys  a'i  nwydau  ei  hun  ydoedd  cyfraith  pob  un,  heb 
fod  yn  gyfrifol  i  un  awdurdod  o'r  tu  allan  iddo.  I'r  ystâd 
hon  y  mynai  Uawer  ddwyn  y  byd  iddi  yn  awr;  ac  ereill  a 
fynent  ddwyn  yr  eglwys  iddi  hefyd — dileu  pob  awdurdod  a 
swydd — pob  un  i  wneyd  "yr  hyn  a  fyddo  uniawn  yn  ei  ol  wg 
ei  hun" — pob  aelod  yn  ogyfartal,  heb  swydd  nac  awdurdod 
yn  perthyn  i  neb  mwy  na'u  gilydd ;  ond  dengys  "y  gyfraith 
a'r  dystiolaeth"  yn  y  rhanau  a  goffäwyd,  yn  gystal  ag  mewn 
llawer  o  ranau  ereill,  mai  nid  dyna  yw  ewyllys  Brenin  a 
Phen  yr  eglwys.  "  Pan  ddyrchafodd  Efe  i'r  uchelder,  (fel  y 
cawsom  achlysur  i  sylwi  dro  o'r  blaen,)  Efe  a  gaethiwodd 
gaethiwed,  ac  a  roddes  roddion  i  ddynion."  A  pha  beth 
oeddynt  ?  Pa  roddion  a  gyfranodd  Efe  i  ddynion  ?  "  Efe 
a  roddes  rai  yn  apostolion,  a  rhai  yn  brofifwydi,  a  rhai  yn 
efengylwyr,  a  rhai  yn  fugeiliaid  ac  athrawon ;  i  berffeithio  y 
saint  i  waith  y  weinidogaeth,  i  adeilad  corff  Crist."  Efe  a 
gyfranodd  y  galluoedd  a'r  grasau  angenrheidiol  i  addumo  a 
chymhwyso  personau  neillduol  i  lenwi  y  swyddau  hyny  yn 
ei  eglwys,  er  ei  chynydd  a'i  hadeiladaeth.  Ond  o  ba  fath 
naturyw  yr  awdnrdod  hon  ì 

I.  Nid  awdurdod  annibynol  ar  yr  eglwys — fieu  oruch- 
eglwysig,  ydy7ci.  Yr  oedd  yr  awdurdod  apostolaidd  felly. 
Nid  gan  ddyn,  na  thrwy  ddyn,  y  derbyniasai  yr  apostolion 
eu  hawdurdod  hwy.  Nid  oedd  gan  yr  eglwys  na  llaw  na 
llais  yn  eu  dewisiad  a'u  gosodiad  yn  eu  swydd  a'u  hawdur- 
dod ;  derbyniasant  hi  yn  ddigyfrwng  oddiwrth  Grist  ei  hun, 
ac  nid  oeddynt  yn  gyfrifol  i  neb  ond  iddo  Ef  am  eu  gwein- 
yddiad.  Perthynai  i'r  awdurdod  hon  ddarbodi  ac  arosod 
cyfreithiau  i'r  eglwys,  fel  swyddogion  apwyntiedig  ac  Ys- 
prydoledig  ganddo  Ef  i'r  gwaith  hwnw ;  ac  yr  oedd  ei  awd. 
urdod  Ef  yn  rhwymo  yr  eglwys  i  dderbyn  ac  ymostwng  i'r 


Awdurdod  y   Weinidogaeth.  451 

cyfreithiau  hyny.  "Os  cadwasant  fy  ngair  i,"  medd  Efe 
WrTthynt,  "yr  eiddoch  chwithau  heíyd  a  gadwant"  (loan 
XV.  20.)  Y  mae  yn  wir  nad  oeddynt  bob  amser  yn  meddu 
yr  awdurdod  hon,  mwy  nag  yr  oedd  y  ddawn  i  brofFwydo 
gan  y  proífwydi  bob  amser,  ond  fel  y  byddai  llaw  yr  Ar. 
glwydd  amynt,  ac  achosion  yn  galw  am  hyny.  Efe,  "Y 
proffwyd  mawr,  ac  Archoíîeiriad  ac  Apostol  ein  cyfîes  ni, 
Crist  lesu,"  yn  unig  oedd  a  phob  cyflawnder  yn  trigo  ac  yn 
preswylio  yn  wastadol  ynddo;  "Canys  nid  wrth  fesur"  y 
rhoddodd  y  Tad  yr  Yspryd  arno  Ef  Ar  amserau  neillduol, 
"yn  ol  ei  ddoethineb  Ef,"  y  gwisgid  y  proffwydi  dan  yr 
Hên  Destament,  ac  apostolion  y  Testament  Newydd,  â'r 
gallu  a'r  awdurdod  i  lefaru  a  gweinyddu  yn  aníîaeledig. 

Y  mae  yr  awdurdod  weinidogaethol  yn  wahanol  i'r  un 
apostolaidd,  yn  ei  natur  a  modd  ei  derbyniad;  trwy  yr 
eglwys  y  trosglwyddir,  y  derbynir,  ac  y  gweinyddir  hi.  Yr 
eglwys  sydd  i  farnu  cymwysderau  ac  i  ethol  y  rhai  a  osodir 
ynddi ;  er  bod  y  swydd  a'i  hawdurdod  yn  ddwyfol  o  ran  eu 
deiUiad  a'u  trefniad,  trwy  yr  eglwys  y  trosglwyddir  hwy  i 
bersonau,  a  gwasanaeth  ac  adeiladaeth  yr  eglwys  yw  eu 
prif  ddybenion.  Y  mae  yr  awdurdod,  gan  hyny,  i  fesur  yn 
ddibynol  ar  yr  eglwys,  fel  y  mae  yn  drosglwyddedig  trwyddi ; 
yn  gyíîelyb  fel  y  mae  awdurdod  Seneddol  Prydain  yn  ddi- 
bynol,  i  fesur,  ar  yr  etholwyr.  Yn  ei  llaw  hi,  y  Senedd,  y 
mae  yr  awdurdod  lywodraethol  yn  aros,  i'w  gweinyddu; 
ond  trwy  yr  etholwyr,  ac  yn  rhinwedd  eu  hetholiad,  y  mae 
aelodau  y  Senedd  yn  meddu  yr  awdurdod  sydd  ganddynt. 
Beth  bynag  ydyw  awdurdod  gweinidogion  y  gair  yn  yr 
eglwys,  awdurdod  a  dderbyniasant  trwy  eu  dewisiad  a'u 
galwad  i'r  swydd  gan  yr  eglwys  ydyw. 

Dichon,  gan  hyny,  y  dadleua  rhai  fod  gan  yr  eglwys  hawl 
i  gymeryd  yr  awdurdod  o  law,  a  diswyddo  ei  gweinidog  pan 
y  myna ;  íc,  i  ddileu  y  swydd  ei  hun,  os  myn.     Na,  nid 


452  Koheleth. 

felly.  Nid  felly  yr  ydym  yn  dysgu  ewyllys  Crist  yn  ei  air, 
Efe,  Crist ;  nid  y  hi,  yr  eglwys,  ydyw  Creawdwr  y  swydd  a'r 
awdurdod  a  berthyn  iddi ;  a'r  eglwys  hono  a  gymerai  ami 
ddiddymu  yr  hyn  a  grëodd  ac  a  osododd  Efe  ynddi,  a'i 
gwnai  ei  hun  yn  euog  o  fradwriaeth  a  gwrthryfel  union- 
gyrchol  yn  erbyn  ei  Orsedd  a'i  awdurdod  Ef  ei  Hun. 
Addefwn  yn  rhwydd,  y  gall  unrhyw  eglwys  gyfansoddedig 
ar  yr  egwyddor  wirfoddol — egwyddor  a  sail  eglwys  y  Testa- 
ment  Newydd — wneyd  hynyj  ond  gwadwn  yr  hawl,  yn 
hollol.  Os  gall  eglwys  brofì  fod  ei  gweinidog  wedi  gŵyro 
mewn  athrawiaeth  neu  fuchedd  oddiwrth  symlrwydd  efengyl 
Crist,  i'r  fath  raddau  ac  a'i  anghymwyso  i'w  swydd,  y  mae 
ganddi  hawl,  a  hi  a  ddylai,  ei  ddiswyddo  o  fod  yn  weinidog 
iddi,  wedi  iddi  ei  rybuddio,  ac  iddo  barhau  yn  anniwygiedig. 
Y  gall  ei  fwrw  ymaith  oddiar  unrhyw  fympwy,  sydd  yn  beth 
digon  eglur — gall  atal  moddion  ei  gynaliaeth  oddiwrtho ; 
gall  ei  boeni,  ei  ddirmygu,  lladd  ei  ddylanwad,  llofruddio  ei 
deimladau,  a'i  flino  ymaith  yn  y  fîordd  hono ;  ond  gallu 
heb  haivl  na  chyfiawnder  yn  perthyn  iddo  fyddai — y  gallu  i 
droseddu  cyfraith  Crist ;  y  gallu  i  ddinystrio  ei  chymeriad, 
ei  hanrhydedd,  a'i  dylanwad  ei  hun,  fel  yr  hunan-leiddiad ; 
gallu  y  bydd  i'r  ymarferiad  o  hono,  pan  na  byddo  achos 
cyfreithlawn  yn  galw  am  hyny,  ddwyn  melldith  a  chwerwedd 
i  gwpan  yr  eglwys  a  gaffer  yn  euog.  Nid  ydym  yn  meddwl 
(crybwyllwyd  hyn  eisoes)  na  all  amgylchiadau  ddigwydd, 
pan  y  bydd  yn  ddyledswydd  ar  eglwys  ddefnyddio  y  gallu 
hwn;  y  bydd  ei  rhwymedigaeth  i  Grist,  i  anrhydedd  yr 
efengyl,  iddi  ei  hun  ac  i'r  byd,  yn  cydalw  arni  i  fwrw  ymaith 
ddyn  o  gymeriad  annheilwng  a  drygionus  o'i  gweinidogaeth. 
Dan  amgylchiadau  felly,  gall  yn  hyderus  ddisgwyl  bendith 
Crist  ar  ei  gwaith. 

Dadleuir  fod  eglwysi  sefydledig — eglwysi  a  gylchir  gan  y 
gyfraith   a'r   awdurdod  wladol,   yn  sefyll   ar  well  tir   na'r 


J 


Awàurdod  y  Weinidogaeth.  453 

eglwysi  ymneillduol  a  gwirfoddol  ar  y  tir  hwn,  gan  fod  caer 
o  araddifîyn  o  amgylch  y  weinidogaeth,  fel  na  ddichon  i 
amgylchiadau  ac  awdurdod  y  gweinidog  gael  eu  niweidio 
gan  y  bobl,  a'i  fod  ef  yn  gwbl  annibynol  arnynt,  &c. ;  ond 
credwn  ni  na  oddef  natur  ysprydol  teyrnas  Crist  ddim  dynol 
a  gwladwriaethol,  cyfreithiol  a  gorfodol,  gael  eu  trefnu  a'u 
gosod  yn  gaerau  ac  yn  rhagfur  i'w  hamddiflfyn  a'i  dyogelu 
hi  a'i  hiawnderau.  Y  mae  eglwys  Crist  yn  gofyn  Ile  i  bob 
rhinwedd  fod  ar  waith  ac  yn  cael  ei  arddangos  ynddi.  Atelir 
tyfiant,  a  chuddir  gogoniant  grasau  Cristionogaeth  yn  yr 
eglwys,  gan  osodiadau  gorfodol.  Nid  gweinidog  y  bobl 
ydyw  hwnw  a  ddewiser  ac  a  osoder  arnynt  drwy  ewyllys  ac 
awdurdod  o'r  tu  allan  iddynt,  pa  un  bynag  a'i  gwladwriaethol 
a'i  cymanfaol  fyddo  yr  awdurdod  hono.  Nid  oes  hawl  gan 
un  gallu  estronol  i  estyn  ei  law  i  ymyraeth  dim  oll  yn  yr 
achos  cysegredig  hwn,  gredwn  ni.  Yr  oedd  yn  haws  gan  y 
nefoedd  oddef  i'r  ychain  ysgwyd  yr  Arch,  na  goddef  i  Uzza 
estyn  ei  law  ami  i'w  dal  hi.  "  Rhwygwyd  y  rhwygiad  hwnw 
ar  Uzza,"  yn  gerydd  ar  yr  awdurdod  a  gymerasai  ami  osod 
Arch  Duw  i  gael  ei  dwyn  gan  ychain,  yn  ol  ei  dewisiad  ci 
hun,  yn  Ile  ar  ysgwyddau  y  Lefiaid,  yn  ol  trefn  a  gorchymyn 
Duw.     Eto, 

2.  Nid  awdurdod  ar  ffydd  yr  cgluys  ydyiu  awdurdod  y 
wíinidogacih.  Gair  Crist  yn  unig  sydd  ag  awdurdod  ac 
arglwyddiaeth  ganddo  ar  ffydd  y  saint;  efe  ydyw  unig 
Arglwydd  cred  a  buchedd  y  Cristion.  Nid  oes  dim  o  awd- 
urdod  mewn  crefydd,  yn  addoliad  a  gwasanaeth  Duw,  ond 
a  dystiolaethir  ac  a  orchymynir  yn  ei  air  Ef:  "Beth  bynag 
nid  yw  o  ffydd "  ac  awdurdod  Ddwyfol  yn  ei  dŷ  Ef,  "  pechod 
yw."  Un  o'r  cwynion  trymaf  yn  erbyn  dysgawdwyr  ludd- 
ewiaeth  gynt,  oedd  gosod  dysgeidiaeth  eu  dychymygion  eu 
hunain  i  fyny  yn  Ile  dysgeidiaeth  y  gair  Dwyfol,  fel  y 
dengys  y  Gwaredwr  iddynt  pan  y  dywed  wrthynt,  "O  rag- 


454  Roheleth. 

rithwyr,  da  y  profFwydodd  Esaias  am  danoch  chwi,  gan 
ddywedyd,  Nesau  y  mae.y  bobl  hyn  ataf  â'u  genau,  a'm 
hanrhydeddu  â'u  gwefusau ;  a'u  calon  sydd  bell  oddiwrthyf. 
Eithr  yn  ofer  y'm  hanrhydeddant,  gan  ddysgu  gorchymyn- 
ion  dynion  yn  ddysgeidiaeth "  (Matt.  xv.  7-10);  "Ac  efe  a 
ddywedodd  wrihynt,  Gwych  yr  ydych  yn  rhoi  heibio  or- 
chymyn  Duw,  fel  y  cadwoch  eich  traddodiad  eich  hunain  " 
(Marc  vii.  9).  Pan  elo  y  weinidogaeth  i  honi  awdurdod  ar 
ffydd  yr  eglwys,  i  geisio  gwthio  ei  hawdurdod  ei  hun  rhwng 
cydwybod  dyn  â  gair  Duw,  y  mae  yn  myned  yn  dwyll- 
oífeiriadaeth.  "Aeth  y  proffwyd  yn  fagl  adarwr  yn  ei  holl 
Iwybrau,  ac  yn  gasineb  yn  nhŷ  ei  Dduw."  (Hosea  ix.  8.) 
Pan  elo  i  haeru  nad  yw  y  Beibl  yn  Uyfr  cymwys  i'w  ddodi 
yn  nwylaw  y  werin,  ac  nad  oes  gan  bob  dyn  hawl  ogyfartal 
i'w  ddarllen  a'i  chwilio  drosto  ei  hun,  fel  y  gwna  yr  oíîeiriad- 
iaeth  Rufeinig  a  Ritualaidd,  dyna  Briestcraft,  yr  hon  sydd 
waeth  a  mwy  melldithiol  na  Witchcraft.  Canmola  yr  ys- 
grythyr  y  dychweledigion  yn  Berea  ragor  y  rhai  yn  Thes- 
salonica,  am  y  mynent  brofi  athrawiaeth  Paul  ei  hun,  drwy 
"Chwiliobeunydd  yr  ysgrythyrau,"  &c.,  drostynt  eu  hunain, 
i  weled  "a  oedd  y  pethau  hyn  felly "  (Act.  xvii.  11);  ac  wedi 
cael  boddlonrwydd  am  hyny,  "  derbyniasant  y  gair  gyda 
phob  parodrwydd  meddwl."  Nid  oes  nemawr  i  un  ymadr- 
odd  yn  yr  hoU  ysgrythyr  ag  sydd  mor  gas  gan  enaid  y 
dwyll-ofîeiriadaeth  a'r  un  uchod.  Myn  hi  fod  agoriad 
gwybodaeth  yn  rhwym  wrth  linyn  ei  gwregys  hi  yn  unig, 
ac  na  pherthyn  i'r  werin  na  chwilio  na  meddwl  dim  drostynt 
eu  hunain,  ond  derbyn  y  gyfraith  o'i  genau  hi,  heb  amheu 
dim.  Ryw  dair  blynedd  yn  ol,  digwyddodd  i  ni  gyfarfod  â 
boneddiges  Seisnig  oleuedig  a  thalentog  yn  Llandrindod,  yr 
hon  oedd  yn  aelod  selog  o'r  Eghvys  Sefydledig,  ond  yn 
rhyddfrydig  ac  efengylaidd  ei  golygiadau.  Adroddai  wrth- 
ym  yr  ymddyddan  a  fuasai  rhyngddi  yn  ddiweddar  â  gwein- 


Awdurdod  y   ll'einidogaeth.  455 

idog  ei  phlwyf,  gŵr  ieuanc,  uchel-eglwyswr  a  defodwr  selog 
iawn.  Darfuasai  iddi  hi  amlygu  ei  hanfoddlonmydd  i  ryw 
honiadau  uchel-eglwysaidd  a  glywsai  ganddo,  y  rhai  nas 
gallasai  hi  eu  credu  a'u  cymeradwyo.  Trödd  yr  athraw 
ieuanc  yn  llym  ami,  a  dj'wedai,  "Nad  oedd  ganddi  hi,  na 
neb  arall  o'i  g}'nulleidfa  ef,  un  hawl,  ac  nad  oedd  ganddynt 
ddim  oU  a  wnelent  â  bamu  drostynt  eu  hunain  ar  un  mater 
perthynol  i  grefydd ;  mai  efe,  fel  eu  bugail  a'u  dysgawdwr 
awdurdodedig,  oedd  i  feddwl  a  bamu  drostynt  hwy,  ac  mai 
eu  hunig  ddyledswydd  hwy  oedd  gwrando  arno  ef,  a  dilyn 
ei  gyfarwyddiadau  yn  mhob  peth,  heb  amheu  dim,"  &c. 
"Pa  beth!"  atebai'r  foneddiges,  "A  fynech  chwi  wthio  eich 
hun  rhyngof  fi  a'm  Gwaredwr  a'i  air  ar  achos  fy  mywyd 
tragwyddol !  Gan  y  bydd  raid  i  mi  roddi  cyfrif  drosof  fy 
hun  yn  y  dydd  mawr  a  ddaw,  drwy  help  Duw,  mi  a  fynaf 
feddwl  a  barnu  drosof  fy  hun  yn  bersonol  rhyngof  fi  â'r  gair 
hwnw  y  bernir  fi  wrtho  yn  y  dydd  hwnw ;  ac  ni  roddaf  byth 
fy  hawl  hon  o'm  llaw  i  chwi,  nac  i  un  dyn  arall  dan  haul 
mwy  na  chwithau — 'Dos  yn  fy  ol  i,  Satan'." 

Gallem  feddwl  fod  gwrthwynebiad  tostlym  fel  yna,  yn  bur 
annyoddefol  i  deimlad  ac  ysprjd  uchelfrydig  yr  oífeiriad 
hwnw.  Beread  o'r  iawn  ryw  oedd  hi,  beth  bynag;  pob 
parch  iddi. 

Ond  ein  cwestiwn  y w,  Beih  ydyiu  terfynau  awdurdod  y 
weinidogaeth  1    Yn 

I.  Awdurdod  i  ddysgu,  cynghori,  rhybuddio,  cetyddu,  a 
gorchymyn  pethau  y  gair  yn  y  weinidogcuth  gyhoeddus  ac  yn 
yreglwys.  "  Y  pethau  hyn  gorchymyn  a  dysg,"  medd  Paul 
wrth  Timotheus  (i  Tim.  iv.  12).  Drachefn  wrth  Titus, 
gweinidog  ieuanc  arall,  efe  a  ddy wed,  "  Y  pethau  hyn  Uefara 
a  chynghora,  ac  argyhoedda,  gyda  phob  awdurdod''  (Titus 
ii.  15);  yr  awdurdod  sydd  yn  [x;rthyn  i'r  swydd  y  neillduesid 
ef  iddi  a  olygai  yr  apostol ;  ac  efe  a  ychwanega,  "  Na  ddi- 


45  6  Koheleth. 

ystyred  neb  di,"  Dywedasai  yr  un  peth  wrth  Timotheus : 
"  Y  pethau  hyn  gorchymyn  a  dysg.  Na  ddiystyred  neb  dy 
ieuenctyd  di."  (i  Tim.  iv.  ii,  12.)  Mynai  yr  apostol  i'r 
ddau  weinidog  ieuanc  deimlo  urddas  ac  awdurdod  eu  swydd, 
a  llefaru,  nid  fel  dysgyblion  dan  addysg,  ond  fel  athrawon  a 
dysgawdwyr.  Noda  iddynt  y  pethau  yr  oeddynt  i'w  llefaru 
a'u  dysgu  felly — "  Y pethau  hyn" — pethau  dysgeidiaeth  yr 
"athrawiaeth  iachus,"  yr  "athrawiaeth  sydd  yn  ol  duwiol- 
deb,"  "y  pethau  a  glywaist  genyf  fi,"  medd  ef  wrth  Tim- 
otheus,  ac  nid  "Chwedlau  ac  achau  anorphen,  y  rhai  sydd 
yn  peri  cwestiynau  yn  hytrach  nac  adeiladaeth  dduwiol." 
(i  Tim.  i.  4,  a  iv.  7,  a  vi.  4.)  Felly,  awdurdod  y  weinidog- 
aeth  i  gyflawni  gwaith  a  dyledswyddau  priodol  ei  swydd  yn 
ol  rheol  gair  a  chyfraith  Crist,  ydyw  awdurdod  y  gweinidog 
yn  yr  eglwys  y  galwyd  ef  i  weinyddu  iddi.  Y  mae  yr  Ar- 
eithfa  yn  hawl  i'r  gweinidog;  cyflwyna  yr  eglwys  hi  i'w 
ddwylaw  pan  y  mae  yn  ei  alw  i  weinyddu  iddi  fel  ei  dewis- 
edig.  Efe  sydd  i  ofalu  mwyach  ar  fod  iddi  gael  ei  llenwi, 
pwy  a  oUynger  iddi  ac  a  gauer  o  honi ;  nid  oes  a  wnelo  yr 
eglwys  mwyach  â'r  areithfa  yn  y  pethau  hyn,  tra  byddo  y 
berthynas  rhyngddi  â'r  hwn  a  alwodd  hi  i'r  swydd  yn  parhau. 
Gall  ymgynghori  ac  ymresymu  â'r  gweinidog,  ar  achlysuron, 
ac  yntau  â  hithau ;  ond  ni  fedd  awdurdod  i'w  ly wodraethu. 
Tra  yr  oedd  yn  amddifad  o  weinidog,  yr  oedd  yr  areithfa 
dan  ymddiried  yn  ei  dwylaw;  ond  pan  alwodd  weinidog, 
trosglwyddodd  yr  awdurdod  i'w  law  ef. 

2.  Awdurdod  i  lywyddu  yn  holl  gynulliadau  yr  eglwys — i 
osod  pob  achos  y  byddo  yn  angenrheidiol  ymdrin  âg  ef  o 
flaen  yr  eglwys,  i  egluro  cyfraith  Crist  arno  i'r  eglwys,  i  alw 
am  farn  derfynol  yr  eglwys  ar  y  mater,  neu  i  ohirio  yr  ystyr- 
iaeth  o  hono  hyd  ryw  amser  yn  mhellach,  i  gadw  trefn 
reolus  a  gweddaidd  yn  mhob  ymdriniaeth  ag  achosion 
eglwysig  yn  nghyfarfodydd  yr  eglwys;  mewn  gair,  awdur- 


Awdutdûd  y  Wdnidogaeth.  457 

dod  cadeirydd  ar  y  cyfarfod  fyddo  wedi  ei  ddewis  ef  i'r 
swydd  hono  ydyw.  Y  mae  hawl  swyddol  gan  gadeirydd 
cyÊirfod,  i  drefnu  y  cyfarfod ;  i  ganiatau  neu  wrthod  i  un- 
rhyw  un  a  fyno  draethu  ei  feddwl  yno,  i  alw  am  drefh  pan 
fyddo  achos  yn  galw  am  hyny,  ac  i  derfynu  y  cyfarfod  pan 
welo  hyny  yn  ddoeth ;  a  disgwylir  i'r  cyfarfod  ymostwng  i 
awdurdod  ei  gadeirydd  dewisedig  yn  mhob  peth  a  berthyn 
iddo.  Y  mae  i'r  gweinidog,  wrth  ei  swydd,  awdurdod  i 
lywyddu  fel  cadeirydd  ar  holl  gyfarfodydd  yr  eglwys ;  ond  i 
lywyddu  yn  yspryd  ac  wrth  reol  cyfraith  Crist  yn  unig.  Nid 
oes  gan  yr  eglwys  hawl  i  alw  cyfarfod  ar  un  achos  eglwysig 
y  tu  cefn  iddo,  llawer  Uai  y  mae  gan  blaid  a  ddichon  fod  yn 
yr  eglwys  hawl  i  wneyd  hyny ;  ac  nid  oes  ganddo  yntau 
hawl  i  benderfynu  unrhyw  fater  eglwysig  yn  ol  ei  feddwl  ei 
hun,  y  tu  cefn,  neu  yn  annibynol  ar  yr  eglwys.  Y  bamwr 
ydyw  y  llywydd  yn  y  Uŷs  gwladol ;  eto  nid  oes  gan  y  barnwr 
awdurdod,  yn  ol  cyfraith  y  wlad,  i  benderfynu  un  achos 
cyfreithiol  yn  y  llỳs  hwnw  yn  annibynol  ar  y  rheithwyr,  na'r 
rheithwyr  chwaith  yn  annibynol  ar  y  bamwr.  Felly,  yr  un 
modd,  y  gweinidog  yw  y  llywydd  yn  Uŷs  yr  eglwys;  ac 
mewn  cydweithrediad  y  naill  â'r  llall,  y  mae  pob  achos  a 
ddygir  i'r  llỳs  eglwysig  i  gael  eu  penderfynu. 

Cyflwynir  y  sylwadau  blaenorol  i  ystyriaeth  bwyllog 
gweinidogion  ac  eglwysi.  Y  mae  yn  sicr  o'r  pwys  mwyaf 
fod  i'r  gweinidogion  a'r  eglwysi  feddu  golygiadau  cywir  ar 
y  mater,  yn  ol  y  gair,  a  gweithredu  yn  eu  hol — o'r  pwys 
mwyaf,  meddwn,  i  heddwch,  cysur,  a  llwyddiant  yr  eglwysi. 
Os  bydd  traed  yr  eglwys  yn  sathm  ar  draed  y  weinidogaeth, 
neu  ei  thraed  hi  yn  sathru  ar  draed  yr  eglwys,  bydd  annidd- 
igrwydd,  anghydfod,  ac  aflwyddiant  yn  ganlyniadau  sicr. 

Y  mae  meddu  syniadau  cywir  am  natur  a  therfynau  ei 
awdurdod  yn  anhebgorol  i'r  gweinidog  er  ei  gweinyddu 
yn  deg,  rhag  iddo  mewn  amryfusedd  ei  rhedeg  i  dir  tra- 


45  8  Hoheleth. 

awdurdod,  ar  un  llaw,  na'i  gollwng  i  lawr  dan  draed,  ar  y 
Uaw  arall;  ac  felly  y  mae  o  bwys  i'r  eglwys  hefyd  feddu  y 
cyfryw  syniadau,  rhag  iddi  hithau,  ar  un  llaw,  ollwng  ei 
hiawnderau  priodol  o'i  gafael,  a  myned  yn  ysglyfaeth  i 
dwyll  offeiriadaeth  a  thra-awdurdodaeth ;  nac  o'r  tu  arall, 
fyned  yn  ddiystyr  o'r  awdurdod  y  mae  gair  a  chyfraith  Crist 
yn  ei  rhwymo  i'w  pharchu  ac  ufuddhau  iddi.  Golwg  dru- 
enus  ydyw  gweled  gweinidog  yn  gaethwas,  ac  megis  dan 
draed  yr  eglwys.  "Edrychwch  ar  ei  fod  yn  ddiofn  gyda 
chwi,"  medd  Paul  wrth  yr  eglwys  yn  Corinth,  wrth  gyflwyno 
Timotheus  iddi.  (i  Cor.  xvi.  lo.)  Ni  fydd  byth  fawr  o 
lewyrch  ar  yr  eglwys  hono  y  byddo  ei  gweinidog  yn  gaeth- 
was  i'w  hoíh  hi  arno.  Unwaith  yr  elo  ei  ben  ef  i  lawr  felly, 
unwaith  y  deallo  y  bobl  fod  eu  hofn  arno,  dyna  bob  gwir 
barch  iddo  wedi  darfod  yn  eu  mynwesau,  a'i  ddylanwad  er 
daioni  megis  wedi  ei  daro  â  pharlys;  ac  enbyd  fydd  sefyllfa 
ei  olynydd. 

Drachefn,  y  mae  gweled  eglwysi  yn  cael  eu  mathru  dan 
garnau  tra-awdurdodaeth  offeiriadol,  yn  ddrych  alaethus 
dros  ben,  fel  y  bu  ac  y  mae  eto  yn  llawer  o  wledydd  y  Cyf- 
andir.  Nid  oes  dim  a  andwya  ddynoliaeth,  dim  a  anrheithia 
ac  a  letha  eneidiau  dynion  yn  fwy,  na  "Philosophi  a  gwag 
dwyll,"  tra-awdurdod,  a  hoced  twyll-offeiriadaeth,  pan  ddyger 
hwy  yn  gaethion  dan  ei  hiau. 

Wrth  derfynu,  goddefer  i  ni  ddywedyd  wrth  yr  eglwysi, 
yn  hytrach,  i  goffau  geiriau  yr  apostol — "I  ryddid  y'ch 
galwyd  chwi,  frodyr;  yn  unig  nac  arferwch  y  rhyddid  yn 
achlysur  i'r  cnawd,  ond  trwy  gariad  gwasanaethwch  eich 
gilydd."  (Gal.  v.  13.)  Y  mae  digon  o  gnawd  ynom  fel 
gweinidogion  ac  eglwysi,  fçl  y  dylem  wylio  rhagddo,  rhag 
iddo  gael  achlysur  oddiwrth  awdurdod  y  swydd  weinidog- 
aethol  o  un  tu,  nac  oddiwrth  ragorfreintiau  aelodaeth  eg- 
Iwysig  o'r  tu  arall,  i'w  cam-arfer  ac  enyn  cynen  ac  ymryson. 


Awdurdod  y   U'einidogeuth.  459 

Peth  arall  annymunol  a  niweidiol  ydyw,  fod  i'r  gweinidog- 
ion  a'r  eglwysi  fyned  i  edr}ch  y  naill  ar  y  Uall  fel  rhyw  ddwy 
blaid  wahanol,  ac  nid  fel  un  corfî — un  blaid  ac  un  achos 
ganddynt.  Nid  yw  swyddogion  ac  aelodau  un  gymdeithas 
arall  byth  yn  syrthio  i'r  amryfusedd  hwn.  Y  mae  pob 
gweinidog  yn  frawd  ac  yn  aelod  o'r  eglwys,  yn  g)'stal  ag  yn 
weinidog  a  bugail  iddi.  Aelodau  lawer,  a  swyddau  amryw- 
iol ;  ond  un  coríT,  ac  "  Fel  na  byddo  anghydfod  yn  y  corff, 
eithr  bod  i'r  aelodau  ofalu  yr  un  peth  dros  eu  gilydd." 
Cofied  yr  eglwysi  mai  eu  trysor  gwerthfawrocaf  ydy w  gwein- 
idogaeth  y  gair,  ac  mai  un  o'r  gemau  gwerthfawrocaf  yn  eu 
trysor  ydyw  yr  awdurdod  gyfreithlawn  a  berthyna  i'r  wein- 
idogaeth ;  ac  mai  ewyllys  a  gorchymyn  Crist  ydyw  iddynt 
barchu,  cynal,  cynorthwyo,  a  dal  breichiau  y  weinidogaeth 
ac  ymostwng  i'w  hawdurdod,  fel  mai  awdurdod  a  drefnodd 
Efe  "er  adeilad,  ac  nid  er  dinystr,"  iddi  ydyw.  Gweision 
i'r  eglwysi  er  ei  fwyn  Ef  yw  y  rhai  sydd  yn  y  swydd  weinid- 
ogaethoL  Nid  "eich  gweision  chwi"  a  ddywed  yr  apostol, 
"ond  gweision  /'chwi,  er  mwyn  Crist"  "Eich  blaenoriaid, 
y  rhai  sydd  yn  eich  llywodraethu  chwi  yn  yr  Arglwydd,  ac 
yn  eich  rhybuddio."  A'r  cyfryw  ymadroddion  y  Ileíara'r 
apostol  yn  wastad  am  weinidogion  ac  eglwysi  yn  eu  per- 
thynas  â'u  gilydd. 


TRAETHAWD     III. 


TWYLL  OFFEIRIADAETH. 


Cyfeiriwyd  droion  yn  y  tudalenau  blaenorol  at  y  Dwyll 
Offeiriadaeth  yn  ei  hyspryd,  ei  honiadau,  a'i  hamcanion; 
ac  onid  oes  achos,  a  mwy  o  achos  yn  awr  nac  un  amser  o'r 
blaen,  i  roddi  "Uin  ar  lin,  a  gorchymyn  ar  orchymyn,"  ar  y 
mater  hwn  yn  ei  berthynas  â  Chymru  yn  arbenigol;  pan  y 
mae  llygad  a  chalon  yr  hên  sarff  hono  wedi  eu  gosod  ar 
ein  gwlad  gydag  awyddfryd  angerddol  i'w  gwasgu  yn  ei 
chôl,  ei  chofleidio,  a'i  llyfu,  a'i  swyno,  ac  yn  y  diwedd  ei 
llyncu  hi  a'i  chrefydd,  a'i  holl  ragorfreintiau  i'w  cheudod 
drachwantus!  Gall  hanesydd  dyfodol  ein  gwlad  gyfeirio 
at  y  flwyddyn  1880,  a  dywedyd,  "A  minteioedd  y  Moab- 
iaid  (y  Jesuitiaid)  a  ddaethant  i'r  wlad  y  flwyddyn  hono." 
Nid  gweled  y  cleddyf  yn  dyfod  amom  oddi  draw  yr  ydym 
erbyn  hyn,  y  mae  "minteioedd  y  Moabiaid"  wedi  dyfod  i'n 
gwladj  nid  fel  ymwelwyr  am  dro,  ond  gyda  gohvg  ar  aros 
ac  ymsefydlu  ynddi  a'i  meddianu;  wedi  dyfod  gyda'u 
hualau  a'u  cadwynau  (eu  hegwyddorion)  i  ddal  a  dwyn  ein 
plant  yn  gaethion  iddynt.  Addefai  rhai  o  honynt  yn  ddi- 
weddar  nad  ydynt  yn  disgwyl  gwneyd  ond  ychydig  argraff 
ar  y  genhedlaeth  bresenol,  ond  eu  bod  yn  hyderus  iawn 
gyda  golwg  ar  y  genhedlaeth  sydd  yn  codi — y  plant.  Gyda 
golwg  ar  gyraedd  yr  amcan  hwnw,  ni  adawant  "un  gareg 
heb  ei  throi,"  un  cyfleusdra  heb  ei  ddefnyddio,  nac  un  mesur 
a  ddichon  cyfrwysdra  Jesuitaidd  ei  ddyfeisio  heb  ei  arfer. 


i 


Twyll  Offdriadaeth.  461 

"  Ymlusgant  i  deiau,  gan  ddwyn  yn  gaeth  wrageddos  llwythog 
o  bechodau,"  fel  y  dywed  Paul  am  eu  tadau  yn  ei  amser  ef, 
ac  y  mae  lluaws  o'r  cyfryw  wrageddos  o'r  ddwy  ystlen  i'w 
cael  yn  Nghymru  eto;  a  "thrwy  ymadrodd  têg  a  gweniaith 
hwy  a  dwyllant  galonau  rhai  diddrwg."  Y  maent  wedi  eu 
eu  haddysgu  i  hudo  a  thwyllo  meddyliau  ehud  ac  anwy- 
bodus  i  berfifeithrwydd  mawr;  ac  wrth  y  sŵn  a  glywir  yn 
mysg  y  bobl  yma  ac  acw  ar  hyd  y  cymydogaethau  y  maent 
wedi  nythu  ynddynt,  deallwn  fod  dylanwad  eu  "hymadrodd 
têg  a"u  gweniaith,"  yn  dechreu  dylanwadu  ar  feddyliau  rhai 
eisoes;  soniant  am  danynt  fel  dynion  yn  cael  cam  dirfawr; 
eu  bod  hwy  yn  eu  cael  y  dynion  mwynaf  a  hawddgaraf 
a  welsant  erioed ;  yn  gymwynasgar  a  haelionus,  &c.  Felly 
yn  union  y  meddyliai  ein  mam  Efa  an>  y  saríî  a'i  twyllodd 
hi  drwy  ymadrodd  têg  a  gweniaith.  Credai  hi  mai  y  sarflf 
yn  ddiau  oedd  y  creadur  diniweitiaf,  Uareiddiaf,  a  mwyaf 
difalais  o  holl  greaduriaid  y  ddaear,  hyd  nes  y  dysgodd, 
drwy  brofìad  chwerw,  fod  sarfT  arall  yn  y  sarflf  hono,  yr 
hon  a  roddasai  iddi  frathiad  angeuol  dan  gochl  y  mwyn- 
eidd-dra  hwnw.  Priodol  iawn,  iawn,  i'n  hamgylchiadau  ni 
yn  Nghymru  yn  awr  yw  y  geiriau  a  ddywedai  Paul  wrth  yr 
eglwys  yn  Corinth  gynt,  "Ond  y  mae  arnaf  ofn,  rhag 
mewn  modd  yn  y  byd,  megis  y  twyllodd  y  sarflf  Efa,  trwy 
ei  chyfrwysdra,  felly  fod  i'ch  meddyliau  chwi  gael  eu  llygru 
oddiwrth  y  symlrwydd  sydd  yn  Nghrist"  (2  Cor.  ix.  3.) 
Na,  nid  am  eu  diniweidrwydd  y  gwasgodd  llywodraeth 
Ffrainc  amynt,  y  gwaharddodd,  ac  y  cauodd  i  fyny  eu 
sefydliadau  addysgol,  ond  er  amddiflfyniad  i'w  bywyd  a'i 
bodoliaeth  ei  hun  oedd  mewn  perygl  oddiwrthynt  Bamai 
y  Uywodraeth  hono  nad  allai  llywodraeth  rydd  a  Jesuit- 
iaeth  gydhanfodi  yn  yr  un  wlad:  ei  bod  hi  (Jesuitiaeth) 
megis  yr  oedd  o'i  dechreuad,  felly  y  pryd  hwn  hefyd,  yn 
elyn  marwol  i  bob  Uywodracth  a  cwyllysia  eangu  dim  yn  y 


403  Roheleth. 

mesur  lleiaf  ar  ryddid  ac  iawnderau  y  werin ;  ac  nad  oedd 
dim  a'i  boddlonai  hi  ond  cael  a  chadw  yr  holl  awdurdod  ar 
feddyliau  a  chydwybodau,  ar  gyríî  ac  eneidiau  y  deiliaid 
yn  eî  Ilaw  ei  hun. 

Yn  y  íRirf  Jesuitaidd  y  daeth  "y  dyn  pechod,  mab  y 
golledigaeth,"  "  yn  ŵr  perfFaith  "  at  fesur  oedran  cyflawnder 
nerth  yr  "anwir  hwnw,"  yn  yr  hwn  y  mae  hoU  gyflawnder 
galluoedd  ystrywgar  a  chyfrwysdra  y  fall  yn  preswylio  yn 
gorffbrol.  Pa  sawl  gwaith  y  bu  raid,  hyd  yn  nôd  i  lywodr- 
aethau  pabaidd  yn  Ewrop,  droi  olwyn  yr  awdurdod  wladol 
ar  yr  urdd  hon,  a  deol  eu  hathrawon  o'u  terfynau?  Ond 
cyfrwys  ymwthient  yn  ol  yn  fuan  drachefn  a  thrachefn,  dan 
ryw  ffurf  neu  gilydd. 

Hanes  Jesuitiaethj  ei  hyspryd,  ei  hegwyddorion,  a  gweith- 
rediadau  ei  llys  ufFernol — y  chwilys — ydyw  y  gyfrol  dduaf 
a  mwyaf  arswydlawn  o  holl  gyfrolau  hanesyddol  oesau  y 
byd.  Ni  syrthiodd  ein  gwlad  ni  erioed,  trwy  drugaredd,  i 
grafangau  ofnadwy  y  ddraig  hono — y  chwilys — a  gallwn 
hyderus  obeithio  na  chaifî  "y  drwg  hwnw,"  beth  bynag, 
byth  gyfîwrdd  â  hi.  Y  mae  oes  y  "teyrnasiad  dychryn" 
hwn  wedi  myned,  neu  ar  ddarfod,  yn  mhob  gwlad  erbyn 
hyn ;  y  mae  yspryd  goleuedig  yr  oes  wedi  dyfod  yn  ddigon 
cryf  i  fifrwyno  ac  atal  yspryd  yr  ellyll  yma,  na  chafîo  chwarae 
ei  hên  ystranciau  melldigaid  mwy,  er  fod  ei  anian  a'i  yspryd 
ef  yn  parhau  yn  ddigyfnewid  yr  un  ag  oedd  efe  o'r  dechreuad. 

Yn  awr,  dyma  Jesuitiaeth,  wedi  anfon  ei  chenhadau  gwrth- 
odedig  yn  Ffrainc,  eu  gwlad  eu  huaain,  drosodd  i  Brydain. 
Ymdeithiodd  y  cenhadau  hyny  hyd  Gymru,  ac  yma  gosodant 
eu  pebyll  i  lawr,  gyda'r  bwriad  o  ymgartrefu,  a  gwneyd  y 
Dy wysogaeth  yn  faes  eu  Ilafur,  i  hau  eu  hegwyddorion  ynddo, 
yn  y  gobaith  o  gael,  cyn  hir,  fedi  cynhauaf  toreithiog. 

Goddefer  i  hên  ŵr,  ar  fîn  ei  fedd,  i  osod  rhyw  ychydig 
ymofynion  ac  awgrymiadau  at  ystyriaethau  ei  frodyr  ieuang- 


Thvyll  Offeîrîadaeth.  463 

ach,  a'i  gydgenedl  yn  gyffredinol,  ar  yr  achos,  ac  yn  y  cyf- 
nod  pwysig  hwn  ar  gyflwr  ein  gwlad  a'n  cenedl. 

I.  Beth  a  debygech  chwi,  a  ydyw  ein  cydwladwyr  yn 
gyfîredinol  mewn  agwedd  barod  i  gyfarfod  â'r  ymosodiad 
hwn  sydd  ar  gael  ei  wneyd  amom,  a  hyny  gyda  golwg,  yn 
neillduol,  ar  wybodaeth  o  egwyddorion,  a  hanes  gweithred- 
iadau  ac  amcanion  y  blaid  y  cyfeirir  ati,  ac  sydd  yn  awr 
yn  ymsefydlu  yn  ein  plith?  Ofni  yr  ydym  nad  ydyw;  ond 
ei  bod,  a  chymeryd  golwg  gyfFredinol  arni,  yn  mhell  iawn 
yn  ol  yn  hyn,  ac  felly  yn  anmharod  iawn  i  gyfarfod  â'r 
prawf  sydd  ar  gael  ei  wneyd  ami.  Y  mae  ei  diffyg  mewn 
gwybodaeth  yn  y  peth  hwn  yn  fantais  fawr  i'r  gelyn  wneyd 
ei  ymosodiad.  Pe  cymerai  rhywun  galluog  a  chymwys  i'r 
gorchwyl  mewn  Uaw  gasglu  a  chrjnhoi  cyfrol  o  hanes  y 
Jesuitiaid — eu  hegwyddorion,  a'u  gweithrediadau,  &c.,  yn 
ystod  y  tri  chan'  mlynedd  diweddaf,  i'w  roddi  yn  nwylaw  canol 
oed  ac  ieuenctid  ein  cenedl,  cyflawnai  y  gwasanaeth  mwyaf 
angenrheidiol,  ar  hyn  o  bryd,  y  geliid  meddwl  am  dano. 

Eto;  A  ydyw  eglwysi  efengylaidd  Cymru  mewn  ystâd  ac 
agwedd  ddymunol  i  gyfarfod  ag  amgylchiadau  yr  amser 
presenol  hwn?  Ah  !  ai  nid  yw  ofnau  Paul  am  yr  eglwys  yn 
Corinth,  a'r  hyn  a  ddywedai  efe  wrthi  ac  am  dani,  yn  gy- 
mwysiadol  iawn  atom  ninau  y  dyddiau  hyn,  sef,  "  Bod  cyn- 
henau,  cenfigenau,  llidiau,  ymrysonau,  goganau,  hustungau, 
ymchwyddiadau,  anghydfyddiaethau,"  yn  ein  plith?  (2  Cor. 
xii.  20).  Onid  yw  y  gwiberod  hyn  wedi  ymlusgo  i  mewn  i 
lawer  o'n  heglwysi,  ac  yn  cael  eu  magu  ynddynt,  fel  y  maent 
wedi  ac  yn  peri  mawr  ofid  calon  a  chywilydd  wyneb  i'r 
heddychol  fîyddloniaid  ynddynt  ?  "Beth  a  feddylid  am  bobl 
gwlad  y  byddai  gelynion  arfog  wedi  rhuthro  i  mewn  iddi,  y 
rhai,  yn  lle  cyduno  i  gydsefyll  a  chydymladd  yn  erbyn  y 
gelyn  cyffredin  er  amddiffyn  eu  gwlad,  a'i  hiawnderau,  a'i 
rhyddid,  a  dröent  i  guro,  baeddu,  ac  archoUi  y  naill  y  Uall? 


464  Roheleth. 

Oni  fyddai  i  wlad  yn  y  cyflwr  hwnw  syrthio  yn  ysglyfaeth 
rwydd  i  ddwylaw  ei  gelynion  ?  Gallai  eglwysi  efengylaidd 
Cymru  ddysgu  gwers  fuddiol  oddiwrth  helyntion  gwladwr- 
iaethol  a  chymdeithasol  ein  tadau  yn  y  dyddiau  gynt,  Ym- 
rysonau,  ac  anghydfyddiaethau,  a  rhyfeloedd  cartrefol,  yn 
benaf  dim,  oedd  yr  achosion  o'r  aflwydd  a'r  trueni  y  daros- 
tyngid  hwy  a'u  gwlad  iddo  bob  amser,  Ni  allasai  y  Rhuf- 
einiaid  eu  hunain  eu  gorthrechu  a'u  darostwng  dan  eu  hiau 
i'r  graddau  y  gwnaethant,  pe  buasent  yn  un  a  chytûn  a'u 
gilydd  i'w  gwrthsefyll,  Yr  oedd  naill  ai  Afarwy,  neu 
Medrod,  neu  Gurtisfinddu,  o  fradwyr  yn  eu  mysg,  bob  amser, 
mewn  cyngrair  â'r  gelynion ;  a'r  eiddigeddau,  y  cynhenau, 
gwastadol  rhwng  gwahanol  Iwythau  a  mân  dywysogion,  yn 
ei  gwneyd  yn  fanteisiol  iawn  i'r  gelyn  oresgyn  a  meddianu 
eu  gwlad.  Fr  un  achosion,  yn  fwy  nag  i  ddim  arall,  y  gellir 
priodoli  goresgyniad  Lloegr  gan  y  Sacsoniaid  drachefn,  Pe 
safasai  yr  hoU  Iwythau  Prydeinig  o  un  galon  ac  ysgwydd 
dros  eu  gwlad  a'u  hawliau  yn  y  dyddiau  hyny,  odid  fawr 
nad  yn  nwylaw  hiliogaeth  yr  hên  Brydeinwyr  y  buasai  llyw- 
odraeth  Prydain  Fawr  y  dydd  heddyw.  Mynent  hwythau 
gnoi  a  thraflyncu  eu  gilydd  yn  wastad,  hyd  nes  y  traflyncwyd 
hwy  a'u  gwlad  gan  yr  estron, 

Y  mae  Rhufeinwýr  yn  ymosod  arnom  yn  awr,  unwaith 
eto,  a  hyny  nid  gyda  golwg  ar  ddwyn  ein  gwlad  oddiamom, 
fel  y  Rhufeiniaid  a'r  Sacsoniaid  gynt ;  ond  i  ddwyn  ein  cref- 
ydd — dwyn  yr  efengyl  a  bregethir  i  ni,  ac  yn  y  diwedd, 
ddwyn  ein  Beibl,  ein  trysor  gwerthfawrocaf,  oddiarnom. 
Nid  oes  dim  ag  y  mae  eglwys  Rufain  yn  ei  ofni  ac  yn  ei 
gasau  gymaint  a'r  Beibl,  fel  y  cawn  ddangos  a  phrofi  o'i 
genau  hi  ei  hun  wrth  íyned  yn  mlaen,  Y  mae  Afarwyaid 
a  Medrodiaid  yn  ein  plith  ninau,  yn  awr,  fel  oedd  gynt,  sef 
y  Ritualiaid,  fel  eu  gelwir,  sydd  o'u  calonau  yn  caru  Uwydd- 
iant,  ac  yn  gwneyd  yr  oll  a  allant  yn  yr  un  cyfeiriad  a'r 


TwyU  Offeiríadaeth.  465 


CBtron-elyn.  Ai  nid  yw  hyn  yn  uchel  alw  ar  eglwysi  efeng- 
ylaidd  Cyraru,  i  ddeffro  a  charthu  allan  bob  eiddigedd  sect- 
aidd  ac  ymrafaelion  eglwysig,  fel  y  gallont,  o  un  galon  ac 
ag  un  ysgwydd,  gyd-sefyll,  gan  gyd-ymdrech  yn  mhlaid 
ffydd  yr  efengyl,  pan  y  mae  gelyn  y  ffydd  wedi  dyfod  i'n  tir? 
Y  mae  yn  beryglus  i  ni  ymddiofalhau,  gan  dybio  fod  Cymru 
yn  ddiogel  rhag  unrhyw  niwed  oddiwrth  babyddiaeth,  bid  a 
fyno.  Na,  na  1  goresgynwyd  hi  unwaith  o'r  blaen  ganddi, 
a  bu  yn  ymlygru  ac  yn  pydru  dan  ddylanwad  ei  thwyll  a'i 
hofergoehon  am  genhedlaethau,  nes  oedd  mor  wael  a  thru- 
enus  ei  drjch  moesol  ag  y  mae  Uawer,  a'r  rhan  fwyaf,  o'r 
Iwerddon  i'w  gweled  yn  awr. 

Aeth  tòn  gref  o  ddychryn  rhag  pabyddiaeth  dros  y  deymas 
hon  yn  nheyrnasiad  Charles  II,  pan  yr  oedd  yn  wybyddus 
fod  y  teyrn  anfad  hwnw,  a'i  frawd,  y  Duc  o  Vork,  lago  II 
wedi  hyny,  yn  awyddus  am  adferu  eglwys  Rufain  i'w  hawd- 
urdod  gynt,  fel  eglwys  Sefydledig  yn  Mhr)dain.  Yr  oedd 
yr  YmneiUduwyr  Protestanaidd  dan  orthrymder  tost  oddi- 
wrth  y  llywodraeth  a'i  galwai  ei  hun  yn  llywodraeth  Bro- 
testanaidd  y  prjd  hwnw ;  a  dadleuon  poethion  rhwng 
Eglwyswyr  ac  Ymneiliduwyr  yn  cael  eu  dwyn  yn  mlaen 
drwy  y  wasg,  ac  ysywaeth  rhwng  gwahanol  bleidiau  o  Ym- 
neillduwyr  â'u  gilydd  hefyd.  Wrth  sylwi  ar  y  dadleuon 
a'r  ymrafaelion  antfodus  hyny  rhwng  y  gwahanol  bleidiau 
o  Eglwyswyr  ac  Ymneillduwyr  Protestanaidd  â'u  gilydd, 
tybiodd  Mynach  o  Urdd  St.  Francis,  o'r  enw  John  Yincent 
Cane  ei  bod  yn  adeg  fanteisiol  iddo  i  gymhell  a  chymer- 
adwyo  dychweliad  y  deyrnas  yn  ol  i  fynwes  Rufain  fel  yr 
unig  feddyginiaeth  iddi  o'r  drygau  a'r  blinderau  yr  oeddynt 
ynddynt  yn  herwydd  crefydd.  Ysgrifenodd  gyfrol  i'r  perwyl 
hwnw,  yr  hon  a  gyhoeddwyd  yn  1661,  dan  y  teiti,  "/7a/ 
Lux :  neu  Gyfarwyddyd  cyffrcdinol  er  dyfod  i  gyd-ddeall- 
dwríaeth  yn  nghylch  y  dadleuon  a'r  ymrysonau  poethion 

30 


466  ICoheleth. 

mewn  perthynas  i  grefydd,  sydd  yn  ein  mysg  ni  yma  yn 
Lloegr,  rhwng  Pabydd  a  Phrotestant,  Presbyteriaid  ac  An- 
nibynwyr,  gyda'r  amcan  o  gymedroli  a  dwyn  yr  ymrysonau 
anhapus   hyn  i  derfyniad  heddychol  o'r  diwedd,  &c.,  gan 
John  Yincent  Cane,  cyfaill  ac  ewyllysiwr  da  i  bawb  o  bob 
crefydd."     Parodd  ymddangosiad  y  llyfr  gyffro  cyffredinol 
yn  y  wlad.     Nid  oedd  ond  canolig  iawn  mewn  gallu  ym- 
resymiadol ;  ond  yr  oedd  yn  llawn  geiriau  têg  a  gweniaith, 
ac  yn  gallu  defnyddio  y  dadleuon  oedd  rhwng  Protestaniaid 
a'u  gilydd  at  ei  bwrpas,  yn  gyfrwys  a  medrus  ddigon.     Yr 
oedd  Clarendon,  Arglwydd  Gangellwr  y  deyrnas,  ac  un  0 
brif  weinidogion  y  llywodraeth,   yn   uchel-eglwyswr  uchel- 
frydig  iawn,  yn  orthrymwr  tost  ar  yr  Ymneillduwyr,  ond  ar 
yr   un   pryd,  yn   Brotestant  selog   iawn;    teimlodd   yntau 
bryder  nid  bychan  yn  herwydd  Uyfr  y  Mynach,  ac  yn  ei 
bryder,  anfonodd  gopi  o'r  llyfr  i  Dr.  Owen,  gan  ymbil  arno 
ysgrifenu  atebiad  iddo.     Rhaid  oedd  ei  bod  wedi  myhed  yn 
o  galed  ar  uchel-eglwyswr,  fel  Clarendon,  pan  elai  megis  i 
guro  wrth  ddrws  y  Puritan  mawr,  Owen,  am  help.     Modd 
bynag,  cymerodd  Owen  y  rhuswr  Pabaidd  i  fyny,  ac  atebodd 
ef  i  bwrpas  hefyd ;  nid  oedd  y  Mynach,  druan,  ond  megis 
baban  yn  llaw  cawr  dan  ei  driniaeth,     Y  mae  weithiau,  fel 
y  dywedai  un,  "yn  chwareu  âg  ef,  megis  âg  aderyn,  ac  yn 
chwalu  ei  ddadleuon  a'i  resymau  fel  chwalu  mẃg."    Digiodd 
y  Mynach  yn  aruthr,  a  chyhoeddodd  fath  o  atebiad  i'w  wrth- 
wynebydd,  mewn  ymosodiad  personol  arno ;  ac  wrth  geisio 
ymryddhau  o'i  grafangau,  y  mae  yn  ei  benbleth,  yn  ymgor- 
deddu  ac  yn  ymddyrysu  fwy-fwy  bob  cynyg,  fel  hwrdd  yn 
gaeth-garcharor  mewn  torchbleth  o  fieri ;  ond  os  drwg  oedd  ei 
fíixwd  y  tro  o'r  blaen,  gwaeth  eto  o  lawer  wedi  hyny.   Ni  threil- 
iodd  Owen  fawr  o  amser  nac  o  eiriau  ar  y  Mynach  yn  ei 
atebiad  iddo  y  tro  hwn ;  ond  cymerodd  y  gyfundraeth  Bab- 
aidd  i  fyny,  gan  ei  dynoethi,  ei  difynu,  ei  chwalu,  a'i  dym- 


Twyll  Offeirìadaith.  467 

chwelyd  hyd  ei  sylfaen,  fel  na  ''adawodd  iddi  faen  ar  faen 
ar  nas  datododd." 

Ciliodd  y  Mynach,  druan,  o'r  golwg  dan  ei  warth,  i  dìr 
neiUduaeth,  ac  ni  welwyd  ef  mwy.  Wedi  ymddangosiad  ail 
atebiad  Owen  i'r  Mynach,  anfonodd  Arglwydd  Clarendon 
ato,  g}'da  Syr  Whitelock  Bulstrode,  i  ofyn  iddo  alw  g)dag 
ef ;  a  phan  aeth,  diolchodd  Clarendon  iddo  yn  wresog  iawn 
am  ei  atebiad  anatebadwy  i  Fiat  Ltix,  a  chwenegai,  "fod 
Protestaniaid  Lloegr  dan  fwy  o  rwymau  iddo  nac  i  un  dyn 
arall  yn  y  deyrnas."'  Amlygodd  y  Canghellwr  ei  ddymuniad  i 
osod  meitr  esgob  ar  ben  Owen,  os  cyd-ymffurfiai ;  ond  nid  felly. 

Cyn  gadael  hanes  yr  helynt  hono,  gallem  grybwyll  un 
amgylchiad  bychan  a  ddigwyddodd  mewn  cysylltiad  a  hi, 
anadnabyddus,  fe  ddichon,  i  lawer  yn  y  dyddiau  hyn.  Bu 
agos  i  waith  gorchestol  Owen  mewn  atebiad  i  Fiat  y 
Mynach  gael  ei  gadw  a'i  atal  rhag  ymddangos  i'r  cyhoedd. 
Fel  hyn :  Yr  oedd  y  Ily wodraeth  wedi  apwyntio  yr  esgobion 
yn  warcheidwaid  y  Wasg,  fel  nad  oedd  dim  i  gael  ei  gy- 
hoeddi  (yn  gyfreithlon  felly)  heb  fyned  yn  gyntaf  dan  eu 
harolygiaeth  hwy,  a  chael  eu  trwydded ;  gwrthodent  drwydd- 
edu  y  gwaith  hwnw,  o  herwydd  yn  gyntaf,  nad  oedd  yr 
Awdwr  ynddo  yn  dodi  y  Sa/ií  o  flaen  enwau  yr  apostolion 
a'r  efengylwyr  wrth  eu  crj'bwyll ;  íe,  nid  oedd  yn  gwneyd 
hyny  mewn  cysylltiad  a  Petr  ei  hun  ?  Wel,  rhyfedd  at  y 
dyn !  Ac  yn  ail,  am  fod  yr  Awdwr,  yn  y  Ilyfr  hwnw,  yn 
haeru  yn  bendant  nad  allai  un  dyn  brofi  ddarfod  i  Petr 
ymweled  erioed  â  Rhufain ;  gwaeth  eto !  Ani  y  cyntaf, 
dywedai  Owen  nad  oedd  y  i^eth  o  gymaint  pwys  yn  ei  olwg 
ef,  a  boddlonodd  i  roddi  y  Sant  o  flaen  enwau  yr  apostolionj 
er  yr  ystyriai  hyny  braidd  yn  chwith,  gan  nad  allai  y  Sant 
fod  yn  nôd  gwahaniaethol  o  urddas  arnynt  hwy,  gan  fod  \x>h 
un  o  deulu  Duw  yn  Sant,  y  naill  yn  gystal  a'r  llall,  a  Ilawn 
cystal  hawl  gan  bob  un  o  honynt  iddo  â'u  gilydd  j  ond  bod 


468  Koheletk 

yr  enwau  Apostol  ac  Efengylwr  yn  enwau  o  urddas,  yn 
arwyddnodi  swyddau  arbenig  yn  Nheyrnas  Crist  Ond  am 
y  Uall,  yr  haeriad  nas  gellir  profi  ddarfod  i  Petr  erioed  ym- 
weled  â  Rhufain,  nad  allai  efe  ddim  tynu  hwnw  yn  ol 
ar  un  cyfrif  yn  y  byd;  ac  felly  safodd  y  mater  am  dymor. 
Ond  yr  oedd  y  disgwyliadau  mor  fawrion,  a'r  galwadau  mor 
uchel  a  thaerion  o  bob  cẁr  am  gael  y  llyfr  allan,  fel  yr  oedd 
raid  dyfod  i  ryw  gytundeb  ar  yr  achos.  Yr  oedd  yr  esgobion 
yn  fawr  dros  ei  atal.  Fodd  bynag,  cymerodd  Syr  Edward 
Nicholas,  un  o  weinidogion  y  llywodraeth,  y  mater  mewn 
Uaw,  a  Uwyddodd  i  gael  gan  Esgob  Llundain  drwyddedu  ei 
argrafîu,  a  chyhoeddwyd  ef,  ac  enw  Thomas  Greig,  capelwr 
teuluaidd  yr  esgob  wrtho.  Wel,  yn  wir,  y  mae  pethau  fel 
hyn  braidd  yn  ormod  i  gig  a  gwaed  allu  eu  dal  a'u  dyoddef 
heb  frochi  tipyn  hefyd.  Thomas  Greig !  pwy  oedd  Thomas 
Greig?  Pwy  ẃyr?  Nid  oes  ond  ychydig  iawn  yn  fyw  ar 
y  ddaear  heddyw  a  wyddant  fod  y  fath  ddyn  a  Thomas 
Greig  wedi  ymddangos  ar  y  ddaear  erioed ;  a  dichon  na 
buasai  neb  un  yn  gwybod  hyny  y  dydd  heddyw,  ond  fel  y 
daeth  ei  enw  i  gysylltiad  â'r  gyfrol  hono  o  waith  Dr.  Owen. 
lë,  enw  Thomas  Greig,  capelwr  esgob  Llundain,  yn  angen- 
rheidiol  er  cyfreithloni  cyhoeddi  llyfr  o  waith  tywysog  duw. 
inyddion  yr  ail  ganrif  ar  bymtheg  !  Yr  oedd  yn  ormod  o 
ddarostyngiad  gan  yr  esgob  (beth  oedd  ei  enw  ef  níd  wyf 
yn  cofio  yn  awr)  iddo  ddodi  ei  enw  ei  hun  wrth  y  drwydded, 
debygid !  felly  cafodd  Tomos  ddodi  ei  enw  wrthi  yn  ei  le 
ef !  Diolch  am,  a  diolch  i  Tomos  Greig  !  ac  yn  bendi- 
faddau,  diolch  am  fod  hên  groglathau  a  hualau  o'r  fath 
yma  ar  ryddid  y  Wasg  wedi  eu  datod  oddiam  ei  thraed  a'i 
thafod,  a'u  bwrw  ymaith  am  byth. 

Dyma  ni  wedi  rhoi  "dieithr-lam,"  ys  dywedai  y  diweddar 
batriarch  o  Droedrhiwdalar,  llam  fawr  oddiwrth  ein  helynt- 
ion  presenol  ein    hunain  i  ganol   helyntion  ein  henafiaid 


Twyll  Offeiriadaeth.  469 


ddau  can  mlynedd  yn  ol — helyntion  yn  yr  un  cyffelyb  achos 
â'r  eiddom  ninau  yn  awr;  y  mae  hi  weithian  yn  Uawn 
brj'd  i  roddi  ad-lam  yn  ol  at  ein  hachos  ein  hunain.  Ond 
beth  a  ddywedwn  ni  yn  wyneb  y  pethau  hyn  sydd  dan  ein 
hystyriaeth?  Nid  pethau  i  dewi  a  sôn,  a'u  gadael  yn  ddi- 
sylw,  yn  sicr,  ydynt.  Y  mae  yn  ffaith  nodedig  fod  llygad 
eglwys  Rhufain  ar  Gymru  yn  arbenigol  er's  blynyddau 
lawer  bellach.  Y  mae  llawer  o  honom  yn  cofio  yr  hanes 
am  hên  frenines  Ffrainc,  gwraig  Louis  Phillippe,  ddarfod 
iddi  gymeryd  achos  Cymru  at  ei  chalon  yn  ddwys  iawn, 
tua'r  flwyddyn  1847 ;  neillduo  adeg  o  bob  dydd  i  weddio  am 
ddychweliad  Cymru  i'r  ffydd,  a  galw  ar  ffyddloniaid  yr 
eglwys  sanctaidd  yn  Ffrainc,  a  phob  man  arall,  i  uno  gyda 
hi  mewn  gweddíau  a  phaderau  at  y  Forwyn  fendigaid  dros 
Dywysogaeth  Cymru,  yn  arbenigol,  am  i  ni,  oedd  fel  defaid 
wedi  myned  ar  gyfeiliorn,  gael  ein  dwyn  yn  ol  ar  frys  i 
gorlan  y  bugail  da,  sef  y  Pab.  Yr  oedd  yn  ei  bryd  aberthu 
swm  mawr  o  arian  i  drysorfa  Cymdeithas  y  Propagatida 
tuag  at  anfon  cenhadau  i  Gymru  i  bregethu  yr  efengyl 
Rufeinig  i  ni.  Cyn  pen  blwyddyn  wedi  hyny,  yr  oedd  hi 
a'i  gŵr,  druain,  wedi  ffoi  drosodd  i'r  wlad  hon  am  eu  hein- 
ioes,  rhag  cynddaredd  eu  deiliaid,  a'u  gorsedd  wedi  ei 
Uosgi  yn  Uudw  ar  un  o'r  petrualau  yn  Paris,  yn  nghanol 
banllefau  llawenydd  y  ddinas,  heb  i  Mair,  er  yr  holl 
weddiau  a'r  paderau  a  offrymasid  ati,  ddyfod  i  gynorthwyo 
a  gwaredu  ei  hên  lawforwyn  ffyddlon  yn  nydd  y  trallod 
mawr  hwnw. 

Sylwai  Dr.  Owen,  "  Os  adferid  eglwys  Rhufain  byth  i'w 
hawdurdod  yn  Lloegr,  fel  yr  oedd  cyn  y  Diwygiad  Protes- 
tanaidd,  mai  fel  barn  arni  am  ddiystyru  a  chamddefnyddio 
y  rhagorfreintiau  gwerthfawr  a  ddygasid  iddi,  yn  dymhorol 
ac  ysprydol  drwy"  y  diwygiad  hwnw  y  byddai  hyny ;  mai 
ftíl  barn  a  cherydd  ar  yr  eglwys  yn  herwydd  ei  dirywiad,  ei 


47°  Kohelet1i. 

hymrysonau,  a'i  llygredigaethau,  ac  ar  y  byd  anghrediniol, 
ac  anufudd  i'r  efengyl,  y  goddefwyd  i  babyddiaeth  ymgodi 
ac  ymdaenu  ar  y  cyntaf,  fel  y  dengys  yr  apostol  pan  y  mae 
yn  rhagfynegu  am  ddyfodiad  "yr  anwir  hwnw,"  lle  y  dywed 
efe,  "Ac  yna  y  datguddir  yr  anwir  hwnw.  .  .  .  Sef  yr 
hwn  y  mae  ei  ddyfodiad  yn  ol  gweithrediad  Satan,  gyda 
phob  nerth  ac  arwyddion,  a  rhyfeddodau  gau,  a  phob 
dichell  anghyfiawnder  yn  y  rhai  colledig;  am  na  dderbyn- 
iasant  gariad  y  gicii-ionedd,  fel  y  hyddent  gadivedig.  Ac  am 
hyny  (sylwer),  am  hyjiy,"  am  ddiystyru  a  gwrthod  yr  efengyl, 
"y  detifyn  Duw  arnynt  hwy  amryfusedd  cadarn,  fely  credont 
gehoydd.  Fel  y  harner  yr  holl  rai  nid  oedd  yn  credu  Vt  gwir- 
ionedd,  ond y7i  ymfoddloni  mewn  anghyfiawnder."  "  Yr  am- 
ryfusedd"  cadarn  yma  yw  yr  "anwir  hwnw,"  a'r  "anwir 
hwnw"  ydyw  "y  dyn  pechod"  wedi  ymgorflfori  yn  y 
gyfundrefn  babaidd.  Y  cadarnaf  o  bob  "amryfusedd"  y 
clywsom  am  dano  erioed  ydyw  hwnw  dan  ddylanwad  yr 
hwn  y  ceir  dynion  â  gair  Duw  yn  eu  dwylaw,  ac  y  pregeth- 
wyd  yr  efengyl  iddynt,  ac  a  gawsent  bob  manteision  addysg 
efengylaidd,  yn  "troi  oddiwrth  y  gwirionedd,"  ac  yn  credu 
ac  yn  cofîeidio  celwyddau  a  chwedlau  gwrthun  pabyddiaeth, 
fel  y  gwnaeth  lluaws  nid  bychan  o  fonedd  y  deyrnas  hon,  a 
llengoedd  o  offeiriaid  eglwys  Loegr  yn  ystod  y  deng  mlynedd 
ar  hugain  diweddaf,  ac  yr  aethant  drosodd,  hagand  haggage, 
i  Rufain,  a  llengoedd  ereill  o  honynt  s}'dd  yn  llechu  yn  yr 
eghvys  hono,  a  than  yr  enw  Protestaniaid,  ac  yn  byw  ar 
fwrdd  Protestaniaeth,  ydynt,  â'u  holl  egni  yn  ceisio  cloddio 
dan  ei  seiliau  hi  a'u  dymchwelyd. 

Ymgysura  cyfeiHion  yn  Lloegr  yn  fynych  yn  y  gred  fod 
y  wlad  hon  yn  eithaf  diogel,  na  syrth  hi  byth  ond  hyny  i 
grafangau  pabyddiaeth.  ^^England  is  sound  at  the  core" 
meddant.  Os  Uwydda  y  Defodwyr  {Ritualists)  yn  y  deng 
mlynedd  ar  hugain  nesaf,  fel   y  llwyddasant   yn  y  deng 


Twyll  Offeirìadcuth.  471 

mlynedd  ar  hugain  diweddaf,  ni  fydd  hi  yn  smnd  iawn  at 
the  core  wedi  hyny. 

Yn  ei  Ragymadrodd  i'r  ail  argraffiad  o'r  darlithiau  ar 
" Offeiriadaeth  ac  Aberth  Crist,"  a  gyhoeddwyd  yn  1843, 
gwna  y  diweddar  hybarch  Dr.  J.  Pye  Smith  y  sylw  can- 
lynol  ar  awdw)r  yr  Oxford  Tracts — y  Puseyaid,  fel  eu 
gelwid  yr  amser  hwnw,  ac  weithiau  eto: — 

**  Y  mae  yr  hên  elyniaeth  (at  yr  efengyl)  wedi  codi  ac 
ymddangos  ar  wedd  arall  yn  awr.  Yn  mhHth  arwyddion 
difrifol  yr  amser  presenol,  y  mae  yr  ymdrech  a  wna  dos- 
barth  o  athrawon  ydynt  yn  mawr  warthruddo  hên  brif 
ysgol  anrhydeddus  (Rhydychain)  dr\vy  wenwyno  fifynonau 
ei  dysgeidiaeth,  a  dwyn  i  mewn  y  'dyn  pechod'  yn  ei  hoU 
hacrwch  a'i  wrthuni,  yn  un  nodedig.  Y  mae  eu  cyfrwys- 
edd  Jesuitaidd,  eu  haerllugrwydd  taeog,  a'u  fifalsedd  bradwrus 
tuag  at  eglwys  Loegr,  plant  yr  hon  ydynt,  meddant  hwy, 
yn  adgas  i'r  eithaf,  pan  y  maent  yn  magu  cancr  yn  ei  hym- 
ysgaroedd  hi,  gan  lechu  ac  ymgadw  heb  wneyd  un  sylw  ar 
y  dynoethiadau  grymus  lawer  o  wnaed  o'u  twyllresymau  a'u 
coeghoniadau  gan  glerigwyr  ac  ymneillduwyr  yn  Lloegr, 
Iwerddon,  ac  America,  Nid  yw  y  tawedogrwydd  costog- 
aidd  hwn  i'w  briodoü  i  dawelwch  hyder  yn  ngwirionedd  a 
nerth  eu  hachos,  eithr  yn  hytrach  i  wendid  calon  amheus,  á 
chydwybod  anesmwyth,  a  bâr  i'r  rhai  fyddo  dan  eu  dylanwad 
ofni  dyfod  i'r  goleuni,  'fel  nad  eglurer  eu  gweithredoedd 
hwynt.'" 

Yr  oedd  raid  cael  rhywbeth  cryf  iawn  i  gyfifroi  yspryd 
Dr.  Pye  Smith  i  beri  iddo  lefaru  mor  nerthol  ac  angerddol 
ac  y  gwna  efe  yn  y  demyn  uchod ;  gẃr  ag  oedd  yn  ddiar- 
hebol  yn  ei  oes  ar  gyfrif  addfwynder  ei  dymer,  tynerwch  ei 
deimladau,  boneddigeiddrwydd  ei  foes,  a'r  mwyaf  gwyliad- 
wrus  ar  ei  dafod  a'i  bin  o  bawb.  Fel  y  cythruddodd 
cynuUeidfa  rwgnachlyd  meibion  Israel  yn  yr  anialwch,  un 


472  Roheleth. 

yspryd  tro,  "  Y  gẃr  Moses,  y  Uareiddiaf  o'r  hoU  ddynion  oedd 
ar  y  ddaear,"  fel  "y  camddywedodd  efe  a'i  wefusau,"  felly 
cythruddodd  cynuUeidfa  y  Defodwyr  hyny  yn  Rhydychain, 
yspryd  Dr.  Pye  Smith,  y  gŵr  tebycaf  i  Moses  o  ran  ei  lar- 
eidd-dra  o  bawb  adnabyddus  yn  yr  oes  hon,  fel,  ond  ni 
ddywedwn,  "y  camddywedodd  a'i  wefusau,"  gan  y  credwn 
mai  geiriau  gwirionedd  a  sobrwydd  ydyw  y  geiriau  bob  siU. 

Eilwaith  eto;  Er  dangos  yspryd  ac  amcan  y  grefydd 
wrth-efengylaidd  a  Phabaidd  y  daeth  lleng  o'i  hathrawon 
i'n  plith  i'w  chymell  i'n  derbyniad,  gwahoddir  y  darllenwyr 
i  edrych  arni  yn  y  portreiad  a  wnaeth  tri  o'i  horaclau  doeth- 
ion  hi  ei  hun  o  honi,  fwy  na  thri  chan'  mlynedd  yn  ol — 
portreiad  na  fynasent  hwy  er  y  byd,  i  neb  ei  weled  o'r  tu 
allan  i  gylch  eu  cyfrinach  hwy  eu  hunain ;  ac  un,  hwyrach, 
na  welodd  Uygad  un  darllenydd  Cymreig  mo  hono  erioed. 

Archodd  y  Pab  Julius  III,  i  dri  o  esgobion  roddi  iddo 
ef  eu  barn  a'u  cyngor  am  y  moddion  mwyaf  effeithiol  er 
cadarnhau  ac  eangu  awdurdod  â  dylanwad  y  babaeth. 
Wrth  gyflwyno  iddo  eu  barn  ar  y  mater,  erfyniai  yr  esgob- 
ion  hyny,  yn  y  modd  mwyaf  difrifol  a  gostyngedig,  ar  fod 
i'r  peth  gael  ei  gadw  yn  gyfrinachol,  na  ddelai  byth  i  wyb- 
yddiaeth  y  cyhoedd.  Ni  osodir  yma  ond  yr  adran  olaf  o'r 
cyngor  nodedig  hwn  : — 

"  Yn  ddiweddaf,''  meddent,  "yr  ydym  wedi  cadw  y  cyngor 
a  ganlyn  i  fod  yn  ddiweddaf,  am  ei  fod  y  mwyaf  pwysig 
a  allwn  ni,  dan  yr  amgylchiadau  presenol,  feddwl  am 
dano  i'w  gyflwyno  i  ystyriaeth  eich  Sancteiddrwydd.  Rhaid 
i  chwi  wylio,  gyda'r  gofal  mwyaf,  na  byddo  ond  i  gan  Ueied 
fyth  ag  fo  bosibl  o'r  efengyl  (yn  enwedig  yn  iaith  y  werin) 
gael  ei  ddarllen  yn  y  gwledydd  sydd  yn  ddeiliaid  o'ch  llyw- 
odraeth  ysprydol,  ag  ydynt,  hyd  yma,  yn  cydnabod  eich 
awdurdod.  Yr  ychydig  a  geir  yn  ngwasanaeth  yr  ofFeren 
(Mass),  a  dim  yn  ychwaneg;  na  oddefer  i  un  dyn  weled  na 


Twyll  Offciriadaeth.  473 


darllen  mwy  na  hyny  o'r  ysgrythyr.  Y  ffaith  yw,  tra  na 
chafodd  y  bobl  wybod  dim  mwy  nag  sydd  yn  y  gyfran  fechan 
hono  o'r  ysgrythyr,  buont  yn  dawel  dan  eich  awdurdod  ac 
yn  flíyddlon  i'r  eglwys  gatholig ;  o'r  tu  arall,  dadfeiliodd  a 
gwanhaodd  dylanwad  eich  awdurdod  dymhorol  ac  ysprydol 
yn  union  pan  ddechreuodd  y  werin  hòni  ac  arfer  yr  hawl 
(fFugiol)  i  ddarllen  a  chwilio  yr  ysgrythyr  drostynt  eu  hunain. 
Uwchlaw  pob  peth,  y  Uyfr  hwnw  (y  Beibl)  yn  fwy  na  dim 
arall,  a  gododd  y  dymhestl  bresenol  a  ddaeth  arnom,  ac  a'n 
dygodd  i  ddibyn  dinystr;  a  rhaid  i  ni  addef,  os  chwilia  un 
dyn  y  Beibl  yn  ystyriol,  a  chymaru  ei  ddysgeidiaeth  ef  ág  ym- 
arferion  a  defodau  ein  heghuys  ni,  y  rhaid y  givel  efe  wahaniaeth 
dirfawr  rhwng  y  naill  är  llall,  a  bod  ein  haihrawicuth  ni,  nid 
yn  unig  yn  hollol  wahanol,  ond  gyda  hyny  yn  hollol  groes  i 
athrawiaeih  yr  ysgrythyr.  Gan  hyny,  pan  gynhyrfer  y  bobl 
gan  ein  gwrthwynebwyr  dysgedig  i  ymofyn  am  y  wybodaeth 
hon  o'r  ysgrythyr,  ni  bydd  taw  byth  ar  y  cri  a  godir  i'n  her- 
byn,  hyd  nes  y  dadguddir  y  cyfan  ac  y  gwneir  ni  yn  wrth- 
ddrychau  dygasedd  a  dirmyg  cyffredinol.  Gan  hyny,  rhaid 
cadw  y  pethau  hyn  yn  guddiedig  (occultandce),  eto,  gyda'r 
gochelgarwch  mwyaf  (adhibitum  quadum  diligentiâ),  rhag 
peri  cyfîro  mwy  eto  yn  ein  herbyn,  Trefnodd  eich  cenadwr 
yn  ngweriniaeth  Yenice,  Dr.  John  della  Casa,  Archesgob 
Benevento,  yr  achos  hwn  yn  rhagorol ;  canys  gan  ochelyd 
condemnio  yr  ysgrythyr  mewn  modd  eglur  a  phendant,  na 
gorchymyn  iddi  gael  ei  chadw  yn  guddiedig  oddiwrth  y  bobl, 
gallodd  gyraedd  yr  un  amcan  mewn  ffordd  anuniongyrchol, 
drwy  roddi  yn  y  rhif  restr  fawr  o  lyfrau  hereticaidd  a  gyhoedd- 
odd  efe,  ry w  ranau  o'r  athrawiaeth  gynwysedig  yn  yr  efengyl, 
ac  yn  arbenigol,  y  rhanau  hyny  sydd  yn  fwyaf  amlwg  a 
phendant  yn  ein  herbyn  ni." 

Dyddiwyd  y  llythyr  hwn  at  y  Pab  Julius  III,  Bononia, 
Tachwedd  2ofed,  1553,  wedi  ei  arwyddo  gan  Yincentius  de 


474  Roheldh. 

Durantibus,  esgob  Thermule-Brixia;  ^gidius  Falceta,  esgob 
Caprulae ;  a  Gerard  Busdragius,  esgob  Thessalonica.  Dyg- 
wyd  ef  allan  i'r  cyhoedd  gan  Petr  Paul  Vergerio,  gẁr  a  safai 
yn  uchel  iawn  unwaith  yn  y  cynghor  Pabawl,  ac  oedd  yn 
esgob  Capo'dTstria,  a  chenadwr  y  Pab  yn  Germany ;  a'r  hwn, 
wedi  hir  a  dyfal  ymchwiliad,  a  Iwyr  argyhoeddwyd  o  dwyll 
a  drygedd  anferth  y  gyfundrefn  Babaidd,  a  roddodd  i  fyny 
ei  swydd  fel  esgob,  a'r  hoU  elw  a'r  anrhydedd  oedd  yn  nglŷn 
â  hi,  ac  a  ddiangodd  am  ei  fywyd  i  Switzerland,  a  bu  yn 
weinidog  Protestanaidd  yno  am  y  gweddill  o'i  oes.  Bu  farw 
yn  y  flwyddyn  1565.* 

Dyna  hi  y  gyfundrefn  Babaidd,  yr  hon  y  mynai  y  Ritual- 
iaid  Seisnig,  a'r  Jesuitiaid  Ffrengig  ei  chymell  i'n  derbyniad 
a'n  cymeradwyaeth  ni  yn  Lloegr  a  Chymru  yn  awr  yn  lle  ein 
Protestaniaeth — ein  Beibl  a'r  efengyl;  îe,  dyna  hi  wedi  ei 
diosg  yn  noethlymyn  o'n  blaen,  gan  ei  hathrawon  a'i  horaclau 
hi  ei  hun,  y  rhai  a  gydnabyddent  y  gwirionedd  yn  gyfrinachol 
rhyngddynt  a'u  gilydd,  ond  na  fynasent  er  y  byd,  i'r  gyfrin- 
ach  hono  gael  ei  dadguddio  i'r  byd ;  ond  mynodd  rhaglun- 
luniaeth  Ddwyfol  ei  thynu  allan,  a  dyna  fel  y  mae  hi  yn 
tystiolaethu  am  dani  ei  hun;  a'i  thystiolaeth  hon  sydd  wir, 
a  "pha  raid  i  ni  mwyach  wrth  dystion."     Edrycher  arni. 

Yn  awr,  Beth  a  atebwn  ni  i  genhadau  y  genedl  a  ddaeth- 
ant  drosodd  atom  i  ymofyn  yn  nghylch  cwestiwn  pwysig  ein 
crefydd?  A  gawn  ni  gytuno  i  gyd-ateb,  gan  ddywedyd, 
"Seilio  o'r  Arglwydd  Sëion"  efengylaidd  Cymru,  ac  y  go- 
beithiwn  ni,  "trueiniaid  ei  bobl  Ef,"  ynddi,  a'n  plant  ar  ein 
hol;  na  newidiem  mo'rgrefydd  a'r  athrawiaeth  a  draddodwyd 
i  ni  "yn  ngair  y  dystiolaeth,".a'r  pregethiad  o  hono,  fel  y  bu 
o  ddyddiau  ein  tadau  hyd  y  dydd  hwn,  am  un  grefydd  nac 


'  Dr.  Pye  Smith's  "Reasons  for  the  Protestant  Religion,"  p.  46,  47. 


Twyll  Offeirìadaeth.  475 

efengyl  arall,  pe  deuai  angel  o'r  nef  i  gynyg  un  i  ni;  yn  sicr, 
ynte,  ni  wnawn  un  fargen  felly  a'r  athrawon  Rhufeinig  a 
ddaethant  atom.  Na,  ni  all,  ac  ni  chaiff  yr  Assyriaid  hyn 
chwaith,  ein  hachub  ni,  pe  gallasent  wneyd  hyny,  "ac  ni 
farchogwn  ar  eu  meirch  hwy,"  beth  bynag,  a  ni  wedi  ein 
haddysgu  i  wybod  mai  o  ddistryw  y  daeth  y  meirch  hyny, 
ac  mai  i  ddistryw  y  maent  yn  myned. 

Ond  nid  ydynt  hwy  eu  hunain,  fel  y  crybwyllwyd  o'r  blaen, 
yn  disgwyl  y  gallant  wneyd  llawer  o  argrafî  ar  y  genhedlaeth 
bresenol,  gan  ei  bod  hi,  fel  y  tybiant,  wedi  ymwreiddio  yn 
rhy  ddwfn  yn  egwyddorion  y  Beibl  a  Phrotestaniaeth  efeng- 
ylaidd  ;  a  gobeithio  ei  bod  hi  felly ;  ond  hyderant  y  gallant 
gael  gafael  ar  ein  plant,  y  genedl  sydd  yn  codi,  a  dodi  eu 
ffrwyn  yn  eu  genau  i'w  harwain  ífordd  y  mynont  Yn  y  peth 
hwn  y  mae  dirgelwch  perygl  ein  gwlad.  Yn  awr,  gydwlad- 
wyr,  Gristionogion  Efengylaidd  Cymru,  a  adewch  chwi  i'ch 
plant  syrthio  i  ddwylaw  yr  estroniaid  hyn,  drwy  ddifrawder 
ac  esgeulusdra,  gan  dybied  fod  pob  peth  yn  dda,  nad  oes 
achos  i  ofni  un  niwed  i  ni  na'n  plant  oddiwrthynt?  Dywedir 
fod  rhieni  crefyddol,  aelodau  perthynol  i  wahanol  gyfundebau 
efengylaidd  yn  y  Dywysogaeth,  yn  dodi  eu  plant  mewn  ys- 
golion  Pabaidd,  mewn  manau  y  ceir  cyfleusdra  i  hyny,  o 
herwydd  bod  yr  ysgolion  hyny  yn  rhatach  nag  ysgolion  Pro- 
testanaidd.  Ai  gwir  hyn  ?  Os  gwir  yw,  onid  yw  y  rhieni 
hyny  yn  fradwyr  a  llofruddion  i'r  eg\vyddorion  a  brofîesant? 
Pa  faint  gwell  yw  eu  gwaith  hwy  yn  hyn,  na  gwaith  y  rhieni 
hyny  yn  Israel  a  "dynent  eu  meibion  a'u  merched  trwy  y 
tân  i  Moloch,"  yn  nyíîryn  mab  Hinom  ?  Dim  oll ;  os  nad 
gwaeth.  Melldithiai  ac  esgymunai  yr  oífeiriaid  Pabaidd  un- 
rhyw  aelod  o'u  heglwys  hwy  a  ddodai  ei  fab  neu  ei  ferch 
mewn  ysgol  Brotestanaidd ;  ac  y  maent  yn  hyny  yn  gyson 
a'u  hegwyddorion,  beth  bynag.  "  Deffrowch  yn  gyfìawn,  ac 
na  phechwch,"  drwy  ymddiofalhau  yn  y  peth  hwn ;  îe,  de- 


476  Koheleth. 

ffrown  yn  brydlawn — "Ac  y  mae  hi  weithian  yn  bryd  i  ni 
ddefFroi  o  gysgu,  canys  nid  oes  gan  rai,"  ac  ofnwn  y  gellir 
dweyd,  nid  oes  gan  lawer  yn  Nghymru,  "wybodaeth  o 
Dduw." 

Ond  eto ;  Pa  fodd  yr  ydym  ni  i  wrthsefyll  yr  ymosodiad 
hwn?  "Nid  âg  arfau  cnawdol;"  nid  drwy  awdurdod  y 
llywodraeth  wladol  i'w  tarfu  â'u  deol  o'n  gwlad ;  nid  anog  a 
chynhyrfu  y  werin  i'w  amharchu  a'u  herlid  mewn  un  modd, 
nac  ar  un  cyfrif;  nid  chwaith  drwy  ddefnyddio  eu  harfau 
hwy  eu  hunain,  dichellion  a  chyfrwysdra ;  ond  trwy  "  arfau 
cyfiawnder  ar  ddê  ac  ar  aswy" — arfau  y  filwriaeth  efengyl- 
aidd ;  dwyn  eu  hegwyddorion  a'u  hathrawiaethau  at  "y 
gyfraith  ac  at  y  dystiolaeth,"  a'u  dangos  i'n  hieuenctyd  a'n 
plant  yn  y  goleuni  hwnw.  Y  mae  hoU  arfogaeth  Duw  yn 
barod  wrth  law  genym.  "Cleddyf  yr  Yspryd,  yr  hwn  yw 
gair  Duw,"  fel  y  gwelsom,  ydyw  yr  arf  y  mae  calon  y  gyfun- 
drefn  Babaidd  yn  ei  ofni  yn  fwy  na  dim  arall.  Gan  hyny, 
"Cymerwch  atoch  holl  arfogaeth  Duw,  fel  y  galloch  wrth- 
sefyll  yn  y  dydd  drwg.  Sefwch,  gan  hyny,  wedi  amgylch- 
wregysu  eich  Iwynau  â  gwirionedd,  a  gwisgo  dwyfroneg  cyf- 
iawnder,"  &c.  (Eph.  vi.  13,  14.)  Gwisgwch  yr  arfogaeth 
hon  am  eich  plant;  rhwymwch  y  gwregys  hwn  am  eu  Iwynau, 
drwy  eu  haddysgu  a'u  hyfforddi  yn  dda  yn  y  teulu  gartref, 
yn  yr  Ysgolion  Sabbothol  a'r  cyfarfodydd  cymdeithasol — 
"Ac,  wedi  gorphen  pob  peth,  sefyli." 


ROHELETH.' 


Enwau  y  Tanysgrifwyr  wedi  eü  Trefnu  yn  Sirol. 


T  OOOLSDD — SIB  OAERMÀRrON. 

Parch.E.  HerberEyang,  Coemarfon  (2) 

,,  J.  AJun  Roberts,  do. 

„  D.  William.-!,  Gartb,  Bangor. 

„  W.  ürimtbs,  Tregarth. 

„  R.  S.  Williams,  Bethesda. 

,,  li.  llowlands,  do. 

„  E.  Stephen,  Tanymarian. 

,,  L.  Williuins,  Bontnewydd. 

„  R.  W.  Grillitbs,  Bethel. 

,,  J.  Maebretb  llot's,  Bettws-y-coed 

„  W.  i;    '  "  Iwyn  Bay. 

„  J.  C.  ygroeá. 

„  E.J. 

„  0.  J  !i. 

„  R.  P.  i:beQczer. 

„  P.  S.  Ibillii.»,  B.M.,  Bangor. 

„  Dl.  Rowlandrt,  M.A.,  President 

Noi  :       ■  '•   "     .(,_  jo_ 

„     W.ll  M.),Porthmadoc 

„     J.  O.  .  .M.),  Llanllechid. 

„    Jamo-    l'i...^    (C.M.),    Four- 

cros.M  .,,  ì     ,:'.i.li. 
„     D.  S.  Evu  'raeth 

„    H.  Davics  :,in. 

Mr.  R.  Davie8,  M.r.,  iniidrth  (10). 
„  M. Boberts,  Tymawr,  Dinorwic  iG) 
„    D.   R.  DaTÌes,  Baugor-st.,  Caer- 

narfon. 
„    H.  Jones,  Nelson  Emporium,  do. 
„    0.  ü.  Owen  (Alaíon),  do. 
„    A.  Fracer,  merohant,  do. 
„    J.    Evan8,     Carnarfon  anJ  Den- 

bigh  Ueriildy  do. 
,,    11.  üwen,  Newbro-st.,  do. 


siB  OA£RKABFON— ;>arAad. 

Mr.  E.  0.  Jones,  62,  Arfon-terrace,  do. 
„    R.  Owen,  Brynteg,  Bethesda. 
„    D.  White,  Bangor  (6). 
,,    S.  Evans,  üwalia  Hoiise,  do. 
,,    J.  W.  Parry,  Macsygroes,  do.  (3). 
,,    R.  Evans,  Peutrefelin,  do. 
,,    R  Evans,  Brj'utirion,  do. 
„    R.  Williams,  33,  Hill-st.,  do. 
,,    G.  Husley,  Talybont,  do. 
,,    W.  Roberts,  Talybont,  do. 
,,    T.  Joues,  Brynderwas,  do. 

,    J.  Price.  B.A  ,  Normal  College,  do 

,    H.  WUliams,  draper,  Penrhyn- 
deudraeth. 

,    D.  Parry,  grocer,  do. 

,    üriff.  Thomas,  do. 

,    T.  Evan8,  Church  Walk,  Colwyn 

,    S.   Roberts,  Maenywern,    Llan- 
stumdwy. 

,    E.  Jones,  Plâs  Chwilog,  Cricieth. 

,    0.  Uughos,  Talsarn. 

,    R.  Jones,  Penygroes. 

,    D.  L.  Davie8  (Dewi  ülanürydlas), 
Bcthesda. 

,    R.  Davios,  Brynllwyd,  do. 

,    Ct.  Griffiths,  Plastirion,  Llanberis 

,    J.   J' ■'•■•.    Braich-y-Saint), 

P 

,    0.  M  :k-plaoe,  do. 

,    0.  Jones,  Puntrefelin,  do. 

,    T.  Griffiths,  sychnant,  Pwllheli. 

,    J.  Beuno  Jones,  school-master, 
Llanarmon. 

,    J.  T.  Jones,  Monacbdy,  Clynog. 


11. 


Enwau  y  Tanysgrifwyr. 


DDIBTCH  A  FrLINT. 

Parch.  D.  Roberts,  Wresham. 

,,     T.  Roberts  (Scorpion),  Llan- 
rwst. 

E.  T.  Davies,  Abergele. 

J.  Roberts,  Brymbo. 

R.  Roberts,  Rhosllanerchrugog 

S.  Evans,  Llandegle. 

T.  Nicholson,  Dinbych. 

P.  W.  Hough,  Llanarmon. 

J.  A.  Davies,  Llanddulas. 

M.  C.  Morris,  Coedpoeth. 

W.  Griffith,  Rhosymedre. 

W.  C.  Edwards,  Graigfechan, 
near  Ruthin. 

Jacob    Jones    (C.M.),    Prior, 
uear  Denbigh. 

J.  Jones  (C.M.),  Cefnbychan, 
near  Ruabon. 

R.  Thomas,  Rhyl. 

H.  Elvet  Lewis,  Buckley. 

J.  M.  Jones,  Caergwrle. 

Roger  Edwards  (C.M.),  Mold. 
Mr.  E.  Thomas,  Henllan-pl.,  Denbigh 
„    Jared  Jones,  Vale-st.,  do. 
,,    T.  Gee,  ex-Mayor,  do. 
„    John  'Walters,  do. 
,,    J.  Roberts,  Star  Shop,  do. 
„    J.  Foulkes,  draper,  Vale-st.,  do. 
„    J.  Williams,  ex-Mayor,  do. 
„    E.  Williams,  draper,  do. 
„    J.  Davies,  clerk,  do. 
„    D.  Morris,  N.  &  S.  Wales  Bank. 
„    E.  Davies,  Penybank,  near  do. 
*  „    Edwin  Roberts,  builder,  do. 
„    J.  Jones  Green  (deceased),  nr.  do. 
,,    J.  Jones,  Brynhyfryd,  do. 
,,    J.  Jones,  Caeserwyd,  do. 
„    R.  Roberts,  Foxball  Farm,  nr.  do. 
,,    J.  Wright,  Bodfari. 
„    A.  Wright,  do. 
,,    Daniel  Roberts,  do. 
,,    Nathaniel  Lloyd,  do. 
„    D.  Roberts,  Bontufruíludd,  do. 
,,    0.  WiUiams,  Glanclwyd,  do. 
„    T.     Ellis,    Llwyn,     Llanrhaidr, 

Denbigh. 
„     T.   Moss,    Gresíord,  ur.  Wrex- 

ham  (6> 


DiiiBTCH  A  íFLiNT— parÄad. 

Mr.  E.  M.  Jones,  timber  merchant, 

do.  (2). 
„    J.  Richard  Trefalun,  nr.  do. 
„    E.  Davies  (lolo  Trefaldwyn),  do. 
„    J.  Jones,   draper,    Peter-8quare, 

Ruthin  (3). 
,,    0.  Evaus,  Bodlondeb,  Bont  uchel 
,,    H.  Humphreys,  Tybrith,  do. 
,,    D.  Williams,  Tanybryn,  do. 
,,    W.  Jones,  Garddeni,  do. 
\ ,,    Thomas  D.  Jones,  Pontstyllod, 

Llanarmon. 
,,    J.     Minor    Jones,    Bwlchgwyn, 

near  Wrexham. 
,,    B.  Harrison,  Coedpoeth,  do. 
,,    W.   Carey   Roberts,    Post-office, 

Llansiiin,  do. 
„    T.  Humphreys,  Lili  House,  near 

Holywell  (2). 
,,    J.  Hughes,  builder,  do. 
,,    P.  Roberts,  chemist,  St.  Asaph. 
Mrs.  Vaughan,  do. 
Mr.  T.  S.  Jones,  Post-office,  do. 
„    MÌ3hael,  Caergwrle. 
,,    E.  Phillips,  Maeshafn,  nr.  Mold. 
,,    T.  P.   Davies,   Jessimino   Villa, 

Abergele. 
„    D.  Roberts,  Y.H.,  Tanrallt,  near 

do.  (2). 
„    J.  Roberts,  M.P.,  Bryngwenallt 

do.  (2). 
„    E.  Lloyd,  Post-officc,  do. 
„    W.  N.  Clarke,  Hendregyntyn,  do 
„    W.  Eerfoot,  Vaenol,  near  do. 
,,    J.  Eerfoot,  Hendrebacb,  nr.  do. 
,,    J.  R.  Jones,  student,  Pensaru. 
,,    J.Humphrey8,Cambrian  Hotel,do 
„    J.  WiUiams,  Road  Surveyor,  do. 
,,    R.  Hughes,  Watüng-st.,  lilanrwst 
„    W.  Davies,  do.,  do. 
„    R.  Davies,  Albion  Hotel,  do. 
„    R.  Jones,  Auctioneer,  do. 
,,    James  Owen,  Brynynyr,  do. 
,,    W.  Williams,  chemist,  do. 
„    W.  Wilkin8,  do.        do. 
„    0.  Jones,  Iscoed,  do.     do. 
„    Robt.  Griffith,  com  merchant,  do. 
n   D.  Hoghes,  joiuer,  do. 


Emvau  y  Tanysgrifwyr. 


DI2ÌBTCH  L  mjm — parhad. 

W.  HuRhes.  M.D.,  do. 
0.   Griffiths,    Brookland,    Wrex- 
ham.     


Parch.  W.  Griffiths,  Holjhead  (decsd) 
„      W.  Lloyd,  do. 
„      T.  Evan8,  Aralwch. 
„     B.  Williams  (Hwfa  Mon),  Llan- 

erchymedd. 
„      D.  S.  Jones,  Llanddaniel. 
„      A.  Cynffig  Dayies,  Menai  Brdg. 
„      W.  Y.  Davies,  Moelfro. 
y,     Esaia  Jones  (C.M.),  Rhiwlas. 
,,      J.  Hopldns,  Rhosycôl  Rectory, 
near  Ŷalley. 
Mr.    H.     Lewis,    Llewelyn     Lodge, 
Bodedeym  (10). 
„    0.  Lewis  Boberts,  Madog,  Bryn- 

gwran  (2). 
^    W.  Thomas,  Assessor,  Llangefni 

(6). 
„    W.    Thomas,    Caeran,   Llanfair, 

near  do. 
„    W.  Thomas,  Cana,  do.        do. 
„    D.  Lloyd.  coal  merchant,  Beaa- 

míiris. 
„    Councülor  W.  Hughes,  do. 
„    J.  Dew,  Menai  Bridge. 
,,    RoK'cr  Evans,  do. 
,,    0-  JJuvi(  8,  confectioner,  do. 
„    J.   Hr,,lie3,  Ty'nyllidÌArd,  Llan- 

in.-.in. 
„    J.  Aul'iey.GorphwyBfa,  Bodffordd 
„    Gwcn  Griffitb,  Northend,  Llan- 
ddanieL 
„    W.  Ilughes,  Shop  Sharpe,  Llan- 
gi-fiii. 
„    O.  Hughes,  Rhosybol. 


MBIBIONTDD. 

Parch.  Price    Howell,   Fonr-crosses, 
Ffestiniog. 
„      J.  B.  Parry,  Bcthania,  do. 
„      R.  J.  Davi«s,  Rhiwbryídir,  do. 
„      Ll.  B.  RobertB,  TanygrÌ8Ìan,do 
„     J.  Roberts,  Llan,  do. 


MKIBIOKTDI>— ^orAad. 

Parch.  W.  Williams,  Tynycoed,  Maen» 
twrog. 
„      Z.  Mather,  Abermaw,  do. 
„      D.  Griffiths,  Dolgellau. 
„      J.  Charles,  Llanuwchllyn. 
„      Japheth  Jones  (G.M.),  Congl- 

ywal,  Bethania,  Feetiniog. 
„      D.  Jones  (C  M.),  Garegddu. 
Prof.  L.  Edwards,  D.D.,  Presbyterian 

Collegc,  Bala. 
Parch.  E.  Petcrs  (C.M.),  do. 
Prof.    T.  Lewis,   B.A.,  Independent 

College,  do. 
Mr.  D.  Daniel,  myfyr,  do. 
„    W.  Davies,  do.        do. 
„    J.  S.  £vans.  do.      do. 
„    W.E.  Hughes,  do.  do. 
„    W.H.Rees.  do.       do. 
„    W.R.Roberts.do.  do. 
„    G.  Samson,  do.       do. 
„    J.  E.  Thomas,  do.    do. 
„    Moses  Robeiis,  Bala. 
„    J.  Parry,  grocer,  do. 
„    R.  Thomas,  draper,  LlandderfeL 
„    J.  Cadwaladr,  Four-crosses,  Ffea- 

tiniog. 
„    M.  Jones,  do.  do. 

„    R.  Hughes,  photographer.  do. 
„    R.  Rowlands,  N.  &  8.  W.  Bankdo. 
„    H.  Miles,  draper,  Dolgellau. 
„    L.     Davic8,    Post-offîce,     Llan- 

uwchllyn  (3). 
„    R.    Evans,     Post-office,     Dinas 

Mawddwy. 
„    W.     R.    WiUiams,     Llanelltyd, 

Dolgelly. 
,,    T.  Humphreys,  Registrar,  Maea- 

twrog. 
„    E.  Hnghes,  Factory,  do. 
„    J.  Owen,  Tanybwloh  Hotel,  do. 
„    EUis  Williams,  do. 
„    T.  Jones,  Tynycoed,  do. 
„    Mchl.  Thomas,  Llwyn  Onn^Bryn* 

eglwys,  Corwen  (4). 
„    E.  W.  Thomaa,  do.         do. 
„    MorrÌR  Roberts,  Blaen  lal,  do. 
„    J.  Roberts,  Yale  Vüla,  do. 
y    B.  P.  Willìamfl,  draper,  Dolgelly. 


iV. 


Enwau  y  Tanysgrifwyr. 


TBBrAI.DWTN. 

Parch.  D.  Lewis,   Rector  of   Llan> 
gyniew,  Welshpool. 
O.  Evans,  Llanbrynmair. 
Josiah  Jones,  Machynlleth. 
J.    R.    Roberts,    Aberhosan, 

(deceased.) 
T.  Hughes,  Llansantffraid. 
R.  Powell,  Dre  Newydd. 
D.  S.  Thomas,  Llanfair-caer- 

eiuion. 
D.  Jones  (Idrysin),  (C.M.) 
D.  Jones  (C.M.),  Machynlleth. 
Mr.  R.  Jones,  T.H.,  Machynlleth. 
„    J.  Evan8,  Corner  Shop,  do. 
„    W.  Jones,  Graigfach,  do. 
„    W.  Lloyd,  National  and  Provin- 

cial  Bank,  do. 
„    H.  Lumley,  coal  merchant,  do. 
„    J.  Morgan,  Cambrian  House,  do, 
„    D.  E.  Davie8,  Albert  House,  do. 
„    D.  Evans,  tanner,  do. 
„    T.  H.  Evans,  ironmongcr,  do. 
,,    D.  .Tones,  Doll-street,  do. 
„    J.  M.  Meredith,  do. 
„    J.  Lumley,  Doll-st.,  do. 
„    D.  Morgan,  Maengwyn-st.,  do. 
„    E.  Benbow,  Llanidloes. 
„    0.  Benbow,  do. 
„    T.  Benbow,  do. 
,,    G.  Thoma»,  draper,  do. 
Captain  Humphreys,  do. 
Mr.  W.  Lloyd  Roberts,  Penceunant, 
Penbont-fawr. 
„    C.  R.  Jones,  Y.H.,  LlanfyUin. 
„    I.  Jones,  do. 

„    E.  Davies,  builder,  Oswestry. 
.  „    J.  Evans,  M.A.,  do. 
„    Henry  Edwards.  draper  do. 
„    Richard  Hughes,  Park  Aveuue,  do 
„    T.  Davie8,  do. 
„    J.  Griffith,  Old  Park-yard,  do. 
„    J.  Jones,  cheiiiist,  Wiilow-st.,  do. 
.  „    Josia  Jones,SaIop-road,  Oswestry 
„    J.  Jones,  Castle  Yilla,  do. 
„    R.  Parry,  Oswald-terrace,  do. 
,,    J.  Hy.  Thomas,  Park  Avenue,  do. 
„    HeuryWiIliams,  coaImerchant,do 
.-  „    Joseph  Evans,  Brynhyfryd,  do. 


DBnSUSIB — ABEBTEin. 

Parch.  T.  0.  Edwards,  M.A.  (C.M.), 
President    Univer8ity    Coí- 
lege,  Aberystwyth. 
„      Llewolyn      Edwards,      M.A. 
(C.M.),  Ardwyn  House,  do. 
„      G.  Parry  (C.M.),  Brynteg,  do. 
„      T.  Levi  (C.M.),  do. 
„      J.  Williams  (C.M.),  do. 
„      Job  Miles,  do. 
„      —  Morris  (B.M.),  do. 
„      E.  Penllyn  Jones,  do. 
„      D.  Adams,  B.A.,  Brynhawen. 
„      T.  B.  Evans,  New  Quay. 
„      E.  A.  Jones,  Newcastle  Emlyn 
„      T.  B.  Phillips,  Horeb. 
Mr.  Jobn  Jones  (Ifon),  Aberystwjrth. 
„    T.  Thomas,  painter,  do. 
„    W.  Julian.  grocer,  do. 
„    J.  Jones,  Laura-place,  do. 
„    James  Joues,  Tyllwyd,  near  do. 
„    J.  Morris,  Pandy,  Penllwyn,  do. 
„    Daniel  Hughee,  E.S.O.,  do. 
„    T.  Owen,  Qneen's-road,  do. 
„    T.  Samuel,  currier,  do. 
,,    Abealom  Prys,  Penllwyn,  do. 
„    E.    Davie8,    Cwrt   Mawr,    Llan- 

geitho. 
„    D.    Jones.  Derw  Cottage,    near 

New  Quay. 
„    —   Wüliams,    National   &   Pro. 
Bank,  Newcastle  Emlyn. 


MYKWY  A  BEYCHEINIOO. 

Parch.   J.   R.   Eilsby    Jones,    Llan- 
wrtyd. 
„      R.  James,  do. 
„      D.  A.  Griffiths,  Troedrhiwdalar 
„      J.  Morris,  D.D.,  President  of 
Brecou  Independeut  CoUego 
Professor  D.  Eowlands,  B.A.,  do. 

W.  Oìiver,  M.A.,  do. 
Parch.  J.   Morris,    Pontygof,   Ebbw 
Yale. 
„      T.  D.  Evan8,  Yictoria,  do. 
„      W.  Griffiths,  Beaufort 
„      A.  Owen,  Curate,  Llandrindod 


Enwau  y  Tanysgti/uiyr. 


y. 


CAsarTBDDiN  k  BEMrao. 

Paroh.    J.   John,    Greenâeld   Yilla, 
Llanelli. 
„    E.  Clements  (B.M.),  do. 
„      E.  H.  Davie8  (B.M.),  do. 
„      J.  Foulke8,  Ty  Ddewi. 
„      O.  R.  Owen,  Glandwr; 
Mr.  Tliomas,    Govornor    of    H.   M. 
Prison,  Carmarthen. 
„    D.  Bleddyn  Eichardfl,   Crugybar, 

near  Llandilo. 
„  W.  Scourfield,  do. 
„    W.  Dayies,  Cilycwm,  near  Llan- 

dovery. 
„   James  Morris,  Gorslas,  Pontar- 

dulais. 
„    W.  Gibbon,  LIandovery. 
„    W.  G.  WiUiams,  llhymney. 

MOBOANWa. 

Ptreh.  T.  Rees.  D.D  ,  Swansea. 
„      D.  Saunders  (C.M.),  do. 
„      T.  Jones,  Walters-road,  do. 
„      J.Griffiths,  Ncath.Archdeacon 

Llandafl. 
„      W.  E.  Jones,  Treforris. 
„      0.  T.  Thomas,  Groeswen. 
„      J.  B.  DaTÌes,  Cowbridge. 
„      W.  C.  Morris,  Pontypridd. 
„      E.  Roberts  (B.M.),  do. 
„      W.A.Edwnrds,  Pembrok6  Dok 
„      J.  Jonea,  Zoar,  Maeüteg. 
M      J.  0.  Thomas,  do. 
„      D.  Prossor,  do. 
„      J.     M.     Bowen,     Pendarren, 

Merthyr. 
„      D.    Eyans,   Pentre,    Rhondda 

Yalley. 
„      W.  Evan8,  Treaimon,  Cardifí. 
„     L.     Jones,    Tynycoed,    near 

Swansea. 
^      Joshua  Davie8,Treorky  Gram- 

mar  School. 
„      11  ethuBulem  Jonou,Tainowydd 

Rhondda. 
„      W.  HopkinB,  do.  (2) 
„      T.  DaTÌes,  Sketty. 
„     D.  PhillipB  (C.M.),  Swansea. 


M0BOAKWG — parhaJ. 

Mr.     Thomas    Thomas,    Tynjrwem, 

Groeswen  (20) 
„    Edmund  Thomas,  Maendy  HalL 
T.    WiUiams,  Y.H.,   Gwaelod-y- 

Garth,  Merthyr. 
,    D.       Davies,       Tynewydd-ar-y- 

Bryn,  ùo. 
I    H.    Davie8,  Fronheulog,  Ponty- 

pridd. 
,    D.      Lloyd,     Woodland-terraoe, 

Taibach. 
,    Samuel  Richards,  Cwm  Rhondda 
,    J.  WiUiams,  Bookseller,  Neath- 
,    J.   WiUiams,  printer   and  Pub- 

lisber,  Merthyr. 
,    D.  Davies,  M.D.,  Maesteg. 
,    E.  Davies,    surgeon,  do. 
,    Evan  Williams,  grocer,  do. 
,    S.  Jones,  Penarth,  Cardiff. 
,    Henry  Yorath,  Cardiff. 


TBEFYDD  LLOEOR — LLUNDAIN. 

Parch.  Professor  U.  Griffiths,  Bamet 
,,      D.  Davies,  B.A.,  Cheshunt. 
„      J.  Jones,  Porsonage,  S.  Mary, 

Chistlehurst. 
„      R.  L.  Thouias,  Borough. 
„      Joseph  Rowlunds,  Sloane-st. 
Mr.  J.  Williams,  28,  lîarley-st. 
„    Isaac  Williams,  27,  Pcmbroke-st 
„    W.  E.  Davie8,  Redesdale  House, 

Chelsea. 
„    DavieB,  Rodosdale-street,  do. 
„    D.  H.  DaYÌes,  97,  Hood-at  do. 
„    E.  Evan8,  77,  MarquÌ8-road. 
,,    R  P.  Evan8,  Union-st. 
,,    J.  Eyiins,  Ferntower-road. 
„    J.    Edwards,  á,   Queen's-terraoe, 

Fulhara. 
„    Abraliam  Evan8,  218,  Batteraea 

Park-road,  Chelsea 
,,    Wm.  Edwards,  124,  Marylebone. 

terrace 
„    W.     EvanB,    4,    Queen'a-terraoe, 

Fulham. 
„    J.  D.  GriffithB,  14,  St.  James-st. 


VI. 


Ehwau  y  Tanysgrifwyr. 


LLüîiDAiN — parhad. 

T,   Griffiths,  11,  Spencer-street, 

Battersea.' 
0.    H.    Jones,     4,    Westboume 

Grove-terrace. 
W.  Powell  (Gwilym  Pennant). 
E.  Roberts,  Rodon-st. 
B.  Rees,  Oarthusian-st. 
J.    L.     Thomas.    7,    St.    Paul's 

Churchyard. 
W.  Williams,  Deyonshire-st. 
D.  Edwards,  Upper  HoUoway. 
T.  M.  Williams,  B.A.,  27,  Pem- 

broke-8treet. 
W.  Lloyd,  9,  Percy-road,  Eilbum 
T.  Jenkiüs,  Westboume-road. 


LIYERPOOL. 

Parch.  0.  Thomas,  D.D.  (C.M.) 
„      J.  Hughes,  D.  D.  (C.  M) ,  Everton 
„     J.  Thomas,  D.D.  11,  WillowB, 

Everton. 
,,      W.  Eoberts,  Northend. 
„      D.  M.  Jenkins,  Park-road. 
„      W.  Nicholson,  Grove-st. 
„      W.    Jansen    Davies,   Check- 
heaton,  York-st. 
Mr.  R.  Davies,  136,  Windsor-st. 
,,    D.  Davies,  do. 
„    H.  Denman,  Lodge  Grove. 
„    Adonia  Evans,  Byrom-st. 
„    J.  EdwarJs,  Upper  Parliament-st 
„    W.  Jones,  147,  Queen's-road. 
„    J.  Kirkham  (lago  Wyn  Tegai) 
Mrs.  Lovaít,  35,  Upper  Parliament-st 
Mr.  A.  Macdonald,  Beaumont  St.  ter. 
„    E.  Lloyd,  8,  Overton-st. 
„    E.  Eoberts  (per  H.  Denman). 
Miss  E.  Thomas  (per  do.) 

„    Catherine  Williams,  do.  (per  do.) 
Mr.  E.  Morris,  tea  merchant. 

„    Owen  Jones,  4,  Queen's-road. 
Mrs.  Owen  Lewis,  Great  Mersey-st. 
Mr.  E.  Eees,  .N.  &  S.  Wales  Bank(12) 


BIBKENHBA.D. 

Parch.  Peter  Jones  (O.M) 

„      Hugh  Jones  (A). 
Mr.  E.  Jones,  Albert  House. 

,,    R.  Jones,  187.  Conway-st. 

„    Stephen  WiUiams,  Grange-road. 

„    S.  Williams,  Trewilym,  Cliíton. 
road. 

,,    Eichard  Williams,  Holt-st. 

„    John  Eichard,  Beech-road. 

„    Griffith  Eees,  Ashfield. 


CAEBLLBON.. 

Parch.  James  Wüliams    (Oenbadwr 
Llydaw  gynt). 
„      H.  Rees,  Albion  Park  Chapel. 
„      J.   P.   Davies,    M.A.    (C.M.), 

John-st. 
„      J.  WiUiams,  City-road. 
,,      D.  E.  Davie3,  Sandbach. 
'  Mr.  W.  Evans,  N.  &  S.  Wales  Bank  (2\ 
j    „    Samuel  Rees,  Chester  House  (2). 
I    „    Henry  Jones,  com.  traveller.  (6). 
!  Mrs.  Evan3,  Chester  House. 
'  Mr.  T.  Williams,  chemist,  Northgate- 
I  street. 

,,    E.  Roberts,  Aleiandra-terrace. 
I  Dr.  Roberts,  Abbey-Bquare. 
Mr.  J.  E.  Williams,  7,  Alexandra-ter. 
„    Henry  Price,  Chester  Honse. 
„    D.  Davies. 


M AN  C  HBSTEB. 

Parch.  D.  John,  26,  Alexander-grove 
„      W.    Jansen    Davies,    Chick- 
heaton. 
Mr.    Evan  Davie8,  student,  Spring- 
hill  Oollege. 

Mr.  S.  Stephen,  St.  John's  College, 
Cambridge. 


^'^.. 


PLEASE  DO  NOT  REMOYE 
CARDS  OR  SLIPS  FROM  THIS  POCKET 

UNIVERSITY  OF  TORONTO  LIBRARY 


BS 

1M75 

.M 

RMM 

1881 

c.l 

ROBA 


4 

t 


THIiFlFlfî'iIfl 

006009315005 


'■ 

4 


I  î 


i     / 


i 
\       c 


